^   V* 


ri  ^^ 


COFIANT, 


PREGETHAU,    A    BARDDONIAETH 


Y  DIWEDDAE 


BARCH.   T.   PIERCE,   LIVERPOOL; 


PABCH.    H.    E.    THOMAS, 

BIEKENHEAD. 


LIVERPOOL:    AEGRAFFWYD    GAN    THOMAS    LLOYD, 

TITHEBAEN   STEEET. 


K,  J.  k  tu^, 

tot* 


AT   Y   DARLLENYDD. 


Ahcexais  wneyd  y  Cofiant  mor  fyr  a  cliryno  ag  y  gallwn,  er  rawyn 
rlioi  y  Pregeihau  a'r  Farddoniaeth  i  mewn.  Diau  y  buasai  yn  dda 
gan  lawer  ei  gael  yn  gynt,  ond  nid  oedd  modd  i  mi  wneyd,  a 
chredwyf  fod  peth  mantais  wedi  ei  gyraedd  trwy  yr  oediad.  Dylai 
esgeulustra  Mr.  Pieece  yn  cadw  cofnodion  o'i  fywyd,  fod  yn 
rhybydd  i'r  rhai  y  byddai  eu  Cofiant  o  ddyddordeb  ac  addysg  i'r 
byd.  Dymunaf  gydnabod  yn,  y  modd  mwyaf  diolchgar  y  lliaws 
Cyieillion  a  roisant  bob  cymborth  i  mi  gasglu  y  defnyddiau,  ac 
yr  wyf  yn  gadael  ar  y  rliai  oeddynt  yn  adnabocl  fy  anwyl  dad 
y'ngbyfraith  oren  i  farnu  am  gywirdeb  y  Cofiant.  Bu  lhvwer,  ac 
mae  cryn  nifer  eto  o"i  Bregetb.au  goreu  ar  wasgar,  y  rhai  pe  eu 
eesglid  gyda'r  gweddill  Barddoniaeth,  a  allent  wneyd  Ail  Gyfrol 
werthfawr. 

Gwelir  oddiwrtli  restr  y  Tanysgrifwyr  am  lwyddiant  yr  antur- 
aeth,  ac  y  mae  gecyf  addewid  y  gwerfhir  llawer  mewn  ardaloedd 
na  ddaetb  dim  enwau  oddiyno. 

Bydd    yn    rlrwydd    iawn    i'r    cyfarwydd    ddiwygio    yr    ycbydig 
wallau  argraffyddol  sydd  yn  y  Gyfrol. 

Gan   ddiolch   am    bob    cymborth,   a  dymuno  am  bob  Ihvydd  a 
benditb, 

Y  gorphwysaf,  &c, 

H.  E.  THOMAS, 
5G,  Exmouth  Steeet,  Biekexhead, 

Mehefin  2 Sain,  1864. 


CYNHWYSIAD. 


COFIANT. 


TUDAL. 

Pen.  I.  Prif  helyntion  ei 
Fywyd  Boreuol 5 

Pen.  II.  Ei  Fywyd  a'i  lafur 
Gweinidogaethol       . .      . .     17 

Pen.  II.  (Parhad)       ..     ..     29 


TUDAL. 

Pen.   III.    Ei    Nodwedd   fel 

Dyn,  Gweinidog,  ac  Awdwr  38 

Llinellau  Coffadwriaethol    . .  5-i 

Beddargraff 56 


PREGETHAU. 


Peeg.  I.  Eiu  byr  ysgafn 
gystudd  ni 

Peeg.  II.  Nodded  ac  arwein- 
iad  Daw  yn  ddiogelwch  i'r 
Ieuengctyd 

Peeg.  III.  Y  pwys  o  iawn 
bleidleisio  yn  yr  ymdrechfa 
fawr  rhwng  yr  Arglwydcl 
a  Baal 

Peeg.  IV.  Etholedigaeth  Gras 

Peeg.  V.  Esgeuluso  cyd- 
gynnuiliad 

Peeg.  VI.  Anfeidrol  rinwedd 
aberth  y  Groes 


02 


(J  5 
69 
71 
71  I 


Peeg.  VII.  Galwad  ar  Si'on  i 
Ddeffroi       

Peeg.  VIII.  Y  gwr  ar  y  march 
gwyn . . 

Peeg.  IX.  Gogoniant  a  di- 
gonolrwydd  trefa  gras  yn 
ngwyneb  trueni  dyn  fel 
pechadur     

Peeg.  X.  Yr  hen  bobl. . 

Peeg.   XI.   Gogoniant  ac  ar- 
dderchawgnvydd  eglwys  Dduw 
yn  y  dyddiau  diweddaf     . . 

Peeg.  XII.  Cysylltiad  bywyd 
duwiol  a  marw  dedwydd . . 


:o 


97 


BAEDDON1AETH, 


Mawrnad  Dewi  Wyn  o  Eifion  101 
Haman  a  Mordecai     . .      . .   121 

Galareb  am  y  diweddar  Barch. 
J.  Breeze  . .      ....      . .   137 

Marwnad  y  Parch.  J.  P.  Davies  148 
Cywydd  i'r  Golendy      . .      . .   175 

Eto    I  Lynlleifiad    . .      . .  162 

Eto    Hiraeth  am  J.  Boberts  175 
EtoMyfyrdodmewncystudd  176 
Nodweddiad  a  marwolaeth  y 

Parch.  W.  Williams,  Wern  182 
Y  Parch.  E.  Evans      . .      . .    183 

Esgyniad  Elias  i'r  nef  . .      . .   181 

Caniadau  Coffadwriaethol  am 

Mr.  D.  Bees,  Liverpool  . .  185 

Mrs.  Thomas,  Liverpool     . .   186 

Mrs.  Davies,  Pontypiidd    . .   187 

Elizabeth  merch  v  Parch.  D. 

Price    ..      ..     ' 189 


Baban  y  Parch.  J.  B 189 

Mab   y   Parch.   W.  Boberts, 

Tredegar 189 

Dau  fab  y  Parch.  H.  Jones, 

Tredegar 189 

Tbomas.mab  Mr. Jones, Duke 

Street,  Manchester  . .  . .  190 
Mrs.  Evans,   priod  y  Parch. 

D.  Evans 190 

Y  Parch.  W.  Williams,  Llan- 
deilo 191 

Y  Parch.  R.  Rowlands,  Henryd  195 
Beddergryff  ..  ..  198—203 
Englynion  Anerchiadol  203—213 
Caniadau  Rbydd       ..      203—213- 

Pennillion 222—226 

Anthemau 227—228 

Englynion  amry  wiaethol  228 — 232 


COFIANT. 


PEN.   I. 

PRIF  HELYNTION  EI  FYWYD   BOEEUOL. 

Ganwyd  Thomas  Pierce,  yn  ol  y  cyfrif  a  dderbyniodd  oddi- 
wrth  ei  dad,  ac  yn  ol  yr  achres  a  godasora  o  Fibl  Teuluaidd 
rhai  o'i  berthynasau  yn  Ninbych,  ar  y  24ain  o  Fai,  1801. 
Deallwn  oddiwrth  dyst-ysgrif  a  gawsom  oddiwrth  y  Parch. 
G.  Griffiths,  Periglor  Machynlleth,  i  un  o'r  enw  Thomas, 
plentyn  i'r  un  rhieni,  gael  ei  eni  ar  y  15fed  o  Ebrill  1797, 
a'i  fedyddio  gan  y  Parch.  J.  Hughes,  ar  yr  17eg.  Yr  unig 
ffordd  y  gallwn  gysoni  hyn  yw  i'r  plentyn  hwnw  farw  yn 
fuan,  yr  hyn  nad  yw  yn  anhebygo],  gan  y  gwelir  ei  fod  yn 
cael  ei  fedyddio  yn  mhen  y  deuddydd  ar  ol  ei  eni ;  ac  y 
mae  Mr.  Davies,  Catherine  Street,  Liverpool,  yn  lied  gofio  i 
wrthddrych  y  Cofiant  ddyweyd  ar  ryw  achlysur  ei  fod  yr 
ail  Thomas  yn  y  teulu.  Felly  ni  a  allwn  gymeryd  yn  lied 
ddibetrus  y  dyddiad  a  roddasom  o'i  enedigaeth.  Nid  ydym 
yn  gwybod  nemawr  am  ei  rieni,  na  pha  bryd  y  symudasant 
o  Fachynlleth  i  Ddinbych,  ac  nid  ydym  yn  sicr  iawn  yn 
mha  un  o'r  ddwy  dref  y  ganwyd  ef,  ond  tybiwn  yn  gryf  mai 
yn  yr  olaf,  o'r  hyn  leiaf,  os  na  anwyd  ef  yn  Ninbych,  yr 
oedd  yno  yn  faban.  Enwan  ei  rieni  oeddynt  William  ac 
Eleanor  Pierce.  Crydd  oedd  ei  dad  wrth  ei  gelfyddyd. 
Bu  yn  briod  yn  flaenorol  ag  un  Jane  Evans,  a  chawsant  dri 
o  feibion,  sef  John,  William,  a  Nathaniel.  Priododd  dra- 
chefn  ag  un  Eleanor  Giles,  a  bu  iddynt  dri  o  blant,  Jane, 
Thomas,  a  Margaret.     Yr  oedd  ei  dad  yn  ol  tystiolaeth  y 


6  COFIANT. 

rhai  a'i  hadwaenai  yn  Machynlleth  a  Dinbych,  yn  ddyn  call 
a  gwybodus  uwchlaw  y  cyffredin  o  lawer  yn  ei  ddydd,  ac  yn 
Ymneillduwr  ac  Annibynwr  selog  o  farn.  Ofnai  llawer 
ergydion  trymion  yr  hen  William  Pierce  mewn  ymddiddan 
a  dadl  ar  y  pyngciau  hyn.  Yr  oedd  yn  un  o  Drustees  hen 
Gapel  Machynlleth.  Dywedai  Caledfryn  iddo  glywed  ei  dad 
yn  dyweyd  am  dano  ei  fod  yn  un  o'r  ben  ddynion  mwyaf 
certain  yn  y  byd,  (gair  y  Gogledd  am  ddyn  gonest  a  siwr  i'w 
air.)  Gallwn  gymeryd  barn  Siopwr  gan  yr  hwn  yr  oedd  yn 
cael  ei  goelio  o  wythnos  i  wythnos  fel  un  lied  gywir  ar  y 
mater  hyn.  Tipyn  o  beth  ydyw  diangc  rhag  condemniad  y 
Siopwr.  Ond  ymddengys  ei  fed  yn  dueddol  i  ymollwng 
gyda  chwmni,  ac  felly  colli  ei  le  yn  yr  eglwys  beunydd. 
Bu  farw  yr  hen  wreigan  ar  y  29ain  o  Ionawr  1827,  a  chladd- 
wyd  hi  yn  mynwent  yr  Eglwys  Wen,  lie  y  gorwedda  liu  o 
enwogion  Dyfifryn  Clwyd.  Bu  yr  hen  wr  byw  ar  ol  hyn 
am  lawer  o  tlynyddoedd ;  nis  gwyddom  yn  iawn  faint,  ond 
deallwn  iddo  fyned  yn  ol  i'w  wlad  enedigol  i  orphen  ei 
ddyddiau.  Y  mae  llawer  o'r  perthynasau  wedi  bod  er's 
degau  o  flynyddoedd  hyd  heddyw  yn  lied  gyhoeddus  gyda 
chrefydd,  yn  mysg  y  Methodistiaid  Calfinaidd  a'r  Annibyn- 
wyr,  }'n  Sir  Drefaldwyn.  Dyna  hen  deulu  Aberyfelin  a 
fuont  yn  garedig  iawn  i  achos  crefydd ;  a  lliaws  a  allem  enwi 
yn  ardal  Llanbrynmair,  yn  enwedig  Mrs.  Jones,  Bryngwyn, 
cyfnither  i  Mr.  Pierce,  yr  hon  sydd  eto  yn  fyw,  na  fu  yn  y 
byd  ei  pharotach  i  lettya  pregethwyr,  ac  i  weini  er  eu  cysur. 
Un  o'r  un  teulu  ac  o'r  un  3rsbryd  yw  Mrs.  Jones,  Plasbach, 
a  llawer  ereill  nad  ydym  yn  awr  yn  gallu  cofio  eu  henwau, 
oddieithr  Robert,  a  John  Jones,  meibion  Mrs.  Jones,  Bryn- 
gwyn. Meibion  i  gyfnither  arall  i  Mr.  Pierce  yw  y  Gwein- 
idogion  dysgedig  a  defnyddiol  hyny  y  Parchedigion  Evan 
Lewis,  B.A.,  F.R.G.S.,  F.E.S.,  Accrington ;  a  Richard  Lewis, 
Lowestoft.    Y  mae  Mr.  Pierce,  North  John  Street,  Liverpool, 


COFIAXT.  7 

ac  ereill,  nid  ydyni  yn  gwybod  eu  henwau  yn  ddigon  nianw], 
o'r  un  tenia. 

Yr  oedd  yn  adeg  derfysglyd  iawn  ar  y  byd  pan  yr  oedd 
Mr.  Pierce  yn  cael  ei  fagu,  a  phob  peth  yn  hynod  ddrud. 
41  Arnser  Boni''  oedd  hi,  fel  y  gehvid  y  blynyddoedd  y  bu 
Buonaparte,  archanturiaethwr  ac  ymyrwr  ei  oes  yn  terfysgu 
yn  Europe.  Gehvid  am  filwyr  o  bob  parth  i'r  fyddin  a'r 
llynges  am  bedair  ar  ddeg  o  flynyddoedd  beth  bynag  ar  ol 
ei  enedigaeth,  hyd  frwydr  Waterloo  yn  IS  15.  Aeth  llawer 
iawn  o  fechgyn  Cymru  allan,  ac  yn  eu  mysg  ei  frawd  John. 
Clywodd  lawer  o  son  yn  ngweithdy  ei  dad  am  Buonaparte. 
Nelson,  a  "Wellington,  ac  am  orchestion  regiment  John. 
Trwy  ddylanwad  cyffrous  yr  ysbryd  rhyfelgar  oedd  yn  y 
wlad  yr  oedd  hudoliaethau  cryfion  o  fiaen  y  bobl  ieuaingc. 
ac  yr  oedd  llawer  yn  ]Ninbych  yn  tyfu  i  fynu  yn  wylltion 
ac  annuwiol.  Ond  gofalodd  yr  Arglwydd  modd  bynag  am 
ddylanwadau  cryfion  i  wrth-weithio  y  terntasiynau  cynhyr- 
fus  hyn.  Bu  y  Parch.  Daniel  Lloyd,  yn  Weinidog  ffydd- 
lawn  gyda'r  Annibynwyr  yn  Kinbych  am  ddeg  ar  hugain  o 
flynyddoedd,  hyd  o  fewn  blwyddyn  i  enedigaeth  Mr.  Pierce, 
a  phan  oedd  yn  7  oed,  daeth  y  Parch.  Thomas  Powell  yno 
yn  Weinidog,  a  bu  yno  nes  yr  oedd  yn  13  oed.  Yn  rnhen 
rhyw  flwyddyn  wedi  hyn  ordeiniwyd  y  Parch.  Robert 
Everett  yno — Dr.  Everett  yn  awr,  Remsen,  America,  yr  hwn 
a  barhaodd  i  lafurio  yn  galed  am  wyth  mlynedd,  pan  yr 
ymfudodd  i  wlad  y  Gorllewin.  Heblaw  llafur  y  Gweinid- 
ogion  da  hyn  i  lesoli  Dinbych  a'r  amgylchoedd,  yr  oedd  yr 
Y'sgol  Sabbothol  wedi  ei  sefydlu  er's  dwy  flynedd  ar  bym- 
theg  cyn  ei  eni,  trwy  ofTerynoliaeth  y  bythgofiadwy  Charles 
o'r  Bala.  Yn  ei  flynyddoedd  cyntaf  ef  yr  oedd  Eglwy^i 
Cymru  yn  ymddeffroi  drwyddynt  gyda'r  sefydliad  daionus 
hwn.  Cerddodd  y  tan  o  Sir  Feirionydd  i  bob  Sir  yn  y 
Dywysosaeth.  Gwrthwynebai  rhai  personau.  ac  am  bell 
b2 


J  J 


8  COFIANT. 

eglwys  mae  yn  wir.  y  rhai  oeddynt  yn  ofni  digio  y  nefoedd 
am  dori  ar  yr  hen  drefn,  ond  fel  arall  yr  oedd  y  mwyafrif. 
Ymgasglai  miloedd  o  blant  a  phobl  mewn  oed  i  ddysgu 
darllen  a  deall  gair  Duvv  bob  Sabboth.  Ymdrechodd  y 
Gweinidogion  ffyddlawn  Meistri  Powell  ac  Everett  eu  goreu 
dros  yr  Ysgol  Sabbothol  yn  Lon  Swan,  ac  yn  mysg  y  plant 
mwyaf  awyddgar  am  ddysgu  yr  oedd  Thomas  bach  o  Panton- 
Hall.  Megid  yn  Panton-Hall  y  pryd  hyn  dri  bachgen  yn 
ymyl  eu  gilydd,  fel  mewn  tri  ongl,  a  droisant  allan  yn  enwog 
yn  eglwys  Dduw,  sef  y  Parchedigion  Thomas  Davies,  Seion., 
Abertawe,  wedi  hyny  Pentre  Estyll ;  "William  Caledfryn 
"Williams,  Groeswen;  a  gwrthddrych  y  Cofiant.  Cyd- 
chwareuodd  Caledfryn  ac  yntau  lawer  a'u  gilydd  pan  yn 
blant,  fel  y  dywed  y  Bardd  athrylithgar  hwnw  yn  ei  Alareb 
ar  ei  ol : — 

"  Cofio  'r  wyf  am  ddyddiau  'n  maboed, 

Pan  chwareuem  gynt  ein  dau, 

Heb  un  gofal  yn  ein  llethu, 

Heb  un  tristwcb  i'n  pruddhau ; 

Pan  y  dringem  furiau  'r  Castell, 

Yr  ymwibiem  tua'r  Fron 

Ac  y  rbodiem  drwy  'r  Glasmedw, 

Heb  fawr  eisiau  cymhortb  ffon." 

Nid  oedd  y  fath  fanteision  addysg  ddyddiol  yn  ei  amser 
ef  ag  sydd  yn  Ninbych  y  dyddiau  yma,  ond  cafodd  ef  gym- 
maint  o  ysgol  a  nemawr  o  neb  yn  yr  un  amgylchiadau.  Y 
mae  yn  debyg  mai  gyda  un  Isaac  James,  y  bu  fwyaf,  hen 
glochydd  oedd  yn  cadw  ysgol  yn  ei  dy  yn  Stryt  Henllan. 
Gwnaeth  llawer  clochydd  fwy  o  wasanaeth  i'r  byd  trwy 
gadw  ysgol  nag  a  wnaeth  degau  o  ficeriaid  ac  esgobion  o  ran 
hyny  trwy  eu  pregethau  sychion  di-efengyl.  Bu  gwasan- 
aeth  y  clochydd  modd  bynag  yn  fwy  bendithiol  iddo  ef  na 
llafur  Esgob  Llanelwy  oedd  mor  agos  ato,  ac  na  phob  un 
arall  dano  yn  ei  esgobaeth.     Gan  nad  faint  oedd  diffygion 


COFIANT.  9 

yr  hen  glochydd  dysgodd  iddo  ddarllen,  ysgrifenu,  a  rhifo, 
ac  yn  enwedig  rhifo.  Gorfu  iddo  adael  ei  ysgol  yn  weddol 
gynhar  i  fyned  at  ei  dad  i  ddysgu  celfyddyd.  Yr  oedd  ei 
dad  ef  fel  llawer  tad  arall  yn  Nghymru,  yn  meddwl  fod  rhoi 
crefft  i'r  plant  yn  llawer  gwell  nag  ysgol,  a'i  grefft  ei  hun. 
Buasai  gadael  Thomas  heb  yr  un  grefft  yn  gorphwys  yn 
drwm  ar  ei  gydwybod,  ond  nid  oedd  tynu  Thomas  o'r  ysgol 
yn  peri  dim  poen  iddo.  Dysgodd  ei  grefft  yn  dda,  fel  yr 
ystyrid  ef  yn  un  o'r  rhai  goreu  yn  y  dref  cyn  pen  ychydig 
fiynyddoedd. 

Parhaodd  i  wrando  yn  gyson,  ac  i  ddilyn  yr  Ysgol  Sab- 
bothol  am  fiynyddoedd  heb  roi  ei  hunan  i  eglwys  Bduw. 
Yr  oedd  yn  hoff  iawn  o  siarad  am  bethau  crefydd,  ac  o 
ganlyn  dynion  ieuaingc  darllengar  a  myfyrgar.  Dywed 
Caledfryn  am  hyn  eto  yn  ei  Alareb : — 

"  Cydfeimiadem  y  pregethau, 
Hoffem  dramwy  llwybrau  'r  gan  : 
Aem  o  ffordd  cyfoedion  gwylltion, 
Beunydd  byddem  ar  wahan  : 
Tueddiadau  at  lenyddiaetb, 
Oedd  yn  decbreu  dan  ein  bron, 
Er  ein  bod,  fel  plant  yr  ardal 
^Yeitbiau  'n  chw&reu  'n  ddigon  lion." 

Caent  fel  beehgyn  medd}rlgar  ddigon  o  destynau  i  ym- 
ddiddan  am  danynt  y  blynyddoedd  yma.  Yr  oedd  dyfodiad 
y  Parchn.  Owen  Davies,va_John  Hughes,  y  rhai  a  bennod- 
wyd  gan  y  Gynhadledd  Wesleyaidd  fel  cenhadon  i  Gymru, 
yn  creu  cryn  gyffro  trwy  y  wlad,  ac  yn  mysg  y  mana^i-  y 
sefydlasant  achosion  yr  oedd  Dinbych.  Cychwynasant 
gylchgrawn  misol,  "  Yr  Eurgrawn"  yn  1809,  yr  hwn  sydd 
yn  parhau  hyd  heddyw.  Bu  yn  ddadleu  brwd  ar  eu 
hegwyddorion.  Yr  oedd  yr  hen  Arminiaid  oeddynt  yn 
Nghymru  rhwng  haner  cant  a  thrugain  cyn  hyny  wedi  troi 


10  COFIANT. 

yn  Undodiaid,  fel  yr  ofnid  yn  fawr  ailddyfodiad  y  llwyth  i'r 
wlad-  Agorodd  Mr.  Thomas  Jones,  Dinbych,  ei  fagnelau 
yn  eu  herbyn,  ond  ni  fynai  Mr.  O.  Davies  gael  ei  ddistewi, 
ac  felly  yr  oedd  Dinbych  yn  brif  eisteddfa  rhyfel.  Nid 
oedd  Gweinidogion  yr  Annibynwyr,  y  rhai  mwyaf  cyhoedd- 
ns  o  honynt  yn  y  Gogledd  modd  bynag,  yn  hollol  gydolygu 
a?r  im  o  honynt,  fel  y  dechreuwyd  dadl  fawr  rhwng  y 
Calfiniaid  Cymhedrol,  a'r  Uchel-Galfmiaid  yn  1815,  yr  hon 
a  barhaodd  am  ugain  mlynedd.  Daliai  Dinbych  berthynas 
neillduol  a  hon  hefyd,  gan  fod  Dr.  Edward  Williams,  prif 
amddiffynydd  y  "System  Newydd,"  yn  enedigol  oddiyma,  a 
Mr.  Everett  y  gweinidog  yn  bleidiwr  selog  iddi.  Yr  oedd 
ef  yn  un  o'r  chwech  a  ysgrifenasant  draethodau  i'w  cyhoeddi 
gyda  y  llyfr  gwerthfawr  hwnw  gan  Mr.  Roberts,  o  Lan- 
brynmair,  "  Galwad  Ddifrifol  ar  Ymofynwyr  am  y  Gwir- 
ionedd,"  yr  hwn  a  ddaeth  allan  yn  1820.  Yn  Ninbych 
drac.hefn  yr  oedd  y  prifwrthwynebwr  i'r  syniadau  hyn,  sef 
yr  hyglod  Mr.  Thomas  Jones.  Yn  ngwyneb  y  pethau  hyn, 
nis  gallai  bachgen  meddylgar  fel  Thomas  Pierce  lai  na 
theimlo  dyddordeb  yn  athrawiaethau  crefydd.  Clywsom  ef 
yn  dyweyd  y  byddai  yn  darllen  pob  llyfr  a  gai  ar  bob  ochr 
i'r  ddadl,  ac  y  byddai  ef  a'i  gyfoedion  wrthi  hyd  yn  mhell 
yn  y  nos  yn  ymddiddan  ac  yn  ymddadleu  ar  y  pyngciau 
hyn.  Yr  oedd  yn  ddiwygiad  grymus  iawn  hefyd  yn  y 
Gogledd  o  1815  i  1820,  pryd  yr  ychwanegwyd  miloedd  at 
yr  eglwysi,  ond  daliodd  ef  oddiallan,  er  ei  fod  yn  ymyl  y 
drws.  Dywedai  ei  fod  wedi  meddwl  lawer  gwaith  am  f'yned 
at  grefydd,  ond  methai  a  magu  digon  o  benderfyniad  i  ym- 
adael  a  chwmni  oedd  o  duedd  wahanol.  Myned  heibio  yr 
oedd  Sabboth  ar  ol  Sabboth  o  dan  weinidogaeth  Mr.  Everett,, 
heb  iddo  blygu,  a  phan  yr  ymadawodd  y  gweinidog  da  hwn 
i'r  America,  yr  oedd  yn  ei  adael  ef  yn  mysg  y  gwrandawyr ! 
Dywedcdd  wrth  ei  gwmni  lawer  gwaith  ei  fod  am  eu  gadael 


COFIANT.  1 1 

ac  ymuno  &  chrefydd,  ond  cyn  i'r  adeg  ddod,  galwai  rhai  o 
honynt  gydag  ef  ac  ymollyngai  yntau  i'vv  canlyn. 

Gallwn  fod  yn  sicr  fod  gweled  dyn  ieuangc  call,  fFyddlawn 
gyda'r  moddion,  gofalus  am  ddyfod  i'r  Ysgol  Sabbothol,  a 
medrus  fel  canwr,  yn  cadw  draw  o  hyd  oddiwrth  grefydd  yn 
pwyso  yn  drwm  ar  feddwl  y  brodyr.  Nis  gallai  un  o  honynt 
ddal  yn  hwy  heb  fyned  ato,  sef  William  Jones,  Gilffwrn,  yr 
hwn  pan  y  chwalai  y  gynnulleidfa  ar  un  nos  Sabboth,  a  anel- 
cdd  i'w  gyfarfod,  ac  ymafiodd  ynddo,  gan  ofyn  yn  ddwys  iawn 
iddo,  "  Pa  bryd  yr  wyt  ti  am  dori  trwyddi  hi  Thomas,  yr  wyt 
ti  yn  methu  byw  hebom  ni  yn  hollol  onid  wyt  fy  machgen  i?" 
Edrychai  yn  lied  syn,  ac  eto  fel  pe  buasai  yn  falch  ei  fod 
wedi  gofyn  hyn  iddo,  ac  atebai,  "  Mi  ddeuaf  gyda  chwi  nos 
y  fory  os  galwch  am  danaf  William  Jone&,  deuaf  yn  wir." 
Cafodd  William  Jones  ei  gadw  yn  lied  hir  nos  Lun  cyn 
gallu  cychwyn  tua'r  Capel,  a  meddyliodd  unwaith  am  beidio 
galw  gydag  ef  yn  ol  ei  addewid,  rhag  bod  yn  hwyr  yn  myned 
i'r  Seiat,  ond  galw  a  wnaeth  hwyr  neu  beidio.  Gwynfyd 
na  byddai  y  rhai  sydd  yn  dyfod  yn  hwyr  i'r  moddion  oil 
ar  neges  mor  dda.  Wedi  iddo  alw  cafodd  ef  yn  gweithio  yn 
brysur  gyda  ei  dad.  Mor  gynted  y  gwelodd  ef,  cododd  yn 
union  ar  ei  draed,  a  dywedodd  wrtho,  "  Mi  ddeuaf  gyda 
chwi  y  funud  yma,  Wilh'am  Jones;"  ac  felly  yr  aeth. 
Mawr  oedd  y  Uawenydd  yn  y  Seiat  pan  y  gwelwyd  ef  yn 
gwylaidd  ganlyn  yr  hen  frawd  i  fewn,  ac  yr  oedd  y  nefoedd 
yn  llawenhau.  Dyma  ddechreuad  ei  yrfa  grefyddol.  Trueni 
na  cheid  mwy  o  ysbryd  William  Jones  yn  ein  heglwysi  i 
gydweithio  a'r  weinidogaeth.  Derbyniwyd  ef  yn  gyfiawn 
aeiod  cyn  hir  gan  y  Parch.  D.  Roberts,  yn  fuan  ar  ol  ei 
ymsefydliad  yn  Ninbych.  Wedi  iddo  ddyfod  i  raewn 
dangosodd  na  ddaeth  yno  i  segura,  ac  yn  wir  ni  ddisgwyliai 
yr  eglwys  lai  oddiwrth  un  o'r  nodwedd.  Daeth  yn  fuan  i 
fod  ar  y  blaen  yn  yr  Ysgol  Sabbothol  a'r  Cyfarfodydd  Canu. 


12  COFIANT. 

Ond  ni  chafodd  fod  yn  hir  iawn  yn  Ninbych  ar  ol  ei 
dderbyn  yn  aelod.  Symudodd  i  Fanchester  i  weithio.  Yr 
oedd  ganddo  ef  ei  fwriad  wrth  fyned  yno,  ac  yr  oedd  gan  yr 
Arglwydd  fel  y  cawn  weled  eto.  Nid  oedd  yr  un  Capel 
Cymraeg  gan  yr  Annibynwyr  yn  Manchester  y  pryd  hyn. 
Yr  oedd  teulu  o'r  Bala,  neu  yr  amgylchoedd,  o'r  enw 
Joseph  ac  Ann  Griffiths,  yn  byw  yno,  i  ba  rai  yr  oedd 
pedair  o  ferched,  ac  un  mab,  a'r  rhai  hyn  a  ymorolasant  am 
ystafeil  i  gadw  gwasanaeth  Cymraeg.  Yr  oedd  Mr.  Griffiths 
ei  hun  yn  gweithio  ar  hyd  yr  wythnos  yn  Staley  Bridge,  ac 
felly  disgynodd  ar  Mrs.  Griffiths  a'r  plant,  a  dwy  wraig 
ffyddlawn  arall,  i  wneyd  yr  holl  baratoadau  gofynol  i  sicrhau 
lie  i  addoli.  Yn  St.  James  Street  yr  oedd  yr  ystafeli  hono. 
Wedi  gwneyd  y  peth  yn  adnabyddus  i'r  Cymry,  daeth  am- 
rai  yn  nghyd.  Ond  nid  hir  y  cawsant  aros  yn  yr  ystafeil 
ton  gan  ar  fod  y  meistr  tir  ei  heisiau.  Symudasant  oddiyno 
i'r  Cloth  Hall,  a  dyma  lie  yr  oeddynt  pan  yr  aeth  Mr  Pierce 
i'r  dref.     Dywed  cyfaill  mewn  llythyr  atom  am  dano  fel 

hyn : — 

"  Yr  oedd  Mr.  Pierce  yn  un  o  gemogwyr  cyntaf  yr  achos 
Annibynol  Cymreig  yn  y  dref  hon.  Yr  oedd  yn  hynod  o  ffyddlawn  a 
defnyddiol  gyda'r  gwaith  yn  ei  holl  ranau,  ac  yn  enwedig  gyda'r  Canu 
a'r  Ysgol  Sabbothol,  yr  hyn  oedd  yn  gymhorth  i'r  achos  yn  ei  wendid. 
Yr  oedd  yn  byw  gyda  rhy w  wraig  weddw  yn  Mill  Street,  ac  yr  oedd  dau 
o  aelodau  y  Trefnyddion  Calfinaidd  yn  Cooper  Street  yn  cydweithio  ag 
ef.  Yn  fuan  dechreuodd  gadw  cwmni'aeth  gydag  Ann,  merch  henaf 
Mr.  Joseph  Griffiths,  a  phriodwyd  hwy  cyn  hir  yn  yr  Hen  Eglwys. 
Ei  hoedran  hi  ar  y  pryd  oedd  19eg.  Buont  yn  byw  yn  y  dref  hon  am 
oddeutu  deg  mis,  pan  y  collodd  hi  ei  hiechyd,  a  gorfu  iddynt  fyned  i 
Ddinbych  i  gael  cyfnewid  yr  awyr.  Nid  oedd  yr  awyr  yno  ychwaith 
yn  cyd-daro  a  hi,  ac  felly  daethant  yn  ol,  ond  ni  bu  hi  byw  ond  loeg 
niwrnod  ar  ol  eu  dychweliad.  Claddwyd  hi  yn  Ngbladdfa  Eusholme 
Boad ;  gweinyddwyd  ar  yr  achlysur  gan  y  Parch.  John  Griffiths,  y 
gweinidog  yma  y  pryd  hyny,  ond  sydd  yn  awr  yn  Mynydd  Buckley  er's 
blynyddoedd.  Felly  dyma  ef  yn  wr  gweddw  ar  ol  bod  yn  briod  15eg 
mis.    Aeth  yn  union  ar  ol  marwolaeth  ei  wraig  yn  ol  i  Ddinbych.'' 


COFIANT.  13 

Dyma  ef  yn  ol  eto  yn  ei  hen  dref  enedigol,  wedi  cael 
tipyn  o  brofiad  o'r  byd.  Nid  dim  o  beth  oedd  ymadael  a'i 
gartref  a'i  gyfeillion,  a'r  eglwys  a'i  derbyniodd,  ac  wedi  hyny 
priodi  a  chladdu  ei  wraig.  Nis  gallwn  lai  na  gweled  Haw 
yr  Arglwydd  yn  ei  arwain  at  y  praidd  gweiniaid  yn  Cloth 
Hall.  Fel  yr  oedd  Duw  yn  paratoi  Moses  pan  yn  bugeilio 
defaid  Jethro  i  arwain  Israel  fel  praidd  trwy  yr  anialwch,  ac 
yn  paratoi  Daf}'dd  pan  yn  bugeilio  defaid  ei  dad  i  fod  yn 
freDhin  ar  Israel,  felly  yr  oedd  yr  un  Duw  Rhagluniaeth  yn 
paratoi  Thomas  Pierce  pan  yn  aelod  ffyddlawn  yn  y  Cloth 
Hall,  Manchester,  i  fod  yn  weinidog  ar  ei  eglwys  fechan  yn 
Greenland  Street,  Liverpool.  Cafodd  tra  yn  Manchester 
olwg  lied  gyHawn  ar  brofedigaethau  trefydd  Seisonig,  ac  ar 
y  gofal  anghenrheidiol  er  gwylio  dros  y  Cymry  rhag  iddynt 
gilio  oddiwrth  Dduw  a  chrefydd  eu  gwlad. 

Ar  ol  dychwelyd  i  Gymru,  ac  ail  gartrefa  yn  Ninbych, 
aeth  am  dri  mis  i  Rhuthyn  i  weithio,  at  Mr.  Edward  Jones, 
un  o  Ddiaconiaid  yr  Annibynwyr  yn  y  dref  hono,  yr  hwn  a 
ddywed  am  dano  : — "  Ni  welais  neb  erioed  mwy  diwyd  yn 
ei  alwedigaeth,  ond  trefnai  arnser  er  hyny  i  gael  darllen 
rhyw  lyfr  buddiol  fel  yr  elai  yn  mlaen  gyda'i  orchwyl.  Yr 
oedd  ei  fywyd  dichlynaidd  yn  enyn  parch  iddo  gan  ei  holl 
gydweithwyr."  Yn  mysg  ei  gydweithwyr  yr  oedd  ei  gyfaill 
awenyddol  T.  ab  Gwilym,  yr  hwn  hefyd  a  rydd  y  dystiol- 
aeth  gryfaf  am  ei  symlrwydd  a'i  ddifrifoldeb  fel  crefyddwr, 
yn  gystal  a'i  ymroad  fel  gweithiwr.  Dywed :  "  Yr  oedd  yn 
un  o'r  dynion  mwyaf  gweithgar  a  diddiogi  a  welais  erioed 
yn  fy  amser,  eto  ni  welais  un  dyn  mor  barod  i  roddi  ei  waith 
i  lawr  er  mwyn  myned  i  bob  moddion  cyhoeddus  a  chyfrin- 
achol,  a  hyny  bob  amser  er  bod  yn  brydlon  yn  yr  addoliad." 
Ychwanega  am  dano :  "  Yr  oedd  ganddo  bob  amser  lyfrau 
gydag  ef  wrth  ei  waith,  ac  os  byddai  rhywbeth  yn  galw  am 
iddo  sefyll,  byddai  un  o'r  llyfrau  hyny  yn  ei  law  yn  ddioed. 


]  4  COFIANT. 

Llawer  tro  y  clywais  ef  yn  dywedyd  wrthyf,  "  Tom,  mor 
anhawdd  yw  rhoi  llyfr  da  o  law  ar  ol  dechreu  ei  ddarllen, 
eto  rhaid  gwneyd."  Dadleuai  y  ddau  yn  wresog,  amddifFynai 
ef  y  "System  Newydd,"  a  phleidiai  ei  gyfaill  Arminiaeth, 
ond  addefa  ei  gyfaill  ei  fod  yn  gwybod  am  beth  yr  oedd  yn 
siarad,  a'i  fod  yn  un  o'r  rhai  tecaf  a  boneddigeiddiaf  a  gyfar- 
fyddodd  erioed  mewn  dadl. 

"Wedi  hyn  dychwelodd  i  Ddinbych,  ac  ail-ymaflodd  yn  ei 
ddyledswyddau  crefyddol  nes  enill  hyder  ychwanegol  ei 
"Weinidog  a'r  eglwys.  Yr  oedd  yn  barod  at  bob  gal  wad,  yn 
ffyddlawn  neillduol  gyda'r  moddion  wytbnosol,  ac  a'i  hoi! 
egni  yn  gwneyd  daioni.  "  Ni  welais  i  neb  erioed  yn  fwy 
ffyddlawn,"  meddai  yr  hen  William  Jones  am  dano,  ac  yn 
wir  dyna  dystiolaeth  pawb  a  welsom  ni  yn  mhob  He  yr  oedd 
yn  adnabyddus.  Dewiswyd  ef  yn  Henuriad,  a  llanwodd  y 
swydd  yma  yn  foddhaol  iawn.  Wedi  hyn,  pan  y  cynwynai 
yr  hen  ddechreuwr  canu  ei  swydd  i  fynu,  yn  lied  annisgwyl- 
iadwy  cynhygiwyd  ef  ar  unwaith  i  gymeryd  ei  le,  ond  codai 
Mr.  Koberts,  y  gweinidog,  i  fynu,  a  dywedai  yn  lied  ben- 
derfynol  na  chai  ymgymeryd  a'r  swydd  bono.  Tybiai  yntau 
yn  ei  wyleidd-dra  ei  fod  wedi  gwneyd  rhywbeth  i  dram- 
gwyddo  ei  Weinidog  i'r  hwn  yr  oedd  ganddo  y  parch  llwyraf, 
a  theimlai  end  dwys,  ond  eglurodd  Mr.  Roberts  ei  amcan  yn 
ei  wrthwynebu  yn  hyn  trwy  ddyweyd,  "  Y  mae  gen'  ir 
frodyr,  waith  uwch  iddo  wneyd,  rhaid  iddo  arfer  ei  ddawn  i 
bregethu  yr  Efengyl."  Os  teimlai  yn  bryderus  wrth  gael  ei 
wrthwynebu  i  fod  yn  ddechreuwr  canu,  teimlai  yn  fwy 
pryderus  wrth  gael  ei  annog  i  bregethu.  Ond  galwodd  yr 
eglwys  ef  yn  fuan  at  y  gwaith.  Oddeutu  diwedd  y  flwyddyn 
1826,  ar  yr  un  noson,  gwnaeth  y  bardd  clodfawr  Caledfryn 
ac  yntau  brawf  ar  eu  cymhwysder  i  bregethu,  a  chafodd  yr 
eglwys  berffaith  foddhad  ynddynt,  nes  yr  anogwyd  hwy  i 
fyned  yn  mlaen  gyda'r  sirioldeb  mwyaf.     Teimlai  ef  ar  y 


cofiaxt.  li 

cyntaf  yn  wylaidd  anarferol,  a  da  iawn  oedd  ganddo  gael 
Thomas  Humphreys,  y  Castell,  i'w  ganlyn  i'w  gefnogi  ar 
nosweitbiau  yn  yr  wythnos  pan  yn  pregethu  oddiamgylch. 
Wrth  ddyfod  o'r  Brookhouse  y  tro  cyntaf,  gofynai  yn  bryd- 
erus,  "A  ddarfu  mi  gyfeiliorni  llawer  Thomas  Humphreys?" 
'•'Naddo  yn  wir,"  meddai  yntau,  "ac  mi  fyddi  yn  well  ti  gei 
wel'd  y  tro  nesaf."  "  O  wel  da  iawn,  yr  oedd  arna'  i  ofn 
garw  cyfeiliorni,  mi  collais  hi  yn  deg  unwaith."  Y  mae 
llawer  un  cyffelyb  ysbryd  i  Thomas  Humphreys  wedi 
gwneyd  daioni  mawr  i  rai  gweiniaid.  Gwir  nad  yw  ond 
anonestrwydd  mawr  i  gefnogi  y  rhai  nad  ydynt  yn  debyg  o 
wneyd  dim  ond  bod  yn  faich  ar  yr  eglwysi,  eto  y  mae  cef- 
nogi  y  rhai  sydd  bron  ymlethu  gan  wyleidd-dra  yn  foddhaol 
iawn  gan  Bduw. 

Yn  ngwanwyn  1827,  aeth  Caledfryn  ac  yntau  i  daith,  a 
thynasant  gryn  sylwfel  pregetbwyr  ieuaingc  gobeithiol  iawn. 
Ar  y  4yd d  o  Fai,  y  fl wyddyn  hon,  priododd  a  Mary  Roberts, 
merch  Hugh  ac  Eleanor  Roberts.  Bu  Hugh  Roberts  yn 
flaenor  canu  am  lawero  flynyddoedd  yn  nghapel  Lon  Swan, 
ac  wedi  iddo  ef  fyned  yn  rhy  hen  ymddiriedodd  y  gwaith 
i'w  ddisgybl  "\Yilliam  Hughes.  Bu  ef  farw,  a  gadawodd  ei 
briod,  dwy  ferch,  a  mab,  (yr  hwn  wedi  hyn  a  godwyd  i'r 
weinidogaeth,  sef  y  Parch.  R.  Roberts,  East  Bergholt,)  i  alaru 
ar  ei  ol.  Yr  oedd  Mr.  Pierce  wedi  bod  yn  daer  iawn  am 
Mary  Roberts  cyn  myned  oddicartref  y  tro  cyntaf,  ac  mewn 
siomedigaeth  am  hyn  yr  aeth  i  Fanchester.  Sicrhai  hi  yr 
arhosai  yn  sengl  tra  y  byddai  ei  mham  byw,  a  chadwodd  ei 
gair,  bu  ei  mham  farw  Galangauaf  cyn  iddynt  briodi. 
Eglurodd  y  briodas  i  Mr.  Roberts,  y  gweinidog,  pabam  yr 
oedd  mor  gyndyn  yn  erbyn  myned  i'r  Ysgol  er  pob  cais  arno. 
Ofnai  yn  ddiamheu  golli  gwrthddrych  ei  serch.  Wrth  gael 
gwraig  fel  y  profwyd  am  flynyddoedd,  cafodd  "  ffafr  gan  yr 
Arglwydd."     Ni  chymerwn  arnom   benderfynu  pa  un  a'i 


16  COFIANT. 

gwraig  neu  ysgol  fuasai  y  goreu  iddo  ar  y  pryd.  Wrth  golli 
ysgol,  gallwn  ddyweyd  yn  ddibetrus  iddo  gael  colled  am  ei 
oes,  fel  yr  addefai  yn  fynych,  ond  gwnaeth  ei  oreu  i  wneyd 
i  fynu  am  y  diffyg  hwn  fel  y  ceir  cyfle  i  sylwi  eto.  Yr  oedd 
hyn  o  gysur  ganddo  beth  bynag,  nad  aeth  ar  draul  yr  Enwad 
i  Athrofa  yn  unig  er  mwyn  cael  yr  enw  o  hyny  heb  dd}Tsgu 
nemawr  o  ddim  yno. 

Aethant  i  f}7w  i  Stryt  Henllan  lie  ganwyd  eu  cyntafanedig 
Thomas,  wedi  hyny  symudasant  i  L6n  Swan,  bron  gyferbyn 
a'r  Capel,  He  y  buont  hyd  nes  gadael  Dinbych.  Yr  oedd 
bywoliaeth  gysurus  iawn  arnynt  yma  trwy  ei  ddiwydrwydd 
ef  mewn  rhan,  ond  yn  benaf  trwy  ei  darbodaeth  a'i  threfnus- 
rvvydd  hi.  Byddai  allan  agos  bob  Sabboth  yn  pregethu,  a 
thystiwyd  wrthym  na  bu  neb  erioed  yn  fwy  ffyddlawn  i 
fyned  i'r  lleoedd  gweiniaid,  megys  y  Rhiw,  Llansanan,  a 
man  leoedd  ereill  oddeutu.  Deuai  Mr.  William  Bees, 
y  pryd  hyny  o  Lansanan,  yn  fynych  i  lawr  i'w  ty,  a  mawr 
mor  hoff  oeddynt  o'u  gilydd*  Buont  am  daith  trwy  Fon 
a  manau  ereill  gyda  eu  gilydd,  at  yr  hon  y  clywsom  ef 
yn  cyfeirio  lawer  gwaith  gyda  hyfrydwch  mawr.  Ym- 
sefydlodd  Mr.  Bees  yn  Mostyn,  a  chafodd  yntau  gynhyg  ar 
un  neu  ddau  o  fanau  yn  Mon  ac  Arfon.  Dewisai  er  mwyn 
y  teulu  aros  lie  yr  oedd,  ond  nid  felly  y  bwriadai  Bhaglun- 
iaeth  iddo.  Parhai  i  ddyfod  yn  fwy  cyhoeddus  o  hyd,  fel  y 
gelwid  ef  nid  yn  unig  ar  y  Sabboth  oddicartref,  ond  ar  yr 
wythnos  i  Gyfarfodydd.  Diau  nad  oedd  yn  gwneyd  dim 
lies  i'w  amgylchiadau  trwy  hyn,  ond  pregethu  oedd  ei  elfen. 
Adrodda  Mr.  E.  Jones,  am  un  Cyfarfod  INadolig  dedwydd 
iawn  iddo  yn  Bhuthyn.  "  Yr  oedd  gwr  ieuangc  o'r  Coleg 
wedi  bod  yn  pregethu  gyda  ni  yn  faith  a  hynod  ddifywyd,  a 
bron  wedi  lladd  y  Cyfarfod,  ond  gwelwn  Mr.  Pierce  yn 
dyfod  trwy  y  drws  yn  chwys  mawr,  ac  yn  dod  yn  mlaen  at  y 
pwlpud,  a'r  mynud  y  darfyddodd  y  Hall,  dechreuodd  yntau, 


COFIANT.  ]  7 

ac  ni  buora  yn  hir  yn  cael  ein  symud  o  Greenland  oer  i'r  hin- 
sawdd  gynhes,  a'r  dorf  yn  synu  ac  yn  gwenu,  a  phawb  yn 
gwrando  gyda  bias.  Dywedai  hen  flaenor  gyda'r  Bedyddwyr 
oedd  yn  y  lie  wrth  fyned  allan, — fDa  inacligen  i,  achubaist 
ben  y  Cyfarfod.' "  Gallem  feddwl  na  bydd  nn  o'i  nodwedd 
ef  yn  hir  heb  gael  gofal  eglwys.  A  dyma  fel  y  bu.  Aeth 
Mr.  George  Owens,  dros  yr  eglwys  fechan  oedd  yn  ym- 
gyfarfod  yn  Greenland  Street,  Liverpool,  i  Mostyn  at  Mr. 
Bees,  i  ofyn  caniatad  i  roi  galwad  iddo,  gwrthodai  yntau  ar 
bob  cyfrif  ymadael  oddiwrth  bobl  oedd  yn  ei  garu  raor  fawr; 
ond  dywedai  fod  ei  gyfaill  Thomas  Pierce  yn  bregethwr 
cyraeradwy  iawn  yn  Ninbych,  ac  anogai  hwy  i  anfon  ato  ef. 
Felly  gwnaed.  Daeth  atynt  amrai  weithiau,  a  gwahoddwyd 
ef  i  lafurio  am  d}Tmhor  yn  eu  mysg,  yr  hyn  a  arweiniodd  i'w 
ymsefydliad  parhaus  yn  y  lie,  ac  y  raae  hyn  yn  ein  dwyn  i 
gyfnod  arall  yn  ei  hanes. 


PEN.  II. 

EI  FYWYD  A 'I  LAFUR  GWEINIDOGAETHOL. 

Mewn  atebiad  i  wahoddiad  eglwys  Greenland  Street  iddo 
ddyfod  atynt  am  dymhor,  dechreuodd  ar  ei  lafur  ar  y  Sab- 
both  cyntaf  o  Ionawr,  1832.  Nis  gwyddom  yn  iawn  pa  un 
i'w  edmygu  fwyaf,  a'i  gwroldeb  yr  eglwys  fechan  o  35  o 
aelodau  yn  ei  alw,  neu  ei  wroldeb  ef  yn  anturio  ei  gysur  ei 


IS  OOFIAXT. 

hun  a'i  deulu  yn  y  faih  le.  Gorchest  ffydd  oedd  hi  bob 
ochr.  Ond  ymddengys  yr  anturiaeth  yn  fwy  o'i  du  ef,  3-11 
gymaint  ag  nad  oedd  yr  alwad  ar  y  cyntaf  yn  cyrhaedd  3-11 
mhellach  nag  am  dymhor.  Buasai  dychwelyd  adref  i 
Ddinbych  beb  ymsefydlu  yn  y  lie  wedi  yr  oil,  yn  siomedig- 
aeth  id  do  ei  hun,  ei  deulu,  a'r  eglwys  a'r  Gweinidog  a'i 
cododd.  Nid  rhyw  lawer  fuasai  yn  meddu  digon  o  ffydd  i 
ddyfod  ar  delerau  o'r  fath.  Gallai  llawer  feddwl  fod  ei 
bryder  am  hyn  yn  ddigon  i'w  lethu.  Nid  oes  genym  yn 
awr  ddim  ffordd  i  wybod  am  ei  deimlad,  ond  ein  profiad  ein 
hunain.  Buom  ni  o  ddechreu  mis  Ionawr  hyd  ddiwedd 
Mawrth  yn  union  ar  yr  un  tir,  a  gallwn  ddyweyd  yn  ddi- 
betrus  er  c}Tmaint  ein  pryder  am  bethau  ereill,  na  fu  hyn 
yn  pwyso  dim  ar  ein  meddwl,  ac  yn  wir  ni  feddyliasom 
ddim  am  y  peth  nes  y  cyfeiriwyd  at  hyny  gan  gyfaill. 
Yr  oeddyra  iel  dyn  a  dynes  ieuangc  a'r  serch  mor  gryf,  fel 
nad  oedd  dim  amheuaeth  am  y  briodas  ond  yn  unig  disgwyl 
am  yr  adeg  gyneus.  Tra  thebyg  mai  rhywbeth  yn  gyffelyb 
oedd  ei  deimladau  yntau.  Addefwn  fod  mantais  ac  anfant- 
ais  ynglyn  a'r  drefn  yma ;  gall  fod  yn  achlysur  i  ddrwg  bob 
ochr ;  ond  dylid  cofio  fod  llawer  o  olid  wedi  ei  achosi  trwy 
fod  yn  rhy  barod  i  osod  "  dwylaw  yn  ebrwydd  "  ar  ambell 
rai.  Modd  bynag  ar  y  tir  yma  y  dechreuodd  ei  lafur  yn 
Liverpool.  Nid  yw  yr  addoldy  yn  rhyw  addurnol  iawn, 
ond  y  mae  yn  rhagori  ar  y  He  cyntaf  a  gafwyd  yn  Watkin- 
son  Street.  Yr  oedd  y  cyfeillion  wedi  myned  i  dri  chant 
punt  0  draul  i  wneyd  y  He  i  fynu  pan  nad  oeddynt  ond 
dau  ar  bymtheg  o  aelodau.  Eto  ystafell  isel  a  thrymaidd 
oedd  hi.  Yma  y  cawn  ef  ar  y  Sabboth  cyntaf  o'r  flwyddyn 
a  nodwyd  yn  pregethu  gyda  gwres,  nes  yr  oedd  yn  chwys 
diferol, 

"Er  oered  a^velon  mis  Ionawr  dryghinog." 


COFIANT.  19 

Daliodd  ati  i  lafurio  yn  foddhaol  iawn  i'r  fam  eglwys  yn 
y  Tabernacl,  a'i  gweinidog  y  Parch.  John  Breeze,  yn  gystal 
ag  i'r  eglwys  ieuangc  yn  yr  hon  y  gwasanaethai  yn  benaf,  fel 
y  penderfynwyd  cyn  hir  iawn  roi  galwad  reolaidd  iddo.  Wedi 
cryn  ystyriaeth,  ymgynghoriad,  a  gweddi,  gwnaeth  ei  feddwl 
i  fynu  i  dderbyn  yr  alwad,  ac  i  ymroddi  yn  hollol  am  ei  oes 
i'r  weinidogaeth.  Khaid  fod  rhywbeth  uwchlaw  elw  bydol 
yn  ei  gymhell.  Er  fod  yr  eglwys  yn  add  aw  uwchlaw  y 
cyffredin  o  eglwysi  y  pryd  hyny,  nid  oedd  yr  oil  trwy  y 
cymhorth  a  roddai  y  Tabernacl,  ond  rhyw  bum  punt  a  thri- 
ugain  y  flwj^ddyn.  Pan  feddyliom  nad  oes  y  gobaith  lleiaf 
am  wyrth  i'w  gynhal,  mae  i  olwg  dynol  yn  rhyfygus  wrth 
feddwl  am  dd'od  a  theulu  i  Liverpool  ar  y  fath  gyflog,  ond 
penderfynu  dyfod  a  hwynt  y  mae. 

Yn  mis  Awst  1832,  a  drosodd  i  Ddinbych  i  ymofyn  ei 
briod,  a'i  ddau  blentyn,  Thomas,  a  Robert.  Yr  oedd  yn 
lied  anhawdd  gan  lawer  o'r  cyfeillion  yno  eu  gadael  i  ddyfod, 
gan  yr  edrychid  ar  symud  i  Liverpool  y  pryd  hyny  braidd 
yn  fwy  peth  nag  yr  edrychwn  ni  yn  awr  ar  fyned  i'r 
America.  Cynhaliwyd  Cyfarfod  yn  y  Capel  y  noson  cyn 
iddynt  symud  i  weddio  am  i'r  Arglwydd  fod  gyda  hwynt, 
ac  yr  oedd  y  teimladau  yn  ddrylliog  iawn  ynddo.  Khaid 
fod  ymadawiad  fel  hyn  wedi  cwbl  yn  un  hyfryd  ia,wn. 
Anfonwyd  y  llythyr  canlynol  fel  cymeradwyaeth  iddo 
hefyd : — 

"  Eglwys  Crist  yn  cyfarfod  yn  Nghapel  L6n  yr  Alarch,  yn 
Ninbych: — At  Eglwys  Crist  yn  cyfarfod  yn  Nghapel  Heol 
Greenland,  yn  Llynllelfiad  : — 

"  Anerch ; — Fel  y  mae  ein  hanwyl  frawd  Mr.  Thomas  Pierce 
wedi  cael  gwahoddiad  genych  i  lafurio  yn  eich  plith  yn  yr  Arglwydd 
yr  ydym  yn  gofyn  cenad  i  chwi  i  hyspysu  fod  ei  fuchedd  yn  rheolaidd, 
ac  efengylaidd  yn  ein  plith  fel  aelod  eglwysig;  fod  ei  ymdrech  a'i 
ffyddlondeb  yn  fawr  fel  henuriad  yn  ein  plith;  a  bod  ei  lafur  fel 
llefarwr  yn  ein  plith  yn  gymeradwy  ac  yn  fuddiol  iawn. 


20  COFIANT. 

"  Diau  y  teimlwn  golled  mawr  ar  ei  ol,  ac  yr  ydym  yn  dymuno 
llwyddiant  ar  ei  ymdrechiadau  yn  eich  plitli,  a  bydded  benditli  a 
gwenau  y  nefoedd  arno  ef  a  chwithau.     Hyn  yw  ein  taer  weddi;— 

Arwyddwyd  dros  yr  Eghvys,  genym  ni, 

David  Eobeets,     Gtveinidog, 

William  Jones.  )  ^        .   . , 
John  Jones,      '  jHenunaid, 

William  Jones,  ^ 

Wm.  Davies,       V Diaconiaid." 

Wm.  Kobep.ts,    j 

Ehoddasom  y  llythyr  yn  gyflawn  er  mwyn  rhoi  golwg  ar 
ddull  un  eglwys  yn  anerch  y  Hall  yn  y  cyfnod  yma.  Gwelir 
fod  gwahaniaeth  yn  cael  ei  wneyd  rhwng  Henuriaid  a 
Diaconiaid,  yr  oedd  y  naill  yn  gofalu  am  addysg  ac  adeilad- 
aeth  ysbrydol  yr  eglwys  yn  benaf,  a'r  lleill  am  ei  phethau 
amgylchiadol.  Nodir  ef  allan  hefyd  fel  "  henuriad  a  llefar- 
wr."  Yr  oedd  yn  gweithredu  fel  y  naill  pan  yn  arwain  ac 
yn  cynghori  yn  y  gyfeillach  eglwysig,  ac  fel  y  Hall  pan  yn 
pregethu  yn  yr  areithfa.  Cadwai  yr  henuriaid  hefyd  olwg 
ar  y  ddisgyblaeth  a'r  athrawiaeth.  Cawsom  ddifyrwch 
gydag  ef  lawer  tro  wrth  edliw  iddo  ei  fod  wedi  bod  "  yn 
gwylio  dros  yr  athrawiaeth."  Ni  fynai  hyny  ar  un  cyfrif. 
Ond  y  mae  yn  debyg  fod  hyny  yn  rhan  o'r  swydd  ar  ryw 
adeg  mewn  manau. 

Ychydig  iawn  o'i  hanes  a  ysgrifenodd,  ond  yr  ydym  wedi 
cael  gafael  ar  hanes  ei  Urddiad  yn  un  o'i  lyfrau  Barddonol, 
yr  hwn  a  roddwn  yn  llawn  fel  yr  ysgrifenwyd  ganddo  ef  ei 
hun. 

"  Cynhwysiad  neu  swm  y  gofyniadau  a  ofynwyd  i  mi  ar  fy  neillduad 
i  gyflawn  waith  y  Weinidogaetli,  yn  nghyd  a'r  atebion  a  roddais  inau 
i'r  cyfryw,  yr  hyn  a  gymerodd  le  yn  y  Tabernacl,  Great  Crosshall 
Street,  Liverpool,  Nos  Lun,  Pthagfyr  24,  1S32. 

Dechreuwyd  trwy  fawl  a  gweddi  gan  y  Parch,  Kichard  "Rowlands, 
Conwy;  traddodwyd  y  gynaraeth  ar  Natur  Ordeiniad,  gan  y  Parch  J. 
Breeze,  oddiwrth  Esai.  xii.  20,  "Pa  wasanaeth  yw  hwn  genych?;' 


COFIANT.  21 

holwyd  y  gofyniadau  gan  y  Parch.  E.  Williams,  Llansantsior;  dyrch- 
afwyd  yr  Urdd-weddi  gan  y  Parch.  "Wm.  Bees,  Mostyn,  (Liverpool) ; 
pregethwyd  ar  Ddyledswydd  y  Gweinidog,  gan  y  Parch.  D.  Koberts, 
Dinbych,  oddiwrth  1  Tim.  iv.  16,  "  Gwylia  arnat  dy  hun,  ac  ar  yr 
athrawiaeth" ;  a  phregetlrwyd  ar  Ddyledswydd  yr  Eglwys  gan  y  Paich. 
Wm.  Williams,  "Wern,  oddiwrth  Ezra  x.  4,  "Cyfod;  canys  arnat  ti  y 
mae'r  peth :  a  ni  a  fyddwn  gyda  thi :  ymwrola,  a  gwna." 

Gof.  I.    Beth  yw  eich  golygiad  ar  waith  y  "Weinidogaeth  ? 

At.  Byddwn  bob  amser  er  pan  y  dechreuais  sylwi  ar  bethau  y 
Bibl,  yn  ystyried  y  gwaith  hwn  y  mwyaf  ei  bwys  a'i  ganlyniadau  o  boh 
gwaith,  a  pha  fwyaf  wyfyn  sylwi  arno,  ac  yn  yniwneyd  ag  ef  fy  hunan, 
mwyaf  wyf  yn  ei  weled  ac  yn  ei  deimlo  o'i  bwysfawrogrwydd  yn  bar- 
haus.  Yr  wyf  yn  ystyried  fod  gogoniant  Duw,  a  dedwyddwch 
eneidiau  wedi  eu  cysylltu  a'r  gwaith  hwn,  ac  yn  dibynu  i  raddau  mawr 
ar  y  dnll  ei  cyflawnir,  ac  felly  yn  ormod  gwaith  i  nn  dyn  heb  i  Dduw 
eglurhau  arogledd  ei  wybodaeth  trwydclo ;  gormod  trysor  mewn  llestri 
pridd,  oni  bae  fod  godidowgrwydd  y  galln  o  Dduw.  Nis  gallent  le- 
wyrchu  nac  ymgynhal  mewn  modd  teilwng,  heb  eu  dal  yn  neheulaw 
yr  Hwn  sydd  yn  rhodio  yn  nghanol  y  saith  canwyllbren  aur. 

Go?.  II.  Pa  beth  sydd  wedi  eich  tueddu  chwi  i  gymeryd  y  gwaith 
pwysig  hwn  arnoch  ?  * 

At.  Mor  bell  yr  wyf  yn  fy  adnabod  fy  hunan,  gailaf  dystio  nad 
golwg  ar  ddim  hunan-les  neu  ddaioni  tymhorol,  na  golwg  ar  ddim 
digonolrwydd  ynof  fy  hunan  i  wneyd  nac  i  feddwl  dim  megis  o  honof 
fy  hunan,  a'm  cymhellodd.  Bum  lawer  gwaith  yn  teimlo  fy  meddwl 
yn  crynu  ac  yn  cilio  yn  ol  wrth  ystyried  pwysigrwydd  y  gwaith,  rhag 
ofn  rhyfygu,  eto,  byddai  parhaus  gymhelhadau  yn  fy  meddwl  i  fod  o 
ryw  ddefnydd  yn  fy  oes  dros  Grist  a'i  achos,  ac  awydd  beunyddiol  am 
fod  yn  offeryn  yn  Haw  Duw  i  achub  eneidiau.  Meddwl  mai  fy 
nyledswydd  oedd  gwneyd  a  allwn  dros  Dduw,  ystyriaeth  o'r  cyfrif  yn 
y  dydd  olaf,  pan  yr  arolygir  ein  boll  waith,  anogaethau  yr  eglwys  i'r 
hon  y'm  derbyniwyd  yn  aelod  i  mi  ymarfer  ar  y  gwaith  o  bregethu  yn 
eu  plith,  dymuniad  yr  eglwys  hon  am  imi  arcs  i  lafurio  yn  y  gwaith 
hwn  yma,  ystyriaeth  mai  trwy  ei  eglwys  y  mae  Crist  yn  dangos  ei 
feddwl  a'i  ewyllys — y  pethau  hyn  a'm  tueddodd  er  tan  grynu  i  ymaflyd 
yn  y  gwaith  pwysig  hwn. 

Gof.  III.  Paham  yr  ydych  am  gael  eich  He  yn  mhlith  yr 
Annibynwyr  yn  fwy  nag  enwad  arall  o  Gristionogion  ? 

At.  "Wrth  ateb  y  Gofyniad  hwn  dymunwn  fod  yn  ofalus  rhag 
C 


22  COFIANT. 

dolurio  teimladau  neb  sydd  o  oiygiadau  gwahanol.  Yr  wyf  yn  credu 
fod  gan  Dduw  ei  anwyliaid  yn  mhlith  gwahanol  enwadau  o  Gristion- 
ogion,  oncl  wedi  dwys  ystyried  a  phwyllog  ymchwiliad  ar  y  cyntaf, 
tueddwyd  fy  meddwl  i  roi  fy  hunan  yn  aelod  eglwysig  yn  mhlith  yr 
Annibynwyr,  a  hyny  am  fod  yn  ymddangos  i  mi  eu  bod  hwy  mor  agos 
os  nid  yn  nes  nag  un  enwad  arall  at  y  maen  prawf,  ynyr  athrawiaeth  - 
au  a  gyhoeddant,  gweinyddiad  yr  ordinhadau  efengylaidd  yn  eu  plith, 
yn  ngbyd  a'u  trefniadau  disgyblaethol.  Ac  wrth  edrych  i  mewn  i'r 
Ysgrythyrau  yr  wyf  yn  gweled  mai  Crist  yw  unig  Ben  a  Brenhin  Sion, 
ac  nad  oes  cysylltiad  rhwng  ei  deyrnas  ef  ag  un  llywodraeth  Wladol, 
nac  angen  am  gymhorth  erthyglau  na  rheolau  dynol  gyda  ei  ddeddfau 
ef,  nac  eisiau  un  orfoclaeth  ddynol  gyda  ei  osodiadau  ef  yn  ei  eglwys. 
Ond  ni  fynwn  feio  ereill  am  nad  ydynt  yn  cydweled  a  mi,  na  chael  fy 
meio  gan  ereill  am  nad  wyf  yn  cydweled  a  hwy,  i  Dduw  yr  hwn  sydd 
unig  Arglwydd  cyclwybod  yr  ydym  oil  yn  sefyll  neu  syrthio. 

Gof.  IV.  A  yclych  yn  bwriadu  bod  yn  ffyddlon  a  diwyd  yn  y  gwaith 
pwysig  hwn  yn  ein  plith  ? 

At.  Tebygwn  mai  didwyll  a  thaer  ddymuniad  fy  nghalon  yw  cael 
treulio  ac  ymdreulio  yn  y  gwaith  pwysig  a  gogoneddus  hwn  hyd  y 
bedd.  Yr  wyf  yn  ei  hystyried  yn  ddyledswydd  arbenig,  ac  yn  fraint 
oruchelaf  a  allaf  gael  ar  y  ddaear  i  gael  llafurio  am  fy  nhymor  byr 
gydag  achos  sydd  mor  deilwng.  A  meddyliwyf  fy  mod  wedi  gweled 
cymaint  o  ogoniant  y  gwaith,  fel  y  dymunwn  yn  hytrach  farw  gydag 
ef  na  byw  i'w  wadu. 

Er  hyny  o  dan  deimlad  o'm  llygredd  a'm  gwendid  ynof  fy  hunan, 
yn  nghyd  a  lluosowgrwydd  y  gelynion  sydd  genyf  i  wynebu  arnynt, 
dymunwn  gymhorth  i  ymnerthu  yn  y  gras  sydd  yn  Nghrist  lesu,  a 
chael  fy  nal  yn  Haw  Duw  hyd  y  bedd,  oblegid  ynddo  ef  y  mae  i  mi 
gyfiawnder  a  nerth,  ac  hebddo  ef  nis  gallwn  wneuthur  dim. 

Gof.  Y.  Bhoddwch  i  ni  yn  fyr  swm  y  gwirioneddau  yr  ydych  yn 
eu  credu  ac  yn  bwriadu  eu  pregethu  ? 

At.  Sylfaen  a  grym  y  cwbl  yr  wyf  yn  eu  credu,  ac  am  eu  pregethu 
i  ereill,  yw, — Bod  Duw  yn  feddianol  ar  bob  priodoledd  Ddwyfol  ynddo 
ei  hun,  yn  dragywyddol  ac  yn  annibynol  ar  bawb  arall;  fod  yr  holl 
greadigaeth  wedi  derbyn  ei  bodolaeth  gan  Dduw,  ac  yn  dibynu  arno 
am  ei  chynhaliaeth,  fod  ei  lywodraeth  ef  ar  yr  oil  a  greodd  a'r  cwbl 
yn  cyd-dystio  am  dano,  ac  yn  datgan  ei  ogoniant;  fod  yr  Ysgrythyrau 
Sanctaidd,  sef  yr  Hen  Destament  a'r  Newydd,  wedi  eu  rhoddi  gan 
ysprydoliaeth  Duw,  ae  yn  cynhwys  helaethach  amlygiad  o  hono  fel  j 


con  ANT.  -23 

mae  yn  bodoli  yn  dri  o  bersonau  gwabaniaetbol,  sef  Tad,  Mab,  ac 
Ysbryd  G-lan,  a'r  Tri  byn  yn  un  mewn  natur,  ewyllys,  gweithrediadau, 
dibenion,  a  gogoniant.  Bod  yr  Ysgrytbyrau  yn  cynbwys  ynddynt  bob 
petb  angenrheidiol  en  credu  er  ein  iecbydwriaetb.  Am  ddyn,  credwyf 
wnenthtir  o  Dduw  ddyn  yn  uniawn,  mewn  cyfiawnder,  gwybodaetb,  a 
gwir  sancteiddrwydd.  Am  gwymp  dyn  trwy  ei  anufudd-dod,  a'i  boll 
hiliogaetb  ynddo;  am  fwriadau  grasol  lor  er  tragwyddoldeb  cyn  gosod 
sylfeini  y  ddaear,  yn  trefnu  iecbydwriaetb ;  am  etboledigaetb  bersonol 
yn  Ngbrist ;  danfoniad  y  Mab  i'r  byd  yn  nghyflawnder  yr  amser,  ac 
iddo  gwblbau  y  gwaith  a  roddwyd  id  do  gan  y  Tad,  iddo  trwy  farw 
unwaitb  dros  becbodau  ddwyn  i  mewn  gyfiawnder  tragwyddol,  ac  fod 
pob  cyfiawnder  sydd  yn  angen  ar  becbadur  yn  drysoredig  ynddo  ef,  ei 
fod  yn  cael  ei  gynbyg  yn  ddidwyll  yn  yr  efengyl,  ac  fod  credu  ynddo 
yn  banfodol  mewn  trefn  i  gael  gafael  ar  y  bendithion  trwyddo ;  fod 
gwaitb  yr  Ysbryd  Grlan  yn  banfodol  er  dycbweliad  pecbaduriaid,  a 
pberffeitbiad  y  saint;  ei  fod  wedi  ei  osod  i  ddynion  farw  unwaitb,  ac 
wedi  byny  bod  barn,  ac  mai  yn  ol  eu  gweitbredoedd  yn  y  byd  bwn  en 
bernir,  ac  eu  sefydlir  yn  eu  cartref  tragywyddol. 

A  cban  ystyried  Crist  yn  unig  Trenbin  wedi  ei  osod  ar  S'ibn  ei 
fynydd  sanctaidd,  ei  fod  wedi  gosod  dwy  ordinhad  yn  ei  eglwys,  sef, 
Bedydd,  a  Swper  yr  Arglwydd ;  gan  byny,  yr  ordinbadau  a  osododd, 
y  deddfau  a  gyboeddodd,  a'r  gorcbymynion  a  roddodd  efe,  yw  y  rbai  y 
dymunwn  sefyll  arnynt  a'u  cyboeddi,  beb  ycbwanegu  atynt,  na  tliynu 
oddi  wrtbynt.  A  cban  mai  Crist  sydd  bob  petb,  ac  yn  mbob  petb,  yn 
nbrefn  fawr  iecbydwriaetb,  dymunwn  dynu  grym  fy  ngweinidogaetb 
o'i  groes  ef,  beb  atal  dim,  ond  cyboeddi  ei  boll  addewidion  a'i  fygytb- 
ion  i'w  priodol  wrtbddrycbau. 

A  tbuag  at  gyfiawni  fy  ngweinidogaetb  er  gogoniant  i  enw  Duw, 
llesad  eneidiau  anfarwol,  ac  er  cysur  fy  enaid  fy  bun,  ni  ddymunwn 
farnu  y  gwybyddaf  ddim  yn  y  gwaitb  pwysig  bwn,  ond '  Iesu  Grist  a 
hwnw  wedi  ei  groesboelio.' 

Dyma  swydd  orucbel !  0  !  Arglwydd  gwna  fi  yn  ffyddlon  byd  fy 
marw,  a  bydded  fy  oes  yn  ddefnyddiol  iawn  i'tb  Sion  yma.'' 

Nid  oes  ond  un  o'r  Gweinidogion  oedd  yn  ei  Urddiad  yn 
fyw,  sef  ei  gyfaill  hoff  y  Parch.  Wm.  Rees.  Ehyfedd  fel  y 
mae  ychydig  flynyddoedd  yn  gwneyd  cyfnewidiad  ar  y 
"Weinidogaeth !  Urddwyd  amrai  Weinidogion  yn  y  Gogledd 
y  fiwyddyn  hon.  Y  Parch  H.  Price,  yn  Wrexham,  yn  Ion- 
c*2 


24  COFIANT. 

awr ;  y  Parchedigion  R.  Jones,  yn  y  Bala,  a  ¥tn.  Rees,  yn 
Mostyn,  yn  Ebrill ;  y  Parch.  T.  Edwards,  yn  Ebenezer,  yn 
Gorphenaf;  y  Parch.  J.  Jones,  yn  Capelhelyg,  yn  Hydref ; 
a  Mr.  Pierce,  yn  Rhagfyr.  Erbyn  hyn,  y  mae  amrai  o 
honynt  wedi  myned  oddiwrth  eu  llafur  at  eu  gwobr. 

Ymaflodd  Mr.  Pierce  gyda  egni  yn  ei  waith,  fel  yr  oedd 
yr  eglvvys  a'r  gynnulleidfa  yn  liuosogi  yn  raddol  o  hyd. 
Pregethai  dair  gwaith  bob  Sabboth,  dwy  waith  yn  Green- 
land Street,  ac  unwaith  gan  newid  a  Mr,  Breeze  yn  y 
Tabernacl,  a  phob  nos  Fercher.  Yn  sicr  yr  oedd  y  drefn 
yma  yn  or-feichus  i  "Weinidog.  Gwnaed  yn  dda  iawn  ei 
nhewid,  a  sefydlu  Ysgol  Sabbothol  yn  y  prydnawn,  oddieithr 
prydnawn  Sabboth  Cymundeb.  Deallwn  fod  hono  hefyd 
wedi  ei  nhewid  am  Gyfarfod  Gweddi,  yr  hyn  sydd  yn 
llawer  iawn  gwell  ar  adeg  mor  drymaidd  ar  y  dydd.  Gof- 
alai  am  bob  moddion,  ac  nid  oedd  dim  yn  ormod  ganddo 
wneyd  er  lledaeniad  achos  y  Gwaredwr.  Rhaid  fod  gweled 
yr  achos  o  dan  ei  ofal  yn  parhaus  gynhyddu  yn  mhob  ystyr 
yn  peri  sirioldeb  mawr  iddo.  Rhydd  y  daflen  ganlynol 
olwg  ar  rif  yr  aelodau,  a  swm  y  casgliadau  o'r  flwyddyn  y 
dechreuodd  ei  Weinidogaeth  hyd  y  flwyddyn  yr  aed  i'r 
Capel  newydd. 

AELODAU.  CASGLIADAU. 

1832  38  £45  13  9 

1S33  5G 64  4  6 

1834  66  73  4  8 

1835  86  112  18  11 

1836  87  134  2  2 

1837  94  241  16  5 

Nis  gall  dim  fod  yn  fwy  boddhaol  wrth  ystyried  mor 
symudol  ydyw  cynnulleidfaoedd  Cyrareig  y  tref}^dd  Seisonig 
— y  mae  rhyw  un  agos  bob  wythnos  yn  myned  i  ffordd,  ac 
amrai  gyda  eu  gilydd  weithiau.     Gwelodd  gladdu  chwech 


COFIAXT.  25 

a'r  hugain  o'i  aelodau  yn  nghorff  y  blynyddoedd  hyn.  Ond 
er  y  symud  a'r  claddu,  llwyddo  yr  oedd  yr  achos. 

Yn  1838,  penderfynwyd  codi  ei  gyflog  o65p.  i  S7p.  Er 
nad  oedd  hyn  yn  Uawer,  yr  oedd  yn  foddhaol  iawn.  Pe  y 
gallem  fyned  tu  ol  i'r  lleni  o'i  ddyfodiad  i'r  lie  hyd  yn  hyn, 
diau  y  gallem  gael  gweled  holl  ddyfeision  y  wraig  rnwyaf 
cynhil  yn  cael  eu  dirwyn  hron  i'r  pen  ar  adegau.  Nid  peth 
bach  oedd  cadw  "ty  gweinidog,"  (nid  oes  neb  ond  y  profedig 
yn  meddu  dirnadaeth  beth  yw  hyny,)  yn  weddol  barchus, 
ar  y  fath  gjTdnabyddiaeth.  Bu  cryn  gyfnewidiadau  yn  ei 
deulu  yn  y  tymhor  ytna,  ganwyd  iddo  dri  o  blant,  a  chladd- 
wyd  tri.  Yr  oedd  y  cyntaf  a  gladdwyd,  sef  Robert,  yr  ail 
fab,  yn  bum'  mlwydd  oed.  Ergyd  go  drom  oedd  ei  golli. 
lihoddwyd  yr  un  enw  ar  y  trydydd  mab,  ond  bu  yntau 
farw  yn  ddwy  flwydd  a  deg  mis  oed.  Bu  Mary,  yr  ail  fercli 
hefyd  farw,  yn  agos  i  flwydd  oed.  Dyma  drallod  ar  ol 
trallod,  prj'der,  galar,  hiraeth,  heblaw  costau  dirfawr. 

Cafodd  hefyd  gryn  golled  yn  ymadawiad  y  Parch.  John 
Breeze  o'r  Tabernacl  i  Gaerfyrddin  yn  1S34.  Edrychai 
arno  fel  tad,  athraw,  a  chyfaill  mwyaf  serchog.  Byddai  yn 
myned  i  wrando  arno  yn  pregethu  agos  bob  nos  Ian,  ac 
ymofynai  am  ei  g}*feillach  mor  fynych  byth  ag  y  byddai 
modd.  Trw}*  ei  fod  yn  cael  ymddiddan  beunydd  ag  ef  ar 
byngciau  duwinyddol,  yr  oedd  yn  gallu  gwerthfawrogi  ei 
bregethau.  Ni  fynai  er  dim  eu  bod  yn  or-ddyfnion  a  thy- 
wyll,  ond  dal  i  graffu  a  meddwl  wrth  eu  gwrando.  Dj'wedai 
na  chlywodd  erioed  bregethwr  mor  llawn  a  manwl.  Yr 
oedd  ei  syniad  uchel  am  dano  yn  peri  dyfnach  archoll  i'w 
deimlad  yn  ei  ymadawiad.  Colled  drom  ydyw  i  wir  frawd 
yn  y  Weinidogaeth  fyned  yn  mhell  o  gyrhaedd.  Ych- 
wanegai  hyn  hefyd  at  ei  lafur,  trwy  mai  efe  yn  benaf  oedd 
yn  gofalu  am  fedyddio  a  chladdu  pan  fyddai  angen,  ac 
ymweled  a'r  cleifion  mewn  cysylltiad  a'r  Tabernacl,  ynghyd 


26  COFIANT. 

a  phregethu  yn  fynych  ar  nos  Iau.  Ond  yn  1836  daeth  yr 
enwog  "Williams  o'r  Wern  i  lanw  y  bwlch  hwD  i  fynu. 
Byddai  yn  myned  i'w  dy  bob  prydnawn  Sadwrn,  ac  aent 
dros  y  pregethau  a  fwriadent  draddodi  y  Sabboth  i'w  gilydd. 
Cyfeiriai  at  hyn  fel  ua  o'r  pethau  goreu  i  gadw  bias  pregetku 
i  fynu.  Dywedai  na  byddai  nemawr  byth  yn  ymadael 
oddiwth  Mr.  Breeze,  beb  olygiadau  eangach  am  drefn  y  cadw ; 
nac  oddiwrth  Mr.  Williams,  beb  deimlad  puracb,  a  phender- 
fyniad  i  fod  yn  fwy  ymroddgar  yn  y  Weinidogaetb.  Ni 
pharliaodd  y  mwyniant  yma  yn  hir,  gan  i  Mr.  Williams 
orfod  gadael  y  dref  yn  mben  y  tair  blynedd,  yn  berwydd 
afiecbyd  a  drodd  yn  fuan  wedi  byny  yn  angeuol. 

Yn  mis  Awst  1837  gosodwyd  careg  sylfaen  Betbel  gan  y 
Parcb.  David  Morgans,  Llaniyllin,  a  gallem  dybied  nad  oedd 
nemawr  o  ddiwrnod  yn  myned  heibio  na  byddai  Mr.  Pierce 
yn  mynu  gweled  pa  fodd  yr  oedd  yr  adeilad  yn  dod  yn 
mlaen,  ac  os  byddai  yn  methu  myned  ei  bun,  anfonai  y 
plant  at  y  He.  Y  mae  codi  Capel  newydd  yn  betb  agos 
iawn  at  feddwl  Gweinidog.  Erbyn  y  6ed  o  Fai  canlynol 
yr  oedd  yn  barod  i'w  agor,  pryd  y  pregetbodd  y  Parcb. 
Hugh  Pugb,  Mostyn  yn  y  boreu,  ac  yntau  ei  hun  y  pryd- 
nawn a'r  nos,  Nifer  yr  aelodau  ar  lyfr  yr  eglwys  y  pryd 
byny  oedd  121.  Teimlai  yn  gefnog  iawn  wedi  cael  Capel 
newydd  hardd  a  da,  ac  yr  oedd  ef  a'r  eglwys  mewn  hwyl 
gweithio.  Yn  ystod  y  pum  mlynedd  cyntaf  yn  Bethel  y  bu 
yr  eglwys  yn  cyfranu  yn  fwyaf  unol  a  chyson,  yr  oedd 
cyfartaledd  y  swm  a  gyfranai  pob  aelod  y  pryd  hyny  yn 
lp.  18s.,  y  flwyddyn.  Cododd  yn  raddol  o  18s.  9c,  i'r 
swm  yma.  Peth  mawr  ydyw  dysgu  eglwys  i  gyfranu  yn 
rheolaidd.  Un  o  brif  ragoriaethau  yr  eglwys  hon  hyd  y 
dydd  hwn  ydyw  ei  cbysondeb  yn  ei  chyfraniadau.  Bhedai 
pob  peth  yn  mlaen  yn  esmwyth  iawn  yn  yr  ystyr  yma,  ac 
yr  oedd  hyn  o  gysur  dirfawr  i  feddwl  y  Gweinidog. 


COFIANT.  27 

Torodd  yn  ddiwygiad  grymus  iawn  yn  benaf  yn  mysg  yr 
Annibynwyr  trwy  barthau  eang  o  Gymru  yn  1840,  a 
chafodd  Liverpool  brofi  o'i  fendithion.  Ymweliad  y 
Parchedigion  B.  Chidlaw,  or  America,  a  William  Williams, 
Llandeilo,  a  r  dref,  a  fu  yn  offerynoliaeth  yn  Haw  yr  Arg- 
lwydd  i'w  rymuso,  ond  yr  oedd  arwyddion  cyn  eu  dyfodiad 
fod  yr  Arglwydd  yn  neshau  at  ei  bobl.  Torodd  y  diwygiad 
allan  yn  Bethel  yn  niwedd  1839,  pan  y  daeth  wyth  i'r 
gyfeillach,  daeth  tri  wedi  hyny  yn  y  mis  canlynol,  ond  yn 
Chwefror  y  bu  "  y  ddalfa  fawr."  Bhydd  y  rhestr  ganlynol 
olwg  i  ni  ar  nifer  y  dychweledigion  newydd  am  y  flwyddyn 
fendigedig  hon: — 


3 

49 

Mai   , 9 

Mehefin    12 

Mawrth    

Ebrill   

37 

5 

Hyd  ddiwedd  y  flwyddyn     12 

127 

Ni  dderbyniwyd  yr  oil  yn  gyfl  awn  aeloclau,  oerodd  rhai 
yn  eu  cariad  yn  union,  a  symudodd  ainrai  i  fanau  ereill. 
Ni  chwanegwyd  at  yr  eglwys  ond  86,  fel  yr  oedd  yn  cyfrif 
240,  ar  ddiwedd  y  flwyddyn,  yn  lie  154*  fel  ar  ei  dechreu. 
Gwnaeth  yr  ymweliad  yma  ddaioni  mawr  mewn  liawer 
ystyr.  Daeth  amrai  i  fewn  fuont  yn  gysur  a  chymhorth  i'r 
eglwys.  Gwir  ddychwelwyd  liawer.  Ond  daeth  nid  ych- 
ydig  i  mewn  "  yn  swn  traed  ereill/'  na  wyddent  yn  lawn 
paham  y  deuent,  ac  felly  gadawsant  o  un  i  un.  Peth 
profedigaethus  iawn  i  "\7eiuidog  yn  enwedig,  ac  yn  wir  i 
bawb  sydd  yn  teimlo  pwysau  yr  achos  ar  eu  hysgwyddau, 
ydyw  gweled  llanw  y  diwygiad  yn  troi.  Nid  yw  y  trai  yma 
ychwaith  o  dan  reolaeth  ddynol,  ond  y  mae  rhai  mor  afres- 
ymol  ac  y  rhoddant  y  bai  ar  y  Gweinidog  a'r  swyddogaeth, 
na  byddai  yn  cadw  yn  spring-tide  o  hyd  ar  grefydd  Un  o 
ddywediadau  cyffredin  Mr.  Pierce  mewn  perthynas  i  ddi- 
wygiad oedd,  "  Byddai  yn  dda  geD}'f  weled  diwygiad  yn  tori 


28  COFIANT. 

allan,  ond  ar  yr  un  pryd  byddai  arnaf  ei  arswyd  wrth  feddwl 
am  yr  hyn  sydd  yn  ei  ddilyn."  Gocheled  eglwysi  fod  yn 
afresymol  wrth  eu  Gweinidogion,  i  feddwl  y  gallant  gadw  yr 
un  gwres  o  hyd. 

"Wrth  weled  yr  eglwys  yn  cynhyddu,  ac  felly  y  gofalon 
yn  mwyhau,  penderfynwyd  dewis  dau  ddiacon  yn  3rch- 
wanegol  at  Meistri  George  Owens,  a  Daniel  Owens,  oedd 
eisioes  mewn  swydd.  Yr  oedd  y  cyntaf  wedi  bod  ynddi  er 
Corffoliad  yr  eglwys,  a'r  Hall  er  diwedd  Awst  1835.  Adeg 
bryderus  i  "Weinidog  ydyw  adeg  dewisiad  Diaconiaid,  ac  ni 
fu  Gweinidog  erioed  yn  fwy  pryderus  am  hyn  na  gwrth- 
ddrych  y  Cofiant.  Gall  eglwys  gael  ei  gollwng  mewn  ffordd 
o  gerydd  i  gamarfer  ei  rhyddid,  a  dewis  personau  hollol 
anghymwys  i'r  swydd.  Ond  cafodd  yr  eglwys  hon  ei  chadw 
eto  i  weithredu  yn  ddoeth  yn  hyn.  Yn  mis  Medi,  yn 
mlwyddyn  y  diwygiad,  (1840,)  neillduwyd  Meistri  David 
Da v.es,  a  Bees  Bees  i'r  swydd.  Digon  yw  dyweyd  fod  y 
Gweinidog  a'r  diaconiaid  ereill  yn  meddu  perifaith  hyder 
ynddynt.  Y  flwyddyn  ganlynol  ar  ol  eu  dewisiad,  gwnaed 
apeliad  at  haelioni  cristionogol  tu  allan  i'r  eglwya,  ond  nid 
ydym  yn  gwybod  faint  o  gymhorth  a  gafwyd,  meddyliwn 
mai  rhyw  ycbydig,  ond  yr  oedd  yr  eglwys  ei  hun  yn 
gweithio  yn  dda. 

Yn  1843,  yr  oedd  yr  eglwys  wedi  dyfod  i  sefyllfa  mor 
galonog,  fel  y  penderfynwyd  codi  cyflog  y  Gweinidog  dra- 
chefn,  o  87p.,  i  105p.  Y  mae  yn  beth  rhinweddol  iawn 
mewn  eglwys  i  feddwl  am  gysur  teuluaidd  yr  un  sydd  wedi 
cysegru  ei  fywyd  i'w  gwasanaethu,  fel  y  byddo  baich  y 
ddyled  yn  cael  ei  symud.  Tala  ambell  i  eglwys  ei  dyled, 
ac  ni  feddylia  ddim  am  ei  Gweinidog.  Wrth  edr}Tch  eto 
dros  yr  amgylchiadau  teuluaidd  cymhysglyd  yr  aeth  drwy- 
ddynt  o  1837  i  1844,  nis  gallwn  lai  na  g weled  tiricndeb 
rhagluniaeth  yn  yr  ychwanegiad  fu  ar  ei  gyflog.     Ganwyd 


COFIANT.  29 

iddo  bump  o  blant  yn  yr  amser  yma,  a  chladdodd  bedwar. 
Yr  oedd  y  ddiweddaf,  sef  Jane,  yr  hon  a  gladdwyd  ar  ddydd 
Sadwrn,  Medi  ]$eg,  1843,  yn  bedair  blwydd  ahaner  oed,  jn 
brif  anwylyd  ei  thad.  Clywsom  amrai  Weinidogion  a  ym- 
welent  a'r  dref,  yn  dywe3Td  fod  rhywbeth  yn  hynod  yn  y 
ferch  fach  yma.  Yr  oedd  wedi  llwyr  enill  calon  ei  thad 
modd  bynag.  Er  ei  fod  wedi  bod  yn  rhoi  chwech  o  blant 
o'r  blaen  yn  ngwely  oer  a  thywyll  y  bedd,  yr  oedd  rhoi 
Jane  yno  bron  a'i  lethu.  Rhedai  ei  ddagrau  yn  llif  yn  mhen 
blynyddoedd  ar  ol  hyn  wrth  gyfeirio  ati. 

Hyw  bryd  rhwng  1844  ac  1845,  aeth  oddicartref  am  Sab- 
both,  a  rhoddwyd  ef  i  gysgu  mewn  ystafell  oer,  a  chafodd 
wely  clamp.  Gwrthodai  roi  y  manylion,  rhag  poeni  y  cyf- 
eillion  caredig,  ond  diofal,  a'i  Uettyai.  Nid  oes  modd  bod 
yn  rhy  cfalus  gyda  gwely  y  pregethwyr.  Y  mae  degau  o 
honynt  wedi  marw  trwy  ddiofalwch  yn  hyn.  Cafodd  ef 
anwyd  trwm  y  tro  yma,  a  chrygni  y  bu  am  wythnosau  yn 
methu  cael  gwared  oddiwrtho.  Ni  bu  byth  mor  gryfed  dyn 
ar  ol  hyn.  Gadawyd  hadau  angeuol  yn  ei  gyfansoddiad. 
Collodd  i  raddau  mawr  y  pereidd-dra  a'r  nerth  oedd  yn  ei 
lais.  Gwnai  yr  anwyd  lleiaf  godi  caethder  a  pheswch  arno 
yn  union. 


PEN.  II. 

(Paehad.) 

Yr  oedd  yr  eglwys  yn  myned  yn  mlaen  yn  wastad,  gan 
weithio  yn  ddiwyd  a  distaw  hyd  y  Hwyddyn  184b — 
"blwyddyn  y  chwyldroadau,"  pan  y  daeth  dyryswch  ar 
fasnach  y  dref,  ac  fel  canlyniad  naturiol,  aeth  ugeiniau  o'r 
Cymry  ymaith,  a  chollodd  eglwys  Bethel  yn  unig  ddeugain 
o  aelodau.     Teimlodd  yr  eglwys  hon  ac  eglwysi  ereill  y  dref 


30  COFIANT. 

yn  ddwys  oddiwrth  y  flwyddyn  yma  am  dair  blynedd  wedi 
byn.  Peth  digalon  iawn  i  feddwl  Gweinidog  ydyw  gweled 
y  gynnulleidfa  yn  myned  yn  llai  llai  fis  ar  ol  mis,  er  nad  all 
ddim  oddiwrth  hyny.  Bydd  yn  pregethu  yn  llawn  mor 
ragorol,  ac  yn  llafurio  llawn  mor  egniol  y  pryd  yma  ag  un 
adeg  o'i  oes,  ond  nid  oes  dim  o'i  ol.  Myned  i  n°wrdd  a  wna 
gweithwyr  os  na  bydd  gwaith  i'w  gael.  Y  mae  adeg  fel 
hyn  yn  un  gyfleus  iawu  i  rai  grwgnachlyd  ganu  clul  yr 
achos.  Ond  nid  oes  dim  crefydd  na  dynoliaeth  yn  yr 
ysbryd  yma.  Gwna  crefydd  i  rai  gydymdeimlo  a  Gweinid- 
og da  i  lesu  Grist  yn  wyneb  profedigaeth  o'r  fath,  a  rhoi  y 
wedd  oreu  ar  bob  peth.  Gwasgodd  yr  amgylchiadau  hyn 
yn  ddwys  iawn  ar  feddwl  Mr.  Pierce.  Bu  yn  mecldwl 
symud,  a  chafodd  gymhelliad  oddiwrth  eglwys  barchus  yn 
y  Deheudir  i  wneyd,  ond  nid  peth  mor  hawdd  oedd  ymadael 
o  Bethel.  Peth  peryglus  iawn  i  Weinidog  jdyw  symud  yn 
union  ar  ychydig  o  dywydd.  Y  mae  fel  y  sylwai  Mr.  Pugh, 
Mostyn,  "  Yr  un  fath  a  Chadben  yn  gadael  ei  lestr  ar  dipyn 
o  ystorm."  Bhaid  fod  rhesymau  cryfion  iawn  dros  ymadael 
oddiwrth  eglwys  fydd  ar  ei  goreu.  Er  fod  rhai  yn  ymadael 
beunydd  o  Bethel,  yr  oedd  y  gweddill  gan  mwyaf  yn  dyblu 
eu  diwydrwydd,  fel  yr  oedd  yn  agos  i  100p.,  yn  fwy  wedi 
eu  cyfranu  yn  y  flwyddyn  ganlynol,  nag  yn  yr  un  cyn  y 
lleihad.  Y  mae  mwy  o  golled  ar  ymadawiad  rhai  na'u 
gilydd,  felly  fe  wnaed  gwagle  lied  fawr  yn  yr  eglwys  yn 
symudiad  Mr.  David  Davies,  un  o'r  diaconiaid,  i  Salem,  yn 
1851.  Ymadawai  mae  yn  wir  gyda'r  teimladad  parchusaf 
tuag  at  y  Gweinidog,  ei  gydswyddogion,  a'r  eglwys,  er 
mwyn  Salem  oedd  y  pryd  hyn3^  ar  yrasuddo  dan  faich  trwm 
o  ddyled,  eto  anhawdd  oedd  gan  Mr.  Pierce  gymodi  a  hyn. 
Diamheu  fod  hyn  ar  wahanol  ystyriaethau  yn  golled  fawr 
iddo,  yn  enwedig  ar  y  fath  adeg,  ond  aberthodd  ei  gysur  ei 
hun  er  mwyn  yr  achos  yn  gyffredinol. 


COFIANT.  31 

Gan  fod  genym  daflen  o  sefyllfa  aelodau  a  chyfraniadau 
yr  eglwys  o'r  flwyddyn  yr  aed  i'r  Capel,  hyd  ddiwedd  y 
flwyddyn  lion  (1851),  ni  a'i  rhoddwn: — 

AELODAU.  CYFKANIADAU. 

1838  125  £396  14  11 

1839  154 412  7  4 

1840  210  384  8  6 

1841  215 365  8  10 

1842  219  322  11  4 

1843  204  337  8  1 

1844  106  357  5  0 

1845  203  314  8  8 

1846  215  327  9  1 

1S47  223  240  10  6 

1848  204  261  3  1 

1849  164  354  11  3 

1850  159  332  8  4 

1851  174  270  0  0 

Yr  oedd  y  flwyddyn  1852  yn  un  hynod  mewn  cysylltiad 
ag  Annibyniaeth  yn  Liverpool,  gan  mai  haner  can  mlynedd 
cyn  hyn  y  dechreuwyd  yr  achos  yn  y  dref,  a  phenderfynodd 
yr  eglwysi  ddal  ar  yr  adeg  i  wneyd  ymdrech  anghyfiredin  yn 
eu  plith  eu  bunain,  ac  i  ofyn  cynhorthwy  cyfeillion  crefydd 
yn  Nghymru  a  Lloegr,  i  esmwythau  y  baich  oedd  yn  pwyso 
mor  drwm  arnynt.  Yr  oedd  dyled  Salem  a  Birkenhead  yn 
fawr  iawn,  ac  yr  oedd  cynhaliaeth  yr  achos  yn  y  lie  olaf  yn 
pwyso  bron  yn  gwbl  ar  dair  eglw}Ts  y  dref.  Cynhaliwyd 
cyfarfod  mawr,  yn  y  Concert  Hall,  ar  y  5ed  o  Ionawr,  i 
gychwyn  y  mudiad.  Ymaflodd  Mr.  Bees  yn  y  gwaith  o 
ddifrif,  a  bu  yn  ngwahanol  drefydd  Lloegr,  a  Siroedd  Cymru, 
yn  casglu  at  yr  achos  am  wythnosau.  Ni  chaniatai  iechyd 
Mr.  Pierce  iddo  fod  mor  egniol,  ond  bu  yntau  yn  Sir  Fon 
yn  y  Gwanwyn,  ac  yn  Sir  Forganwg  ganol  yr  Haf.  Bu  yn 
wael  iawn  yn  y  teithiau  hyn,  ac  ni  buasai  yn  gallu  dych- 
welyd,  oni  bae  iddo  gael  tynerwch  a  charedigrwydd  anarferol. 


32  COFIANT. 

Mynycb  y  soniai  am  ofal  y  cyfeillion  hyn  am  dano  tra  y  bu, 
yn  gqrwedd  yn  eu  tai  am  ddyddiau,  yn  enwedig  y  Parch.  J. 
Matthews,  Castellnedd,  a'i  deulu.  Bu  agos  bawb  yn  ordyner 
o  hono,  oddieithr  rhyw  ddau,  y  rhai  a  droisant  yn  offeiriaid 
cyn  hir  wedi  hyn. 

Oddeutu  diwedd  yr  haf  1853,  penderfynodd  Gwyr 
leuaingc  Bethel  wneyd  ychydig  o  anrheg  i'w  Gweinidog,  at 
yr  hwn  y  teimlent  y  serch  dyfnaf,  ac  ar  yr  2 lain  o  Dach- 
wedd,  mewn  Cyfeillach  Gyffredinol  yn  Salem,  cyflwynwyd 
pwrs  iddo  yn  cynhwys  21p.  Gwnaed  sylwadau  priodol 
iawn  ar  yr  amgylchiad  gan  amryw,  a  phawb  yn  dangos 
cydymdeimlad  ag  ef  yn  yr  arwyddion  o  ddadfeiliad  ei  iechyd, 
Gwnaeth  Mr.  Bees,  englynion  difyrus  iawn  ar  hyn.  Llon- 
wyd  ei  deimladau  yn  fawr  trwy  yr  anrheg  yma.  Yr  oedd 
caredigrwydd  yn  cyrhaedd  ei  galon  yn  union,  ac  yr  oedd  yn 
llawen  anarferol  gweled  y  bobl  ieuaingc  yn  gwerthfawrogi  ei 
lafur. 

Yn  nechreu  yr  haf  1854,  y  daethom  ni  i  gysylltiad  teulu- 
aidd  ag  ef,  trwy  briodi  ei  anwyl  Eleanor,  ei  ferch  henaf. 
Ymadawodd  ef  a'i  briod  yn  union  ar  ol  i'r  Parch.  J.  Thomas, 
ein  cylymu,  i  le  a  elwir  y  Fedw,  Trefriw.  Yr  oedd  yn 
wael  iawn  gan  gaethder  a  pheswch  y  pryd  hyn,  a  theimlem 
nad  oedd  fawr  o  obaith  iddo  lwyr  wellhau  byth.  Trefnwyd 
iddo  fod  yn  Nghymru  hyd  ddiwedd  yr  haf.  Gadawodd  y 
Fedw  yn  nechreu  Awst,  ac  aeth  i  ymweled  a'i  deulu  yn 
Maldwyn.  Ysgrifena  o  Machynlleth,  ar  y  9fed  o  Awst,  yn 
galonog  iawn  am  ei  iechyd ;  "  Da  genyf  ddyweyd  fy  mod 
wedi  cael  taith  gysurus  hyd  yma,  a  fy  mod  yn  teimlo  yn  dda 
iawn  y  dyddiau  hyn.  Os  daliaf  i  well  a  fel  yr  wyf  wedi 
gwneyd,  byddaf  yn  debyg  o  fod  yn  lied  gefnog  i  ddychwelyd 
adref.  Y  mae  fy  rhwymau  yn  fawr  i  fod  yn  ddiolchgar.'' 
Trwsiodd  yr  ymweliad  yma  dipyn  ar  yr  hen  babel],  ond 
dadfeiliodd  drachefn   yn  y  gauaf.     Aethom  gydag  ef  yr  haf 


COFIANT.  33 

canlynol  i  ychydig  o  deithiau.  Cyfeiriasom  tua  Chymanfa 
Caerynarfon,  yn  nghyntaf,  He  y  prege<thodd  ef  y  bregeth 
doddedig  hono,  ar  ein  "Byr  ysgafa  gystudd  ni,"  gydag 
arddeliad  neillduol.  Nid  oedd  yr  ua  llygad  sych  ar  yr 
esgynlawr,  na  nemawr  trwy  y  dorf  fawr.  Aethom  oddiyma 
i'r  Deheudir.  Daeth  y  Parch  Mr.  Watkin,  Llangattwg,  i'n 
hymofyn  i  Abergavenny.  Pregethai  ef  pan  y  gallai  ar  hyd 
y  daith.  Bwriadai  unwaith  fyned  mor  bell  a  Llannaran,  at 
ei  gyfaill  y  Parch.  W.  Griffiths,  ond  yr  oedd  am  droi  yn 
ol  ar  ol  gweled  ei  gyfeillion  horT  y  Parchedigion  J.  Hughes, 
a  D.  Roberts,  Dowlais.  Daethom  i  Sirhowy,  ac  ar  ol  iddo 
bregethu  yn  felus  iawn,  aethom  i  lettya  i  dy  y  Parch.  N. 
Stephens.  Bu  yno  y  noson  ganlynol  hefyd.  Ychydig  a 
feddyliai  yr  un  o'r  ddau,  mai  efe  a  fyddai  ei  olynydd  yn 
Bethel.  Ffurfiodd  feddwl  uchel  iawn  am  dano  modd 
bynag.  Aethom  oddiyma  i  Brynmawr,  a  rhoddodd  ei 
bregeth  ddiweddaf  yn  y  Deheudir  yn  Sehoboth,  lie  y 
rhoddasom  ni  yr  un  gyntaf  erioed.  Wrth  ei  weled  yn 
ein  gadael  yn  y  cerbyd  i  fyned  i  lawr  i'r  Fenni,  teimlem  ni 
a'r  cyfeillion  oedd  yn  ei  hebrwng,  ei  fod  wedi  talu  yr  ymwel- 
iad  diweddaf  a'r  parth  yma  o  Gymru.  Cyfeiriodd  oddiyma 
tua'r  Amwythig,  Llanbrynmair,  a  rhanau  ereill  o  Faldwyu, 
i  orphen  gwyliau  yr  haf. 

Fel  hyn  yr  oedd  yn  treulio  rhan  fawr  o  bob  haf  yn 
Nghymru,  ac  yn  dal  i  bregethu  yn  lied  reolaidd  am  gryn 
dymhor  wedi  dychwelyd,  ond  yr  oedd  yn  gwanychu  yn  gynt 
bob  gauaf.  Wrth  weled  ei  hun  yn  methu  gofalu  am  yr 
achos  fel  yr  arferai,  teimlodd  fod  yn  ddoethineb  iddo  gyf- 
lwyno  ei  ofal  a'i  gyfrifoldeb  gweinidogaetbol  yn  ol  i  ddwylaw 
yr  eglwys,  yr  hyn  a  wnaeth  yn  Ngorphenaf  1856.  Rhifedi 
yr  eglwys  y  pryd  hyn  oedd  oddeutu  250.  Nid  gorchwyl 
hawdd  oedd  hyn,  ni  a  allwn  fod  yn  sicr,  i  un  oedd  wedi  bod 
yn  Weinidog  o'r  fath  nodwedd  ag  ef  am  yn  agos  i  chwarter 


34  COFIANT. 

canrif.     Dywedai  wrth  ei  briod  pan  y  gwnai  hyn,  "  Mary, 

dyma  rywbeth  chwerwacb  nag  angeu."     Penderfynodd  yr 

eglwys  roi  punt  yn  wythnosol  iddo  tra  y  byddai  yn  parhau 

yn  analluog.     Aeth  ar  ol  hyn  i  Gymru,  a  chwrddasom  ag  ef 

yn  Nghymanfa  Pwllheli.     Ceisiai  y  brodyr  yno  sirioli  ei 

feddwl  y  byddai  yn  fwy  rhydd  i  fyned  a  dod  fel  y  dewisai, 

wedi  ymryddhau  o'i  ofal  gweinidogaethol,  ac  anogent  ef  i 

gyhoeddi  ei  Weithiau  Barddonol.     Ond  er   y  cwbl,  ymlynai 

ei  feddwl  wrth  ei  hen  eglwys.     Nid  oedd  dim  a'i  llwyr 

foddlonai,  ond  bod  yn  Weinidog  Bethel,  neu  fyned  i'r  nefoedd. 

Rhydd  y  llythyr  canlynol  a  anfonodd  at  Mr.  George  Owens, 

olwg  i  ni  ar  y  modd  y  treuliai  ei  amser  y  pryd  yma,  ac  ar 

ei  deimlad  cynhes  at  Bethel: — 

"  Ceidio,  Awst  4ydd,  1856. 
Anwyl  Frawd, 

Wele  fi  yn  awelon  Gwalia  er's  pythefnos  i  nos  Wener 
diweddaf,  ac  wedi  bod  yn  pryderus  ddisgwyl  am  ryw  newydd  gwerth 
ei  anfon  atoch  ynghylch  fy  iechyd,  ond  heb  gael  dim  hyd  yma.  Dal 
yn  debyg  y  mae  yr  anadl  gaeth  a'r  peswch,  ac  nid  yw  y  bwyd  a  minau 
ond  lied  ddigyfrif  o'n  gilydd.  Teimlaf  yn  ysgafhach  beddyw,  ac  os 
paraf  i  wella,  arosaf  yma  am  beth  amser  eto,  (byny  yw,)  yn  Arfon  yn 
rhy w  gwr  neu  gilydd.  Ond  os  na  theimlaf  yn  gwella  yr  wytbnos  bon, 
gadawaf  y  cwbl,  a  tbrof  tu  ag  adref  yr  wytbnos  nesaf,  er  cyfeirio  fy 
wyneb  i  ryw  ran  arall  o'r  wlad.  Yr  wyf  yn  anfon  atoch  chwi  yn  fwy 
eglur  nag  adref  rbag  eu  gofido  hwy  yno.  *  *  *  Mae  pawb  y  ffordd 
yma  yn  garedig  iawn  i  mi,  bron  yn  ymryson  am  fy  nghael  i'w  tai. 
*  *  *  Mae  fy  ngbyfaill  Mr.  Morris  Eoberts,  Silob,  yn  daer  am  i  mi 
roi  wytbnos  neu  bytbefnos  yno,  ac  y  caf  ei  [ferlen  danaf  bob  dydd  i 
fyned  lie  fynwyf  ar  byd  yr  ardaloedd. 

Er  nad  wyf  yn  cael  y  fraint  o  anfon  atocb  yn  gwbl  fel  arferol,  (yr 
wyf  yn  teimlo  byny  yn  ddwys,)  eto  tra  y  byddaf  byw  nis  gallaf  eicb 
angbofio  fel  fy  ngbyfaill  ffyddlonaf  yn  y  byd.  Nifydd  Bethel  byth  yn 
bellach  oddiwrth  fy  meddwl  nag  o'r  blaen.  Mae  y  cwhom  yn  rhy  dyn 
i  ddim  ond  angeu  ei  dori.    ****** 

Yr  eiddoch  byth  yn  gywir, 

Thomas  Piekce." 


COFIAlsT.  35 

Aeth  o  Arfon  i'r  Amwythig,  a  chafodd  garedigrwydd 
anarferol  gan  Mr.  a  Mrs.  "Williams,  Mardol :  a'r  Parch.  Mr, 
Jones,  Smethcotte,  a'i  briod,  ac  amrai  ereill.  Dychwelodd 
adref  yn  ychydig  fwy  siriol  ei  ysbryd,  ond  wedi  gweled  o'r 
blaen  fod  ei  afiechyd  mor  dwyllodrus,  ni  hyderir  nemawryn 
iyn.  Syrthiodd  yn  fuan  i'r  un  gwendid  a  chaethder.  Ar  nos 
Sabboth,  Tachwedd  y  9fed,  dacw  ef  yn  esgyn  i'w  hen  bulpud 
yn  Bethel  am  y  tro  diweddaf.  Cymerodd  Luc  xii.  35 — 37, 
yn  sail  i  waeyd  sylwadau  ar  Gysylltiab  BYWYD  DUWIOL 
a  marw  DEDWYDD.  Nis  gellir  meddwl  am  ddim  mwy 
priodol  i  fod  yn  ddiweddglo  ei  weinidogaeth.  Disgwyliai  ef 
ei  hun,  a'r  gynnulleidfa  efallai,  er  yn  wanaidd,  y  byddai 
iddo  gael  pregethu  eto  yn  achlysurol  yn  y  He,  ond  fe  wyddai 
Ysbryd  Duw  yn  wahanol.  Y  tro  diweddaf  ydyw  yn  Bethel. 
Fe  ehwysodd  lawer  yma,  ond  dyma  y  diferyn  olaf  yn  disgyn 
ar  ddail  y  Bibl  a'r  astell.  Taflai  ei  olwg  i  lawr  ac  i  fynu  ar 
ei  gynnulleidfa  hoff,  ac  estynai  ei  fraich  allan  yn  ol  ei  arfer 
wrth  gyflwyno  ei  rybuddion  dwys.  Er  yn  ymladd  yn  erbyn 
peswch  a  chaethder,  pregethodd  y  noson  hon  llawn  mor 
■wresog  ac  egniol  ag  erioed.  Dyna  yr  oedfa  drosodd,  ym- 
wasgara  y  gynnulleidfa,  ac  a  yntau  yn  araf  a  liuddedig  i 
lawr  grisiau  y  pulpnd,  byth  i'w  hesgyn  mwy.  Profedigaeth 
lied  drom  ydyw  i  Weinidog  ffarwelio'  a'i  hen  bulpud,  wedi 
bod  ynddo  yn  mynegi  ffrwyth  ei  fyfyrdodau  dwysaf,  ac  yn 
cyflawni  y  genadwri  bwysicaf  yn  y  byd.  Bu  yn  Salem  yn 
traddodi  yr  un  bregeth  dair  wythnos  wedi  hyn,  Tach.  SOain, 
a  thybiwn  mai  yma  y  gorphenodd  ei  weinidogaeth  gyhoeddus, 
a'i  lafur  maith  a  chaled  yn  Liverpool. 

Byddem  yn  myned  i'w  weled  unwaith  neu  ddwy  bob 
wythnos  ar  hyd  y  gauaf  3Tma,  a  theimlem  nad  oedd  fawr  o 
obaith  iddo  gael  haf  arall  ar  y  ddaear ;  ond  yr  oedd  yn  hynod 
o  gyfnewidiol  fel  y  byddai  y  tywydd.  Os  cai  dipyn  o  lon- 
yddwch  oddiwrth  beswch,  ymsirioiai  yn  fawr  gyda  chwmni. 


36  COFIANT. 

Gwaethygodd  yn  amlwg  yn  misoedd  Chwefror  a  Mawrth. 
Methai  wneyd  yn  agos  cyfnaint  o  ddefnydd  o'r  bibell,  ac 
ychydig  o  lonydd  a  gai  i  ddarllen.  Byddai  yn  darllen  y 
"  Dysgedydd  "  yn  fanwl  drwyddo,  ni  welsom  neb  ond  efe  a'r 
hen  Domos  Cadwaladar,  o'r  Bala,  yn  gwneyd  mor  fanwl,  ac 
yr  oedd  yn  cael  bias  mawr  ar  yr  "  Esboniad  ar  yr  Hebreaid/( 
ac  "  Adgofion  fy  Ngweinidogaeth,"  ond  yr  oedd  yn  methu  yn 
Ian  a  myned  drwyddo  y  misoedd  hyn.  Mor  gynted  yr  ym- 
afiai  mewn  llyfr,  deuai  pyliau  trymion  o  beswch  ato,  nes  y 
byddai  raid  iddo  ei  roi  o'i  law.  Dywedai  wrthym  yn  ami 
fod  ei  ymddatodiad  yn  neshau.  Aethom  yno  un  diwrnod  a 
gwelem  dyred  o  hen  law-ysgrifau  yn  dechreu  cynheu  yn  y 
tan,  a  chipiasom  afaei  mewn  un  dernyn  bychan  lie  yr  oedd 
Emyn  tyner  iawn,  a  gofynasom  iddo  beth  oedd  yn  ei  wneyd, 
"  Llosgi  rhyw  hen  bregethau  a  phrydyddiaeth,"  meddai,  "na 
fuasent  o  ddefnydd  i  neb.  Dyna  fi  yrwan  wedi  rhoi  fy  nesk 
a  phob  peth  mewn  trefn,  nid  oes  genyf  bellach  ond  disgwyl 
am  yr  alwad  i  fyned  ocldiyma.5,  Ni  welwyd  ef  byth  wed'yn 
yn  cynhyg  ysgrifenu  dim.  Aeth  yn  man  i  fethu  dyfod  o'i 
ystafell,  nac  o'i  wely.  Yr  oedd  yn  gorwedd  yn  nechreu  Mai, 
pan  ymadawodd  y  Parchedigion  S.  Roberts,  Llanbrynmair, 
a  D.  Price,  Dinbych,  i'r  America.  Galwodd  Mr.  Roberts 
i'w  weled,  ond  methodd  Mr.  Price,  ac  yr  oedd  yn  siomedig 
iawn  am  hyny.  Yr  oedd  yn  gwanhau  bob  dydd,  ac  yn 
myned  yn  syn  a  dwys  iawn.  Gofynasom  iddo  un  prydnawn, 
pan  y  dywedai  ei  fod  bron  yn  ymyl  yr  afon,  "Ahoffech 
chwi  gael  rhyw  grefydd  wahanol  i  farw  rhagor  oedd  genych 
i  fyw  ?  "  Atebai  yntau  yn  union,  •'  Na  leiciwn  wir,  nid  ai 
i  ddim  i  insultio  fy  hen  grefydd.  Mi  gefais  fy  nghynal  yn 
fy  mywyd  ganddi,  ac  yr  ydw'i  'n  siwr  y  caf  fi  fy  nal  yn 
angeu  ganddi.  Y  mae  cyfammod  ac  addewidion  Duw  yn 
hen  greigiau  digon  cedyrn,  mi  bwysa  fy  hunan  arnynt 
oyth."     Ar  y  29ain  o  Fai,  daeth  ein  brawd,  y  Parchedig 


COFIANT.  37 

W.  Thomas,  Beaumaris,  i  edrych  am  dano,  a  cheisiai  godi  ei 
feddwl,  ac  ar  ol  hir  geisio,  dacw  wen  ar  ei  wyneb,  y  gyntaf 
ar  ol  iddo  ddechreu  gorwedd.  Cyfeiriai  William  at  ei 
bregeth  nodedig  yn  Nghymanfa  Caerynarfon,  ar  ein  "  Byr 
ysgafn  gystudd  ni."  Dywedai  yntau,  "nad  oedd  wedi  cael 
achos  i  newid  ei  farn,  a'i  fod  wedi  ymborthi  mwy  ar  ei 
gwirioneddau  y  dyddiau  diweddaf  na'r  un  arall."  Daeth  y 
Parch.  W.  Rees  i  edrych  am  dano  yn  hwyrach  yr  un  noson. 
Yr  oedd  ef  wedi  bod  yn  y  Deheudir  am  dair  wythnos. 
Holai  Mr.  Pierce  yn  fynych  am  dano,  a  deisyfai  yn  fawr  am 
gael  ei  weled  cyn  marw.  Yr  oedd  yn  wan  iawn  pan  y  daeth 
i  mewn,  fel  nad  allodd  ymddiddan  nemawr  ag  ef.  Syrthiai 
i  gysgu  bob  yn  ail  bum  munud,  ac  agorai  ei  lygaid  syn 
arnom  drachefn.  Ymadawodd  Mr.  Rees  gan  addaw  galw 
dranoeth  ;  ac  ymadawsom  ninau  ychydig  wedi  naw,  gwasgai 
ein  Haw  yn  anwyl  with,  ffarwelio,  a  dyna  y  tro  diweddaf  i 
ni  ei  weled  yn  fyw,  gan  i  ni  fyned  gyda  ein  brawd  i  Gyfarfod 
Wrexham  erbyn  y  Sabboth.  P^dnawn  dranoeth,  (Mai  y 
30ain,  1857),  oddeutu  pump  o'r  gloch,  yn  56  mlwydd  oed, 
gorphenodd  ei  yrfa.  gan  adael  gweddw,  a  thri  o  blant  ar  ei 
ol.  Digwyddodd  fod  rhai  o'r  chwiorydd  crefyddol  mwyaf 
anwyl  ganddo  yn  ei  fywyd,  wedi  dyfod  i  edrych  am  dano,  a 
chawsant  yr  hyfrydwch  prudd  o'i  weled  yn  myned  adref. 
Ei  eiriau  diweddaf  oeddynt,  "Cyfammod  tragywyddol  a 
wnaeth  efe  a  mi,  wedi  ei  luniaethu  yn  hollol  ac  yn  sicr." 
Dydd  Iau  canlynol,  hebryngwyd  ei  ran  farwol  i  dy  ei  hir 
gartref,  yn  Cemetery  newydd,  Smithdown  Lane,  gan  dros  fil 
o  bersonau.  Cymerodd  y  Gweinidogion  canlynol  ran  yn  y 
gwasanaeth  yn  Bethel,  ac  yn  y  gladdfa : — Y  Parchedigion 
R.  Jones,  Manchester  ;  O.  Owens,  Rhes}7cae ;  R.  Williams, 
Brymbo;  T.  Roberts,  Llanrwst;  H.  Pugh,  Mostyn;  W. 
Rees,  J.  Dewsnap,  ac  H.  Griffiths,  Liverpool.  Dygodd  yr 
eglwysholl  dreuliau  y  claddu,  a  chododd  gofgolofn  wedi  hyn 
D 


38  COFIANT. 

ar  ei  fedd.  Traddododd  y  Parch.  ¥m.  Kees  ei  bregeth 
angladdol  yn  Bethel,  i  un  c'r  cynnulleidfaoedd  lluosocaf  a  fu 
erioed  o  fewn  y  muriau.  Cymerodd  y  geiriau  diweddaf  a 
ddiferodd  dros  wefusau  yr  ymadawedig  yn  destyn.  Dyna 
ni  yn  awr  wedi  myned  mor  fanwl  a  byr  ag  y  gallasem  trwy 
helyntion  ei  fywyd  gweinidogaethol.  Ni  a  gawn  yn  y  ben- 
nod  nesaf  wneyd  ychydig  sylwadau  mor  deg  ag  y  medrwn, 
ar  nodweddiad  a  theithi  ei  feddwl,  a'i  lafur  llenyddol. 


PEN.   III. 

EI   NODWEDD   FEL    DYN,   GWEINIDOG,   AC   AWDWS. 

Yr  oedd  Mr.  Pierce  o  ran  ei  berson  yn  lied  dal;  gwyneb  yn 
hytrach  yn  hir,  heb  ond  ychydig  iawn  o  gernllew ;  esgyrn  y 
gniddiau  yn  lied  uchel  ac  aralwg ;  taken  lawn  ac  uchel ;  ac 
edrychiad  dwys ;  gwallt  llwyd  tywyll,  yn  gudynau  hirion  a 
meinion;  ysgwyddau  llydain,  breichiau  gweddol  gryfion,  a 
dwylaw  a  bysedd  nodedig  o  hirion  ac  ystwytb.  Cyfodai 
gwrid  i'w  ruddiau  yn  union  yn  mhresenoldeb  rhywun  a 
dybiai  yu  uwchraddol  iddo,  neu  ar  ychydig  o  gynhyrfiad,  fel 
yr  oedd  yn  edrych  yn  dda  hyd  yn  oed  yn  ei  gystudd 
diweddaf.  Gwarai  ychydig  wrth  gerdded,  a  tharai  ei  ffon 
a'i  sawdl  yn  drwm  ar  y  ddaear,  ac  a'i  yn  mlaen  yn  gyflym, 
ond  nid  yn  frysiog.  Siaradai  braidd  yn  sydyn  ar  adegau. 
yn  ei  gyfarchiad  cyntaf,  fel  y  tybiai  yr  anghynefin  ei  fod  yn 
sarug,  ond  troai  i  don  hirllaes  deiraladwy  cyn  hir.  Yr  oedd 
o  ran  ei  dymher  yn  rhydd,  agos,  difost,  serchog  a  chyfeillgar, 
a  hynod  ddiuchelgais,  a  byddai  ar  adegau  pan  yn  iach,  yn  hoff 
o  ysmalio  yn  ddiniwed  gyda'i  gyfeillion.  Teimlai  yn  union 
oddiwrth  garedigrwydd,  neu  angharedigrwydd  ;  yr  oedd  yn 
hawdd  i'w  glwyfo,  ac  yn  hawdd  i'w  wella.     Yr  oedd  yn 


COFIANT.  39 

ddyn  teimladwy  iawn  yn  y  teulu,  os  gwelai  rhyw  anechyd 
ar  ei  briod,  neu  ei  blant,  pryderai  yn  union  am  danynt.  Er 
mai  ychydig  o  rodres  a  wnai  gyda'r  plant,  yr  oeddynt  yn 
gwybod  er  yn  ieuaingc  fod  yn  hawdd  iawn  myned  at  ei 
galon.  Bhoddai  berffaith  hyder  yn  ei  briod  i  drefnu  ei 
bethau  amgylchiadol,  ac  yr  oedd  yn  gwneyd  yn  gall,  gan 
fod  yn  sicr  ei  bod  hi  yn  rhagori  arno  ef  yn  hyny.  Nid  oedd 
rhyw  drafferth  i'w  foddio  gyda  danteithion  y  bwrdd,  yr  oedd 
ganddo  ei  ddewis  bethau,  ond  ychydig  iawn  oeddynt,  a'r 
rhai  hyny  or  nodwedd  mwyaf  syml.  Llawer  gwaith  y 
clywsom  yn  y  lleoedd  y  bu  yn  lletya  yn  Nghymru,  y  sylw 
am  dano,  "  Dyna  yr  hen  greadur  mwyaf  hawdd  i'w  foddio 
yn  y  byd." 

Nid  oedd  yn  ddyn  a  ganmolai  bawb,  eto  heb  fod  yn 
gyfaill  i  neb.  Gwelai  ddiffygion  mor  gynted  ag  un  dyn, 
ond  cymerai  yr  olwg  mwyaf  ffafriol  ar  bawb  nes  gweled  fod 
yno  ddichell,  a  brad,  a  dialedd  yn  yr  ysbryd.  Enillodd 
gylch  mawr  o  gyfeillion,  a  llwyddodd  i'w  cadw  yn  lied  gyfan, 
Yr  oedd  yn  hynod  hoff  o  gyfeillion,  a  chredwn  fod  ami  i  un 
yn  dyweyd  ar  dderbyniad  o'r  newydd  am  ei  farwolaeth, 
"  Gofid  sydd  arnaf  am  danat  ti,  fy  mrawd  (Pierce)  :  cu  iawn 
fuost  genyf  fi."  Dywedai  un  tro  ar  ei  bregeth  mewn  Cym- 
manfa  yn  y  Ehos,  mewn  teimlad  dwys,  a'r  dagrau  yn  llifo, 
(i  Peth  mawr  iawn  ydyw  bod  yn  mynwes  y  brodyr.  Ni 
charwn  ni  ddim  cael  fy  nghladdu  heb  fod  rhai  o  honynt  yn. 
tywallt  dagrau  ar  fy  medd."  "  Ni  chaiff  ef  ddim,"  meddent 
hwythau  wrth  eu  gilydd  ar  y  diwedd.  Teimlai  yn  awyddus 
iawn  am  wneyd  y  brodyr  dyeithr  a  ddeuent  i'r  dref  yn 
achlysurol  i  bregethu,  yn  ddedwydd  yn  jTstod  eu  harosiad 
oddiwrth  eu  teuluoedd  a'u  heglwysi.  Trefnai  i  golli  cryn 
dipyn  o  amser  gyda  hwy,  i  ddangos  pob  rhyfeddod  a  allai 
iddynt.  Yr  oedd  ei  dy  yn  agored  i'w  derbyn  ar  unrhyw 
adeg.  Clywsom  amrai  o  Weinidogion  o'r  Peheudir  yn 
d2 


40  COFIANT. 

enwedig,  y  rhai  na  fyddent  yn  dyfod  i  Livepool  mor  fynych 
a'r  rhai  o'r  Gogledd,  yn  cyfeirio  yn  ddiolchgar  iawn  at  hyn. 
Gofidiai  yn  fawr  pan  yn  ei  gystudd  nad  allai  fyned  gyda 
hwy,  ac  anogai  ni  yn  daer  i  lanw  ei  le  yn  hyn.  Danghosai 
peth  fel  yma  y  teimlad  tyner  oedd  ganddo  at  ei  frodyr.  Pan 
feddyliom  am  ei  lafur  gweinidogaethol,  rhaid  i  ni  addef  ei  fod 
yn  gwneyd  aberth  mewn  llawer  ystyr  trwy  hyn,  ond  teimlai 
mai  peth  anfrawdol  iawn  fyddai  gadael  rhai  mor  ddyeithr, 
ddydd  ar  ol  dydd  wrthynt  eu  hunain. 

Ni  chlywsom  ef  yn  pregethu  yn  ei  dymhor  mwyaf  cryf  a 
bywiog,  ac  felly  yr  ydym  o  dan  ychydig  o  anfantais  i  roi 
darluniad  o  hono,  ond  yr  ydym  wedi  holi  llawer  ar  rai  a'i 
clywsant  ar  wahanol  adegau  ar  hyd  ei  oes,  a  chlywsom  ef  ein 
hunain  lawer  gwaith  yn  ei  flynyddoedd  diweddaf.  Byddai  yn 
llafurio  yn  galed  i  baratoi  pregethau  da  a  sylweddol  erbyn 
pob  Sabboth.  Y  mae  yn  rhaid  i  ni  feddwl  fod  ei  lafur  yn 
fawr,  pan  y  conom  fod  ganddo  am  rai  blynyddoedd  i  dra- 
ddodi  tair  o  bregethau  g wahanol  i'r  un  gynnulleidfa  bob 
wythnos.  Yr  oedd  ganddo  gasgliad  da  iawn  o  lyfrau,  ag 
ystyried  ei  amgylchiadau,  ond  yr  oedd  yn  fwy  o  feddyllwr 
nag  o  ddarllenwr.  Darllenai  yr  " Eclectic  Review,"  y 
"  Biblical  Review,"  y  "  Nonconformist,"  ac  amrai  o'r  cylch- 
gronau  Seisonig  a  Chymreig,  ond  ychydig  mewn  cymhariaeth 
a  ddarllenai  tu  allan  i  gylch  duwinyddiaeth.  Ei  brif  awdwyr 
oeddynt  Dr.  Owen,  John  Howe,  Andrew  Fuller,  Dr.  Dodd- 
ridge, Poole,  Henry,  Dr.  Edward  Williams,  a  Dr.  Pye 
Smith.  Collodd  lawer  o'i  gysgu  yn  mlynyddoedd  cyntaf  ei 
weinidogaeth  i  ddarllen  gweithiau  y  rhai  hyn,  ac  i  goethi  ei 
hunan,  er  ceisio  gwneyd  i  fynu  am  ddiffyg  athrofa.  Darllenai 
yr  un  llyfrau  lawer  gwaith  drosodd,  fel  yr  oedd  yn  bur  gyf- 
arwydd  a'u  cynhwys.  Nid  oedd  mor  fedrus  ag  ambell  rai  i 
gofio  eu  sylwadau  yn  eu  geiriau  hwy  eu  hunain,  ond  cofiai 
en  sylwedd.     Eto,  er  ei  fod  wedi  darllen  yr  awduron  da 


COFIANT.  41 

yma,  nid  oedd  ei  ragoriaeth  yn  hyn,  ond  yn  ei  ymchwiliad 
manwl  i'r  Bibl,  a'i  farn  annibynol  uwch  ei  ben.  Yr  oedd  yn 
ysgrythyrwr  rhagorol.  Yr  "  Hen  Fynegair  Ysgrythyrol,"  y 
byddai  rhai  o'i  frodyr  yn  ei  alw.  Os  dywedid  darn  o  adnod 
wrtho,  gallai  ddyweyd  yn  union  yn  mha  le  yr  oedd.  Byddai 
yn  cael  ei  boeni  braidd  wrth  gywiro  beunydd  rhyw  hen  wr 
yn  y  gyfeillach,  oedd  yn  rhoi  mai  un  ai  Dafydd  neu  Paul 
oedd  yn  dyweyd  pob  peth  trwy'r  Bibl.  "  Fel  hyn  y  mae 
Paul  yn  dyweyd,"  meddai  yr  hen  bererin ;  "  Nage,"  meddai 
yntau,  "  yr  ydych  yn  camgymeryd  yr  hen  frawd,  Iago  sydd 
yn  dyweyd  fel  yna."  Ac  un  tro  aeth  yr  hen  wr  yn  mhellach 
na  hyn  dros  y  linell.  "  Beth  wyt  ti  yn  dd'eyd  Dafydd/' 
meddai,  "  fel  hyn  on'te  ?  "  "  Nage,"  meddai  yntau,  "  nid  fel 
yna  yn  hollol  y  mae  Dafydd  yn  dyweyd,  ond  Edmund  Prys 
sydd  yn  dyweyd  fel  yna."  Sylwai  yn  union  ar  ryw  un  yn 
camddyweyd  adnodau.  Nid  oedd  ef  ei  hun  nemawr  byth 
yn  dyweyd  yr  oil  o  adnod,  ond  yn  unig  y  rhan  a  fyddai  yn 
taro  ar  ei  fater,  ac  wedi  adrodd  y  rhan  hyny  yn  union  fel  y 
byddai  yn  y  Bibl,  aralleiriai  ef  er  ei  wneyd  yn  fwy  syml. 

Yr  oedd  bob  amser  yn  dechreu  ar  ei  bregethau  yn  gynharol 
yn  yr  wythnos,  fel  y  byddai  wedi  eu  gorphen  erbyn  canol  dydd 
Sadwrn,  a  byddai  yn  barod  i  ymweled  a'i  gyfeillion,  neu  i 
dderbyn  ymweliad  ganddynt  y  prydnawn ;  ond  ni  byddai  byth 
yn  ysgrifenu  ei  bregethau  yn  11  awn  hyd  yn  man  ar  ol  dyfod- 
iad  Mr.  "Williams,  o'r  "Wern  i'r  dref,  ymddibynai  yn  unig  ar 
y  penau,  ac  ychydig  nodiadau  fel  rhyw  landmarks.  Wrth 
iddo  adrodd  un  prydnawn  Sadwrn  i  Mr.  "Williams,  yr  hyn 
oedd  yn  fwriadu  draddodi  y  Sabboth,  gofynodd  iddo  yn  ei 
ddull  agos  a  serchog  ef,  "  Pierce  wyt  ti  byth  yn  ysgrifenu 
rhagor  na  hynyna  ar  dy  bregethau?  Byddai  yn  well  i  ti 
wneyd  yn  wir."  Cymerodd  ei  gyngor,  a  newidiodd  o  hyny 
allan  ei  ddull,  ac  aeth  i  ysgrifenu  un  bregeth  bob  wythnos 
yn  llawn.      Traddodai  yr  un  nos  Fercher  heb  ysgrifenu 


42  COFIANT. 

nemawr,  na  dim  yn  ami,  a  chlywsom  ef  yn  cwyno  fod  y 
pregethau  hyny  yn  fynych  yn  cael  mwy  o  dderbyniad,  na'r 
pregethau  y  byddai  yn  llafurio  cymaint  i'w  paratoi  erbyn  y 
nos  Sabboth.  Yr  oedd  ei  bregeth  bob  amser  yn  fwy  nodedig 
am  ei  llwyth  o  fater,  nag  am  dlysni  a  destlusrwydd  ei  frawdd- 
egau.  Nid  oedd  ganddo  ddim  bias  ar  adrodd  rheffyn  hir  o 
frawddegau  llawn  o'r  ol,  a'r  og,  a'r  od,  ac  ansoddeiriau  yn 
ddiddiwedd.  Byddai  yn  hytrach  yn  anystwyth  ar  y  cyntaf, 
a  thriniai  ei  fater  yn  rhy  fanwl  a  dwfn  i  ddeall  y  cyffredin, 
gan  edrych  arno  yn  ei  wedd  nacaol  a  chadarnhaol,  ac  yn  ei 
berthynas  a  gwirioneddau  ereill  crefydd,  ac  ni  chynhygiai  at 
ddim  arabaidd  (humorous, J  nac  at  adrodd  dim  hanesion 
(anecdotes,)  er  egluro  ei  bwngc,  fel  yr  oedd  i  rai  na  feddent 
chwaeth  at  Dduwinyddiaeth  bur,  am  gryn  ran  o'i  bregeth 
braidd  yn  drymaidd ;  ond  ymystwythai  yn  araf  fel  y  poethai, 
ac  y  disgynai  ei  chwys  oddiar  ei  dalcen  ar  hyd  ochr  ei  rudd- 
iau,  ac  ymollyngai  i  ryw  don  hirllaes,  deimladwy,  doddedig 
(pathetic,)  nes  y  byddai  ami  i  ddeigryn  yn  cael  ei  dywallt 
trwy  y  gynnulleidfa.  Anfynych  y  clywsom  ni  ef  yn  pregethu 
na  fyddai  heb  un  ymgais  wrth  ddyweyd  gwirioneddau  pur, 
syml,  a  difrifol,  yr  efengyl,  yn  tynu  cawodau  o  ddagrau. 
Adroddai  uu  o  Weinidogion  Mynwy  wrthym,  iddo  gael  rhyw 
effaith  ryfedd  mewn  Cymanfa  yn  y  Sir  hono,  wrth  wahodd 
pechadur  i  ddychwelyd  at  Dduw,  yn  niwedd  ei  bregeth,  yn 
y  dull  syml  canlynol; — "  Tyr'd  yn  wir  at  Dduw,  os  deu'i  di, 
fefydd  yn  dda  gan  Dduw  dy  wel'd  ti."  Dywed  cyfaill  arall 
iddo,  fod  rhyw  eneiniad  rhyfeddol  yn  cydfyned  ag  ef  pan  yn 
pregethu  yn  Nghymanfa  Caergybi,  yn  1849,  oddiar  y  geir- 
iau  hyny,  "Pan  welocld  efe  y  ddinas,  efe  a  wylodd  drosti.'' 
Tua'r  terfyn,  darluniai  ddyn  yn  mynu  myned  trwy  bob  peth 
tua'r  trueni,  a  danghosai  3m  effeithiol  gymaint  o  bethau  oedd 
Duw  wedi  osod  ar  ei  ffordd  i  uffern.  "Dyna  fe,"  meddai, 
"  wedi  myned  trwy  esiampl,  cynghorion,  gweddiau,  a  dagrau 


COITAL  T.  43 

tad  a  mam  dduwiol.  Y  mae  ei  ffordd  yn  rhydd  i  uffern  yn 
awr?  Nac  ydyw.  Y  mae  ganddo  eto  i  fyned  trwy  ddylan- 
wad  cymydogaeth  grefyddol,  trwy  rybuddion  a  galwadau 
gweinidogaeth  yr  efengyl,  trwy  aberth  a  gwaed  Iesu  Grist, 
trwy  ocheneidiau  a  gweddiau  taerion  eglwys  Dduw.  Wei 
dyna  hi  yn  hollol  rydd  iddo  yn  awr,  Did  oes  dim  mwy 
rhyngddo  a'r  tan  tragywyddol  ?  Oes,"  meddai,  gan  godi  ei 
fraich  a'i  lais,  nes  rhoi  un  o'r  bloeddiadau  effeithiolaf  yn  ei 
oes,  "  Y  mae  yn  rhaid  iddo  nojio  trwy  ddayrau'r  Cyfryngwr 
eto." 

Ymddengys  ei  fod  yn  fwy  effeithiol  wrth  fwrdd  y  Cymun- 
deb  nag  yn  unlle.  Sylwa  un,  "  Yr  oedd  yn  gweddio  yn  dda, 
yn  pregethu  yn  dda,  ac  yn  cynhal  Seiat  yn  dda,  ond  wrth 
fwrdd  y  Cymundeb  yr  oedd  yn  rhagori — yn  tra  ragori.  Os 
byddai  ei  bregethau  weithiau  uwchlaw  amgyffredion  y 
lluaws,  yr  oedd  yn  y  fan  yma  yn  agos  at  y  gwanaf."  Dang- 
hosai  yn  ami  fel  yr  oedd  Crist  yn  sylweddoli  yr  holl  gysgod- 
au,  fel  nad  oedd  eisian  nac  aberth,  nac  offrwm,  nac  offeiriad 
mwy.  '•  Cain0,"  meddai,  "  gyllell  y  Lefiaid  rydn  yn  awr,  a'r 
wyn  bach  brangcio  ar  hyd  llechweddi  Canaan,  dyma  Oen 
Duw  wedi  ei  gael."  Waith  arall  arweiniai  y  meddwl  i 
ryfeddu  cariad  Duw  yn  anfoniad  y  Mab.  Gofynai  mewn 
syndod,  "  Pwy  oedd  yn  anfon  ?  Yr  Hollgyfoethog  a  ddig- 
wyd  genym  ni !  Pwy  a  anfonodd  ?  Ei  Uniganedig  Fab  ! 
I  ba  beth  ?  1  farw  trosom  ni  ei  elynion  !  I  ba  ddiben  ?  I'd. 
prynu  a'n  gwaredn  byth!  Dyma  ras !  Rhyfedd  fod  dim  a 
fynai  Duw  a,  ni  ond  ein  damnio.  Hawdd  y  gellwch  chwi 
angylion  glan  ryfeddu  at  y  drefn  yma."  Ac  waith  arall 
ceisiai  symud  ofnau  ac  anghrediniaeth  y  gwan  fel  hyn,  "A 
gaiff  y  truan  anghenus  damaid  tua  llys  y  pendeng  acw? 
Caiif.  Pa  fodd  y  gwyddus  ?  Y  mae  wedi  paratoi  ei  ychain 
a'i  basgedigion,  ac  y  mae  y  danteithion  ar  y  bwrdd,  a'r 
gweision   allan  yn  gwahodd  rhai  o'i  fath  ef.      Y  mae  yn 


44*  COFIANT. 

derbyn  pawb  a  ddel.  Tyr'd  yn  dy  flaen  bechadur  tlawd. 
Paid  ac  ofni  prinder,  na  phall,  na  gwg  yr  Arlwywr.  '  Yr 
hwn  nid  arbedodd  ei  briod  Fab '  ydy w.  '  Pa  wedd  gyd  ag 
ef  hefyd  na  ddyry  efe  i  ni  bob  peth?'" 

Yr  oedd  bob  amser  fel  Gweinidog  yn  barod  i  gynhorthwyo 
yr  eglwys  yn  ol  ei  allu,  ac  yn  fyuych  uwchlaw  ei  allu,  yn 
ei  phethau  amgylchiadol.  Dyma  fel  y  dywed  Ysgrifenydd 
yr  eglwys  am  dano.  "  Ycbydig  mewn  cymhariaeth  oedd  yn 
ngallu  yr  eglwys  i  roddi  iddo  tuag  at  ei  gynhaliaeth,  ond  o'r 
ychydig  hyny  yr  oedd  efe  yn  dychwelyd  llawer  yn  ol.  Cyf* 
ranai  yn  gyson  uwchlaw  ei  allu  at  amgylchiadau  yr  eglwys ; 
ac  ni  wnaed  ymdrech  mawr  un  amser  nad  oedd  ei  enw  ef  yn 
mlaenaf  ar  y  rhestr.  Nid  ydym  yn  crybwyll  hyn  fel  unig 
ragoriaeth  Mr.  Pierce,  ond  am  ei  fod  i'r  cyffredin  yn  rhagor- 
iaeth  anhysbys.  Pel  pregethwr  yr  oedd  yn  ddigon  adna- 
byddus."  Yr  oedd  bob  amser  yn  awyddus  am  i  gasgliad  y 
Gymanfa  fod  yn  un  teilwng,  ac  am  rai  blynyddoedd  byddai 
yn  ceisio  sicrhau  addewidion  gogyfer  a  hyn,  ac  yr  oedd  ei 
enw  ei  hun  fel  y  nodwyd  yn  un  o'r  rhai  blaenaf  ar  y  rhestr. 

Fel  Gweinidog  hefyd  yr  oedd  yn  hynod  o  gartrefol.  Os 
cai  fyned  oddicartref  ychydig  wythnosau  yr  haf,  ac  ambell 
gyfarfod  a  Sabboth  arall,  boddlonai  ar  hyny.  Da  iawn  i'r 
eglwysi  yn  gyffredinol  ydyw  cael  dynion  cyhoeddus,  parod 
i'w  gwasanaethu  ar  unrhyw  adeg ;  ond  o'r  ochr  arall,  y  mae 
Gweinidogion  gofalus  am  gartref,  yn  ddosbarth  gwerthfawr 
iawn.  Un  o'r  rhai  hyny  yn  ddiamheuol  oedd  ef.  Gartref 
yr  oedd  ei  elfen  ef.  Edrychai  ar  y  cyfarfodydd  wythnosol 
bron  mor  bwysig  a'r  Gymanfa  fawr.  Ni  fynai  er  dim  golli 
y  gyfeillach.  Gofalai  hefyd  am  fod  yn  brydlon  yn  mhob 
cyfarfod.  Edrychai  ar  ei  oriawr  ddwywaith  neu  dair,  ac, 
yna  codai  yn  sydyn,  a  dywedai  wrth  y  rhai  o'i  gylch, 
mae  'n  bryd  cychwyn."  Yr  oedd  yn  awyddus  iawn  am 
wreiddio  yr  eglwys  yn  egwyddorion  crefydd,  ac  i'r  diben 


COFIANT.  45 

hyny,  byddai  rhyw  fater  neu  adnodau  penodol  o  dan  ystyr- 
iaeth  agos  yn  inhob  cyfeillacb.  Wedi  i  bawb  ddyweyd  eu 
meddyliau  ar  yr  hyn  a  fyddai  o  dan  sylw,  byddai  yntau  yn 
pregethu  ar  yr  un  peth.  Traddododd  rai  o'i  bregethau  goreu 
fel  hyn.  Yr  oedd  yn  ofalus  iawn  am  ei  ieuengctid.  Khoddai 
bob  anogaeth  a  chymhorth  i  Gymdeithas  y  Gwyr  Ieuaingc, 
ac  i  Gymdeithas  y  Chwiorydd  Ieuaingc,  tra  y  parhaodd. 
Yr  oedd  hefyd  yn  ddiwyd  iawn  fel  Bugail.  Nid  oedd  yn 
un  da  am  adnabod  gwynebau,  ond  rhoddai  y  Diaconiaid,  ac 
yn  benaf  Mr.  Gearge  Owens,  bob  cymhorth  iddo  gael  allan 
y  person au  gofynol.  Nodid  iddo  y  personau  absenol,  a'r 
rhai  y  tybid  y  gallasai  wneyd  lies  iddynt  wrth  ymweled  a 
hwy.  Nid  oedd  cystal  a  llawer  un  am  dori  at  rai  ar  y 
cyntaf,  ond  wedi  unwaith  ddyfod  yn  gyfarwydd  a  rhai,  yr 
oedd  ganddo  ddylanwad  neillduol  mewn  ymddidd anion  per- 
sonol.  Gwelwyd  hyn  ynddo  cyn  iddo  ddyfod  i  Liyerpool. 
Cafodd  fenthyg  merlen  y  Rosa,  i  fyned  i'w  daith  Sabbothol 
i  Langollen  un  tro,  ac  wrth  ddychwelyd  ddydd  Llun,  arosodd 
yno  i  de,  a  chafodd  gyfle  i  annog  Mr.  Nathaniel  Roberts,  i 
ymuno  a  chrefydd.  Cynhorthwyai  Mrs.  Roberts  ei  fam  ef,  yr 
hon  oedd  yn  ddynes  nodedig  am  ei  chrefydd,  ac  yn  hoff  iawn 
o  hono.  Ciliodd  Mr.  Roberts  allan,  ac  aeth  yntau  ar  ei  ol,  a 
denodd  ef  rhwng  bodd  ac  anfodd  i  ddyfod  i'r  Seiat  y  noson 
hono.  Wedi  myned  i  mewn,  nid  aeth  byth  allan.  *Saif  fel 
colofh  gadarn  yn  addurn  i  grefydd  hyd  heddyw.  Gwyr 
llawer  ei  fod  yn  Ddiacon  defnyddiol,  ac  yn  un  o'r  dynion 
_goreu  yn  Sir  Ddinbych.  Gallasem  gael  rhai  engreifftiau 
ereill  cyffelyb,  ond  ni  chaniata  ein  gofod.  Digon  yw  dyweyd 
iddo  lanw  ei  holl  gylchoedd  fel  Gweiuidog  yn  ffyddlon  iawn. 
GdfaJai  nid  yn  unig  yn  llawn  am  Bethel,  ond  rhoddai  bob 
ftpoigbrth  a  allai  i'r  eglwysi  ereill.  Cerddcdd  lawer  i'r 
■Tabernacl  i  bregethu  nos  Iau,  ar  bob  tywydd,  pan  yr  oedd 
%eb  Wdnigpg.     Ac  os  byddai  aflechyd  neu  farwolaeth,  yn 


-- 


0 


46  COFIANT. 

ystod  absenoldeb  un  o'r  brodyr  ereill,  byddai  ef  yn  wastad 
wrth  alwad.  Pregethodd  lawer  i'r  Cymry  a  ddaethant  i'r 
Copper  Works,  Seacombe.  Ac  wedi  dechreu  achos  yn 
Birkenhead,  ni  fu  neb  mwy  parod  i  roi  pob  cymhorth,  pan 
yn  yr  Ysgoldy,  ac  wedi  myned  i'r  Capel.  Os  byddai  gair 
o'i  eiddo  o  ryw  gymhorih  yn  y  pwyllgorau  mynych  a  gyn- 
helid  pan  yr  oedd  y  ddyled  yn  aros,  rhoddai  ef  yn  union 
dros  yr  achos  gwan. 

Tystia  y  rhai  fu  yn  cydweinidogaethu  ag  ef,  ei  fod  yn 
gydlafurwr  hoff  iawn,  yn  un  brawdol  a  diyrayraeth.  Bu  yn 
cydlafurio  ar  Parchedigion  John  Breeze,  a  W.  Williams, 
(Wern),  a  gwelodd  eu  claddu,  soniai  yn  barchus  am  danynt, 
a  hiraethai  ar  eu  hoi.  Bu  wedi  hyny  yn  cydlafurio  a'r 
Parchedigion  W.  Bees,  ac  R.  Thomas.  Ni  chlywsom  ef 
erioed  yn  dyweyd  dim  ond  yr  hyn  oedd  yu  berffaith  frawdol 
am  danynt.  Hoffai  yn  fawr  gyfarfod  a  Mr.  Thomas  ar  ol 
iddo  ymadael  ar  dref.  Bu  yn  cydlafurio  hefyd  ar  Parch. 
W.  Morris;  wedi  hyny  daethom  ninau,  a'r  Parch.  J.  Thomas, 
i'r  cylch.  Ond  rhwng  Mr.  Bees  ag  yntau  y  bu  y  gyfeillach 
agosaf.  Yr  oeddynt  yn  agos  i'r  un  oed,  ac  yn  gydnabyddus 
a'u  gilydd  cyn  myned  i'r  Weinidogaeth,  ac  mewn  llawer 
ystyr  o'r  un  chwaeth.  Tra  y  medrodd  lusgo  i  un  man,  ai  i 
dy  Mr.  Bees. 

Nid  oedd  yn  hoff  iawn  o  ymyraeth  a  phethau  gwladol,  er 
hyny  yr  oedd  yn  Rhyddftydwr  trwyadl,  a  bu  ar  rai  adegau 
ar  yr  esgynlawr  yn  dadleu  dros  ei  egwyddorion.  Yr  oeddym 
ni  gydag  ef  agos  trwy'r  dydd,  ar  ryw  etholiad  boeth  yn 
Liverpool.  Teimlai  yn  anesmwyth  eisiau  cael  myned  allan 
i  bleidleisio,  er  ei  fod  heb  fod  o'r  ty  gan  lesgedd  er's  dyddiau. 
Ceisiem  ei  dawelu  trwy  sicrhau  iddo  y  byddai  i  Ewart  enill. 
"  Ni  wn  ni  ddim  wir,"  meddai,  "  y  mae  yr  hen  Dories  yna 
yn  11  awn  castiau."  Buasai  y  Bhyddfrydwyr  yn  anfon  cerhyd 
i'w  ymofyn  yn  union,  ond  mynodd  ef  dalu  am  un  ei  hun,  ac 


COFIANT.  47 

aeth  at  y  polling  booth,  a  phan  y  goFynwyd  iddo  dros  bwy  yr 
oedd  yn  pledleisio,  atebai  yn  bwysleisiol  iawn,  "  For  Ewart." 
Yr  oedd  hefyd  yn  Ymneillduwr  egwyddorol.  Dewiswyd  ef 
a'r  Parchedigion  W.  Rees,  ac  R.  Thomas,  a  Mr.  W.  Evans, 
i  gynrychioli  eglwysi  Annibynol  Cymreig  Liverpool,  yn 
Nghynnadledd  fawr  Cymdeithas  y  Dadgysylltiad,  yn  Llun- 
dain,  yn  Ebrill  1844.  Ac  ni  a'i  cawn  ef,  a'r  Parchedigion  R. 
Thomas,  ac  E.  Davies,  Newmarket,  cyn  hyn,  yn  Nghyfarfod 
Undeb  Cynnulleidfaol  Lloegr  a  Chymru,  gynhaliwyd  yn 
Nghaerynarfon  yn  Hydref  184*2,  yn  siarad  ar,  "  Yr  anghen- 
rheidrwydd  o  iawn  ddeall,  a  chyson  ymarfer  egwyddorion 
addefedig  Ymneillduaeth. 

Bu  hefyd  ar  y  telerau  goren  gyda  Gweinidogion  o  enwadau 
ereill.  Treuliai  lawer  o  amser  yn  nghwmni  y  diweddar 
Barch.  Daniel  Jones,  (B),  Great  Crosshall  Street,  a'r  Parch. 
W.  Roberts,  (B),  Stanhope  Street,  y  pryd  hyny,  ond  Blaenau 
Gwent  yn  awr.  Yr  oedd  yn  gydnabyddus  iawn  a'r  diweddar 
Barch.  John  Hughes,  Mount  Street.  Bu  Mr.  Hughes  yn 
edrych  am  dano  yn  ei  gystudd,  a  soniai  lawer  am  ei  weddi. 
Yr  oedd  y  diweddar  Mr.  Jones,  Castle  Street,  hefyd  yn 
gyfaill  mawr  ganddo.  Y  mae  llu  o'i  hen  gyfeillion  wedi 
myned  i'r  un  wlad  ag  ef  erbyn  hyn. 

Y  mae  genym  eto  i  wneyd  nodiadau  arno  fel  Awdwr,  ac 
yn  neillduol  fel  Bardd,  ond  gan  ein  bod  yn  myned  i  gyhoeddi 
llawer  o'i  "Weithiau,  ni  ddisgwylir  i  ni  wneyd  rhyw  nodiadau 
meithion  arno  yn  yr  ystyr  yma.  Ymddengys  mai  ychydig 
o'i  gynhyrchion  a  anfonodd  i'r  cyhoedd  hyd  rhai  blynydd- 
oedd  ar  ol  ei  ddyfodiad  i  Liverpool.  Byddai  yn  lied  hoff  o 
gymdeithas  yr  awen  er  yn  ieuangc.  Ymgynnullai  amrai  o 
fechgyn  Dinbych,  ac  yntau  yn  eu  mysg  i  rhyw  furddyn  o 
hen  weithdy,  a  elwid  "  Yr  Academy,"  i  brydyddu  am  y 
goreu.  Gallai  llawer  ddiystyru  He  o'r  fath,  ond  cafodd  ef  les 
llenyddol  yno.     Dywed  T.  ab  Gwilym  am  dano  pan  gydag 


48  COFIANT. 

ef  yn  Rhuthyn,  "  Yr  oedd  yr  athrylith  farddonol  yn  amlwg 
ynddo  y  pryd  hyn,  ac  yr  oedd  ganddo  hyfrydwch  mawr  yn 
nghwmniaeth  duwies  yr  awen.  Yr  oedd  wedi  talu  cryn 
sylw  i  natur  a  rheolau  barddoniaeth  Gymreig."  Er  hyny 
nid  ydym  wedi  canfod  dim  o'i  waith  wedi  ei  gyhoeddi  hyd 
Ionawr  1837,  pan  yr  ymddanghosodd  dau  Englyn  o'i  waith 
yn  y  Bysgedydd,  y  rhai  a  gyfansoddwyd. 

"  Wrth  weled  cafod  gymmysg, 

0  wlaw  ac  eira  a  chenllysg ;  " 
a  T.  P.,  Llynlleifiad,  ar  eu  holau,  fel  y  byddai  ar  ol  pob 
peth  a  gyhoeddai  braidd  hyd  ddiwedd  ei  dymhor.  Yr  oedd 
ganddo  frag  enw  dewisol,  sef  Thomas  Clwyd,  ond  ychydig  o 
ddefnydd  a  wnai  o  hono.  Ni  a  gawn  hefyd  am  Chwefror  o'r 
flwyddyn  hon  yn  yr  un  Cylchgrawn,  "  Awdl  o  Goffadwriaeth 
am  y  Parch.  Richard  Rowlands,  Conwy."  Ond  yn  1839,  y 
daeth  allan  fel  ymgystadleuwr  llwyddianus,  pan  y  cafodd  y 
Tlws  a'r  Wobr  gyntaf,  am  yr  Awdl  oreu  ar  "  Haman  a 
Mordecai,"  yn  Ail  Eisteddfod  Llynlleifiad,  yr  hon  a  gyn- 
haliwyd  ar  Ddydd  Gwyl  Dewi,  (Mawrth  laf,)  yn  y  Music 
Hall,  Bold  Street.  Llefara  y  Beirniad,  sef  Caledfryn,  yn 
uchel  iawn  am  yr  Awdl  hon.  Dywed  wedi  nodi  rhai  diifyg- 
ion,  ei  bod  "yn  gyfanwaith  mor  gyd-ddilynol,"  fel  mai 
ff  anhawdd  difynu  un  rhan  o  hono  i  ddangos  ei  ragoriaeth  ar 
y  Hall ; "  iddo  gadw  trwy  y  cyfansoddiad  "  at  y  prif  beth 
mewn  barddoniaeth,  sef  y  mater,"  a'i  fod  "  wedi  trin  hwnw 
yn  fedrus  ac  awenyddol,"  ac  fod  "  y  cynghaneddion  ar  y 
cyfan  yn  gywir  aG  yn  nerthol,"  a  chan  ei  fod  "wedi  llwyddo 
mor  ragorol  i  allu  cyfansoddi  cyfanwaith  barddonol  mor 
gyson,  mor  fywiog,  ac  mor  arddercbog,"  na  ryfeddai  "  nad 
ellir  ei  restru  yn  fuan  yn  ruhlith  prif  feirdd  yr  oes."  Hyd- 
erwn  y  gwna  darllen  yr  Awdl  hon  brofi  fel  y  dywed  y 
Beirniad  hefyd  am  dani,  ei  bod  "  yn  tueddu  i  roi  bias  ne- 
wydd  i  ni  ar  ddarllen  llyfr  Esther."     Ymddanghosodd  dwy 


COFIANT.  49 

Awdl  arall  iddo  yn  y  Dysgedydd  am  y  flwyddyn  hon,  fel  yr 
oedd  yr  awen  mewn  llawn  waith  ganddo,  sef  un  "Goffadwr- 
iaethol  am  Mr.  Eleazer  It.  Jones,  mab  y  Parch  D.  Jones, 
Gweinidog  gyda'r  Bed}'ddw}T,  yn  Llynlleifiad ; "  ac  un  ar 
M  Abraham  yn  offrymu  Isaac."  Cafodd  yr  olaf  gymeradwy- 
aeth  uchel  gan  y  cyhoedd  ar  ei  dyfodiad  allan.  Peth 
rhyfedd  yw  enill  unwaith,  y  mae  yn  rhoi  bias  ar  ail  geisio. 
Felly  y  bu  gydag  ef.  C}Tnhygiodd  Eisteddfod  Gadeiriol  y 
Gordofigion,  yr  hon  a  gynhaliwyd  yn  Llynlleifiad  am  dri 
diwrnod  yn  Mehefin  1840,  dlws  gwerth  3p.,  a  gwobr  o  5p., 
am  yr  "Awdl  oreu  ar  y  Rhuthrwynt  dinystriol  a  ymwelodd 
a  Llerpwll,  a  manau  ereill  o'r  Deyrnas,  ar  y  6ed,  a'r  7fed  o 
Ionawr,  1839 ; "  ac  efe  a  enillodd  y  gamp  gyda  hon  eto. 
Cynhygiodd  Cymreigyddion  Caerludd  y  flwyddyn  ganlynol 
1841,  10p.,  o  wobr  am  yr  "Awdl  oreu  er  Coffadwriaeth  am 
y  diweddar  haeddbarch,  a'r  gwladgar  Gymro,  Syr  Watkin 
Williams  Wynn,  Barwnig,  A.S.,"  a  barnwyd  ef  yn  oreu. 
Dyna  ef  yn  fuddugol  am  dair  blynedd  yn  olynol. 

Nid  ydym  yn  gw}~bod  iddo  ymgystadlu  ar  yr  un  pwngc 
am  rai  blynyddoedd  wedi  hyn,  o'r  hyn  leiaf  nid  oes  genym 
hanes  iddo  fod  yn  fuddugoliaethus,  ond  cyfansoddodd  rai 
darnau  gorchestol  yr  adeg  yma.  Ymddanghosodd  Galareb 
odidog  iddo  ar  ol  y  Parch.  J.  Breeze,  Caerfyrddin,  yn  Nys- 
gedydd  Ionawr,  1S43.  Tybiwn  mai  yn  y  cyfwng  yma  y 
cyfansoddodd  y  Cywydd  bywiog  a  desgrifiadol  i  Lynlleifiad, 
heblaw  amrai  ddarnau  ereill.  Ni  a'i  cawn  ef  eto  yn  1849, 
yn  Eisteddfod  Aberffraw,  yn  fuddugol  ar  "  Englyn  i'r 
Llwynog."  Yr  oedd  enill  ar  hwn,  er  mai  un  englyn  ydoedd, 
yn  gryn  gamp,  gan  fod  pob  bardd  bychan  a  mawr  agos  trwy 
Gymru  wedi  ymgeisio,  oddeutu  150  yn  yr  oil.  Y  mae  i'r 
englyn  hwn  ei  hanes  neillduol.  Pe  y  manylem  y  mae  i 
lawer  o  gyfansoddiadau  fel  i  bersonau,  eu  hanes — pregethau, 
traethodau,  emynau,  pryddestau,  awdlau,  ac  englynion,  ac  y 


50  COFIANT. 

mae  hanes  rhai  o  honynt  yn  lied  ryfedd  a  dyddorol.  Felly 
yr  englyn  hwn.  Rhyw  beth  fel  hyn  ydyw.  Yr  oedd  Mr. 
Thomas  Pierce,  yn  ceisio  gan  ei  dad  gyfansoddi  ar  ryw 
destyn  erbyn  Eisteddfod  Aberffraw,  er  mwyn  codi  tipyn  ar 
ei  ysbryd  yn  ei  afiechyd,  ond  teimlai  yn  rhy  wael  a  diyni  fel 
y  gomeddai  addaw  gwneyd.  Aeth  i  Trefriw  gyda  ei  briod 
am  rai  wythnosau.  "Wrth  i'w  fab  ymofyn  am  bapur  i  ys- 
grifenu  ato,  gwelodd  yn  y  portfolio  ddau  englyn,  wedi  craffu, 
canfyddodd  mai  dau  englyn  i'r  Llwynog  oeddynt,  un  o 
destynau  Eisteddfod  Aberffraw.  Danghosodd  hwy  i'r  Parch. 
W.  Rees,  ac  anogodd  ef  iddo  ddanfon  y  ddau  i'r  gystadleu- 
aeth  ar  bob  cyfrif,  a  rhoddodd  ffugenwau  i  roi  wrthynt, 
Galwodd  y  Parch.  W.  Ambrose,  heibio  ty  Mr.  Pierce,  yn 
Parliament  Place,  tra  yr  oedd  ef  i  ffordd,  a  danghosodd 
Thomas  yr  englynion  iddo,  rhoddodd  yntau  ei  fys  ar  un  o 
honynt,  a  dywedodd,  "  Hwn  fydd  y  buddugol ;"  a'r  very  un 
hwnw  fu  felly.  Cadwyd  yr  oil  yn  guddedig  oddiwrth  yr 
hen  Fardd  ei  hun.  Ond  ar  ol  i'r  Eisteddfod  fyned  heibio, 
ysgrifenodd  Mr.  Bees  ato  yn  ei  ddull  digrifol  ef,  i'w  gyhuddo 
o  ladratta  un  o  wobrau  Eisteddfod  Aberffraw.  Methai  yntau 
a  deall  beth  a  feddyliai,  a  chan  ei  fod  erbyn  hyn  wedi  dych- 
welyd  adref,  aeth  i  cliwilio  am  y  ddau  englyn,  a  chafodd  y 
rhai  hyny  ddigon  diniwed  yn  y  man  He  yr  oedd  wedi  eu 
gadael.  Wedi  hir  synu,  gofynodd  i'w  fab  a  ddarfu  iddo  wneyd 
rhyw  ddefnydd  o'r  papur  bach  oedd  yn  y  portfolio  ?  Gwen- 
odd  yntau,  a  chyhuddodd  ei  hun,  a  chyfaddefodd  bid  sicr  y 
raodd  y  bu,  a  dywedodd,  "Dyma  chwi  wedi  enill  tlws  i  mi." 
Daeth  Mr.  Bees  a'r  tlws  iddo  mewn  ychydig  ddyddiau  ar  ol 
yr  Eisteddfod.  Cododd  ei  ysbryd  yn  anghyffredin  wedi 
clywed  yr  helynt,  ac  yn  enwedig  wedi  gweled  iddo  gario 
mor  anrhydeddus  yn  ddiarwybod  iddo  ei  hun. 

Ar  y  3ydd  o  Fai,  1850,  cynhaliwyd  Eisteddfod  Iforaidd 
yn  Tredegar,  ac  un  o'r  prif  destynau  oedd  "  Marwnad  i'r 


COFIAiST.  51 

Parch.  J.  P.  Davies,"  Gweinidog  parchus  a  defnyddiol  gyda'r 
Bedyddwyr  yn  y  dref  hono.  Yr  oedd  Mr.  Pierce  a'r  ym- 
weliad  ar  parth  yma  ychydig  cyn  hyny,  a  gwelodd  y  testyn, 
ac  ar  anogaeth  rhai  cyfeillion  penderfynodd  gann  arno.  Er 
fod  amrai  feirdd  enwog  wedi  ymgystadlu,  cariodd  y  dydd 
arnynt.  Eben  Fardd  oedd  y  Beirniad,  a  dyma  y  Feirniad- 
aeth: — "  <  Ymdeithydd '  a  gyfansoddodd  Awdl  yn  meddu 
teilyngdod  mawr,  cyflwyna  i'n  sylw  eglurdeb  a  thlysni 
anarferol;  mae  y  syniadau  yn  dyner  a  haelfrydig.  Gesyd 
allan  ei  Gwrthddrych  yn  ngwir  lun  ei  ddefnyddioldeb  a'i 
nodweddiad,  gan  belled  ag  y  portreadir  ef  yn  y  nodau  ymyl- 
ddalenol  a  geir  yn  rbai  or  Awdlau.  Tybiais  i  mi  weled  un 
nen  ddwy  o  linellau  beius  yn  yr  Awdl,  pah  am  y  gadawodd 
yr  Awdwr  hwynt  ynddi  sydd  anhawdd  i'w  ddirnad,  gan  ei 
fod  yn  ymddangos  yn  Fardd  o'r  chwaeth  a'r  medrusrwydd 
uchaf.  Yn  ol  fy  marn  i  am  deilyngdod  cymhariaethol  yr 
Awdlau  hyn  ymrestra  'Ymdeithydd'  yn  gyntaf  a  goreu; 
'  Gwynlliw '  yn  ail ;  '  Morien,'  '  Parchwr  ei  Goffadwriaeth,' 
'  Un '  a  '  Hen  Wrandawr  '  yn  drydydd  dosparth,  a  «  Carad- 
awc '  yn  bedwerydd." 

Enillodd  hefyd  ar  yr  ".  Awdl  oreu  er  Goffadwriaeth  am 
Dewi  Wyn,"  yn  Eisteddfod  Madog,  yn  Hydref  1851,  am  yr 
hon  y  cafodd  10p.,  a  thlws  arian.  Dyma  fe  yn  fuddugol 
dair  blynedd  eto  yn  olynol,  a  hyny  yn  mhen  y  deg  mlynedd 
union  ar  ol  bod  felly  y  tro  cyntaf.  Cynhygiodd  drachefn  ar 
yr  "  Englynion  goreu  i'w  gosod  ar  Feddfaen  y  diweddar 
Barch.  John  Elias,"  un  o  destynau  Eisteddfod  Llundain,  yn 
1855.  Daeth  deugain  o  gyfansoddiadau  i  law  ar  y  testyn 
dyddorol  hwn.  Barnwyd  chwech  yn  tra-ragori,  ac  yn  gyf- 
artal  mewn  teilyngdod,  a  dewiswyd  un  o'i  rai  ef  at  bump 
ereill  yn  fuddugol.  Cafodd  dlws  yn  Nghyfarfod  Llenyddol 
Portmadog,  yn  1856,  am  y  Cywydd  goreu  i'r  "  Goleudy/'  a 
dyma  orpheniad  ar  ei  ymdrechion  ymgystadleuol.     Tybiwn 


52  COFIANT. 

iddo  enill  ar  rai  testy nau  ereill,  ond  nid  ydym  yn  gwybod 
yn  ddigon  manwl  i'w  nodi  allan,  ac  nid  oedd  ei  gyfansodd- 
iadau  buddugol,  ond  rhan  yn  unig  o'i  weithiau  barddonol. 
Dyna  ei  hanes  fel  Bardd  yn  lied  gyflawn,  ac  y  mae  yn 
dangos  ei  fod  o  ddosbarth  lied  uchel  fel  y  cyfryw.  Ond  ni 
fu  erioed  yn  un  uchelgeisiol  fel  Bardd  mwy  nag  fel  pregeth- 
wr.  Pe  y  cawsai  fwy  o  ysb^d  ymwthiol  llawer  un,  credwn 
y  gallasai  ddyfod  yn  llawer  mwy  enwog.  Nid  ydym  yn 
gwybod  iddo  gynhyg  unwaith  ar  destyn  Cadair  Eisteddfod 
Dalaethol.  Boddlonai  ar  yr  ail  destynau.  Dy wed  rhai  mwy 
cymhwys  na  ni  i  farnu  ei  fod  yn  Fardd  rhagorol,  cryf  a 
chywir  ei  gynghaneddion,  pur  ei  chwaeth,  by wiog  yn  hytrach 
nag  arucliel  ei  ehediadau,  a  llawn  o  deimlad  natur.  Cyfan- 
soddai  yn  gyflym  wedi  unwaith  gael  hwyl  i  ddechreu. 

Ychydig  o  gyfansoddiadau  rhyddiaethol  a  gyhoeddodd — 
ambell  i  Bregeth,  Traethawd,  a  Ohofiant.  Bhoddai  amrai 
ganmoliaeth  uchel  i'w  draethawd  ar  "  Ddyn  yn  gyfrifol  er 
hyny,"  pan  y  daeth  allan  yn  Nysgedydd  1844.  Ymgymer- 
odd  i  ysgrifeuu  ychydig  o  erthyglau  i'r  "  Gwyddoniadur," 
ond  ni  wyddom  a  gafodd  wneyd  fel  y  bwriadai. 

Yr  ydym  yn  awr  yn  terfynu  ein  nodiadau  arno,  gyda 
difynu  ychydig  linellau  o'i  Awdl  goffadwriaethol  am  y  Parch. 
J.  Breeze,  a'u  c}rmhwyso  ato  ef : — 

"  Ei  oes  ef,  a'i  gynes  fywiog  anian, 

A'r  ddawn  a  gafodd,  a  roddai  'n  gyfan, 

I  oleu'i  ereill — oedd  fel  haul  eirian  ! 

Ei  wresog  ddull  a'i  llwyr  wisgodd  allan  : 

Llosgodd  nes  difPodd  ei  dan, — mae  wedi 

Rhoi  ei  oleuni  nes  treulio  'i  hunan  : 

Ond  cynneu  mae  'ngwlad  Canaan— mewn  cariad, 

0  fawr  alwad,  yn  y  fro  wiwlan." 


lu 


COFIANT.  53 

A  ganlyn  sydd  ar  ei  Feddfaen  a  godwyd  o  barch.  i'w 
goftadwriaeth  gan  eglwys  Bethel. 


IN    MEMORY, 

OF 

THE  EEY.   THOMAS  PIERCE, 

For,  Twenty  Five  Yeaes  Minister  of  the  Welsh  Independent 

Chapel,  Bedfoed  Steeet,  Toxteth  Paek  ; 

Distinguished  alike  as  a  good  and   faithful   Pastor,  an  earnest 

Preacher,  a  profound  Divine,  and  an  eminent  Welsh  Poet. 

Who   Died   30th   May,   1857,   Aged   56   Yeaes. 

"  Cylarnmod  tragywyddol  a  wnaeth  efe  a  mi,  wedi  ei  luniaethu  yn 
holiol  ac  yn  sicr." 

Parhaus  gof  fydd  am  Pieege  gu, — yn  felus, 
Gan  filoedd  yn  Nghymru; 
Gwas  i'w  oes,  a  gwas  Iesu, 
Hyd  ei  fedd,  yn  ddiwyd  fu. 

G.  Hifaetiiog. 


54  COFIANT. 

I     GOFFADWRIAETH 

Y    DIWEDDAR     BARCHEDIG     THOMAS     PIERCE 


Pierce  Anwyl!  per  y  seinia— dy  enw 
Ar  dannau  fy  nheimlad  : 
Mae  hwn  i  mi,  enw  mad, 
Yn  enw  dan  eneiniad. 


Fel.  llaw  dde,  fy  ngliyfaill  oeddyd — ti  imi 
Bob  tymmor  o'm  bywyd, 
Yn  oedfa  llwydd, — mewn  adfyd, 
Yn  parhau  'n  un  pur  o  liyd. 

0,  fy  mrawd !  mae  tan  fy  mron — yn  aros, 
Drwm  hiraeth  yr  awrhon, 
Am  danad,  gwiwfad  gofion, 
Fwynha  serch  y  fynwes  hon. 

Braird  mewn  lien,  ac  awenydd; — diymod 
Frawd  imi  mewn  crefydd : 
Flwyddi  ineith  fy  nghydweithydcl, 
Was  hoff  iawn,  ar  faes'y  ffydd. 

Llafuriaist,  gweithiaist  fel  gwas, — yn  dawel 
A  diwyd  yn  nheyrnas 
Duw  a'r  Oen,  a  thrwy  rad  ras, 
Diweddaist  fywyd  addas. 

Chwarter  camnhvydd  mewn  Uwyddiant—  mihvriaist 
Mai  Arwr  difethiant; 
Yn  swydd  gweinidog  a  sant, 
Yn  hardd  iawn  dan  ui  dduniant. 


COFIANT.  55 


Kbad  ras  trwy  waed  yr  Iesu — oedd  sylwedd 
A  sail  dy  bregethu ; 
Yn  wledd  ac  ymgeledd  gu 
I'r  enaid  ar  newynu. 

Ar  bael  baeddiant  yr  ail  Adda, — yr  iavni 
A  roed  ar  Galfaria, 
Y  sefit,  y  traetbid  tra 
Peiriant  a  nerth  yn  para. 

Treiddit  i  fewn  at  riddyn, — y  cymvys, 
Ac  enaid  y  testyn  : 
Er  rboi  maetb,  gwir  ambeutbyn, 
O  air  Duw  i  bortbi'r  dyn. 

Nid  sotbacb  aSacb  ac  ofer, — neu  blisg 
Eoit  o'n  blaen  un  amser ; 
Atbrawiaetb  lawn  maetb,  a  mer, — 
Bara  iawn-da  'n  ddibrinder. 

Dy  yrfa  i'r  pen  orpbenaist— y  gamp 
Heb  gwynipo  enillaist; 
At  y  nod  tynu  a  wnaist, 
A  gafael  arno  gefaist. 

0  fachau  blin  anecbyd, — a  pbersweb, 
Y  gorpbwysi 'n  by  fry  d, — 
Yn  y  bedd,  o  swn  y  byd, 
Croesau,  a  beiau  bywyd. 

Gafaelit  am  *  gyfammod — un  yn  dri, 
Hen  drefn  fawr  y  Cymmod ; 
A  gwesgaist  tan  ei  gysgod 
Yn  y  glyn,  dan  ganu  ei  glod. 


Cyfammod  tragywyddol  a  wnaetb  efe  a  mi,"  oedd  ei  eiriau 
diweddaf. 

E2 


56  COFIANT. 

Drwy  ing  i  wlad  yr  angel — dy  enaid 
Adeiniai  'n  ddiogel ; 
Yn  rhydd  o'i  gur,  heddyw  gwel, 
Degwch  ei  Brynwr  digel. 

Eho'es  nef  ar  ben  d'awenydd — yn  helaeth, 
Ei  holew  llawenydd  ; 
Chwai  'r  ehed  yn  iach  a  rhydd, 
Yn  awyr  y  gan  newydd. 

Mawl  Iesu  Jn  fil  melusacli— eilia  'n  ber 
Heb  flino  byth  mwyach  ; 
Gwna,  hi  gana'n  amgenach, 
Odlau  nef, — anadla'n  iach. 

Am  ein  cyfaill  mwyn  cofir — Yn  Lle'rpwll, 
Hir  y  pareh  a  delir 
IV  enw  a'i  waith,  drwy  Gymru  'n  wir, 
Ef  y  rhawg  a  fawrygir. 

Ys,  byth  yn  Eglwys  Bethel, — y  sai'  parch 
Thomas  Pierce  yn  uchel ; 
Hon  a  fagai  'r  hen  fugel 
Yn  ei  swydcl,  yn  llawn  o  sel. 

A  byth  mae  Eglwys  Bethel— yn  ei  gof 
Ef  yn  gu  a  diogel, 
Mae  eto  'n  ei  gwylio — fe'i  gwel 
0  fro  iach  nef  oruchel. 


GWILYM   HlKAETHOG. 


BEDDABGBAFE    Y    PARCH.    THOMAS    PIEPtCE. 


Ei  ras  roes  urddas  i'w  swydd — hoffaf  frawd, 
Trigai'n  ffafr  ei  Arglwydd; 
Dyn  pur,  a'i  lafur  dan  lwydd, 
Iach  ei  gred— uwch  gwaradwydd. 

Etfr.Yg!. 


PREGETHAU. 


PREGETH  I. 

EIN  BYE  YSGAFN  GYSTUDD  NL 

ft  Canys  em  byr  ysgafn  gysiudd  ni,  sydd  yn  odidog  ragorol,  yn 
gweithredu  tragyioyddol  bivys  gogoniant  i  ni."    2  Cop.,  iv.  17. 

Yr  oedd  oes  swyddol  Paul  yn  llawn  trallod;  yr  oedd  mewn  tywydd 
garw  parhaus,  eto  dywed  yraa,  "  Ein  byr  ysgafn  gystudd  ni."  Gwelwn 
werth  crefydd  yn  yr  enaid,  er  y  tywydd  garw,  yr  erlid,  a'r  rhoi  i  far- 
wolaeth ;  dal  y  cwbl.  Nerth  ei  weinidogaeth  oedd  Crist  wedi  ei 
groeshoelio.  Nid  hunanles  na  boddhad.  Er  mwyn  Crist  y  dioddefai. 
Khoddai  ei  fywyd  yn  ewyllysgar  i'w  wasanaeth.  Gorphen  ei  yrfa  a'r 
weinidogaeth  a  dderbyniodd  mewn  modd  anrhydeddus  oedd  ei  bwngc. 
Nid  yn  unig  yr  oedd  ei  grefydd  yn  dal  yn  y  tywydd,  ond  yr  oedd  yn 
gwella,  yn  dyfod  yn  fwy  gloyw.  "  Er  llygru  y  dyn  oddi  allan,  er  hyny  y 
dyn  oddi  mewn  a  adnewyddir  o  ddydd  i  ddydd."  Gwelsom  lawer  felly. 
Yn  y  dymhestl  a'r  cystudd  y  byddai  eu  crefydd  yn  fwyaf  nerthol. 
Gwelsom  ambell  gristion  wedi  bod  ddigon  gwan  ac  ofnus  trwy  ei  oes, 
pan  ar  wely  cystudd  yn  gryf  ac  yn  gallu  canu,  "  Nid  ofnaf  niwed."  Deil 
yr  Apostol  y  ddeufyd  gyferbyn  a'u  gilydd— y  presenol  a'r  dyfodol.  Yn 
debyg  i  Moses  gynt,  yn  "  barnu  yn  fwy  golud  ddirmyg  Crist,  na  thrys- 
orau  yr  Aipht."  P'am  yr  oedd  felly  ?  "Canys  edrych  yr  oedd  efe  ar 
daledigaeth  y  gwobrwy."  Eelly  Paul  yma  yn  edrych  yn  mlaen,  a  rhoi 
y  ddwy  ochr  yn  y  glorian.  Gwel  y  cwbl  er  ei  les — pob  peth  gofidus 
yn  ei  sefyllfa  bresenol,  er  ei  ddaioni  dyfodol. 

I.  Sefti/lfa  bresenol  t  saint. 

1.  "  Cystudd."  Mae  y  gair  hwn  trwy  rym  arferiad  wedi  ei  gyfyngu 
yn  ormodol  genym  yn  gy ffredin  at  afiechy d  corfforol.  Gwir  y  cynhwy s 
hyny,  onft  y  mae  yn  cynhwys  mwy,  sef  pob  peth  sydd  yn  ddefnydd 
gofid  a  phoen  corff  neu  feddwl.  Felly  mae  cyfeiriadau  yr  Ysgrythyrau 
33at.  ii.  10.  vii.  14.  Golyga  unrhy w  drallod,  gofid,  adfyd,  cyni,  "  ami  a 
Win  gystuddiau."    Amgylchiadau  trallodus  yr  oes,  y  teulu,  yr  eglwys. 


58  PREGETHAU. 

Erledigaeth  y  byd.  Gwely  cystudd — pan  y  mae  y  natur  yn  dadfeilio, 
y  gruddiau  rliosynaidd  yn  gwywo,  a'r  nerth  yn  gwanhau  ac  yn  pallu. 
Effaith  pechod  ydyw  yr  holl  gystudd.  Pecliod  yw  fl'ynhon  gofid.  Pe 
gallem  anadiu  mewn  awyr  heb  bechod,  byddem  yn  ddiboen  yn  y  fan. 
Pecliod  sydd  yn  croesi  trefn  Duw,  a'r  canlyniad  o  hyny  yw  cystudd* 
Trwm  yw  gweled  dynion  yn  caru  ffynhonell  yr  holl  ofidiau.  Mae  i'r 
duwiol  ei  gysiuddiau  neillduol  fel  y  cyfryw.  Ni  cba  neb  ond  efe 
hwynt.  Mae  felly  mewn  dwy  ffordd.  (1).  Yn  y  cyflaivniad  o  ddyled- 
sivyddau.  Gesyd  ei  hun  yn  nod  i  saethau  ar  dir  ufudd-dod  i  Dduw. 
Pe  esgeulusai,  gochelai  y  saeth.  Cilia  y  rhagrithiwr  a'r  gwas  cyflog, 
ond  ufuddha  y  duwiol  i  Dduw  er  i'r  tan  neu  ffau  y  llewod  fod  yn  y 
ffordd.  (2).  Calonyn  teimlo  liefyd.  Y  pethau  y  chwarddyr  annuwiol 
am  danynt  sydd  yn  tynu  ei  ddagrau  ef.  Aflwyddiant  Seion,  a  gwrth- 
giliadau  a  barant  iddo  ef  olid  calon. 

2.  "Byr."  Saes.  "  Which  is  but  for  a  moment"— yr  hwn  sydd  ond 
am  foment.     Dim  ond  pasio  heibio  mae. 

(1).  Nid  yiv  yr  oes  i  gyd  ond  ber.  Pe  byddai  yn  gystudd  i  gyd, 
"  byr  "  fyddai.  Cy fiery bir  ein  hoes  i  bethau  cyflym  a  darfodedig  iawn, 
Taith,  Cysgod,  Gwynt,  &e.  Ond  pan  y  cofiom  y  gorphwysfaon  sydd 
yn  y  daith,  mae  yn  fyrach  fyth.  Codir  y  "  flag  of  truice  "  yn  fynych. 
Y  cwpanaid  chwerwaf  yi  oedd  mwy  na'i  haner  o  felusder.  Nid  yw 
cystudd  ond  rhan  fach  o'r  oes.  Gallwn  edrych  ar  y  cwbl  fel  yn  myned 
heibio. 

(2).  Byr  y  gwellr  ef  yn  niwedd  y  daith.  Gofynwn  i'r  hen  bobl  a 
fu  eu  hoes  yn  faith  ?  Beth  bynag  a  fydd  wrth  edrych  yn  mlaen,  mae 
ei  hadolygu  fel  o  fin  y  bedd  yn  ei  gwneyd  yn  fer  iawn.  Gofynir  mewn 
syndod  wrth  ei  hadolygu,  ■•  I  ba  le  yr  aeth  ?  "  Cydunir  i  ddyweyd 
"  Treuliasom  ein  blynyddoedd  fel  chwedl."  Pan  oedd  Jacob  yn  gant 
a  deg  ar  hugain  oed  y  dywedai,  "Ychydig  a  drwg  fu  dyddiau  blynydd- 
oedd fy  einioes."  Felly  y  bydd  y  cristion  yn  synu  mor  fuan  bydd  y 
cystudd  wedi  myned  heibio.  Dywed,  "Nid  yw  ond  megis  doe  genyf 
feddwl  pan  oeddwn  yn  dechreu  yr  ami  a'r  blin  gystuddiau.  Aeth  yr 
oil  heibio  fel  breuddwyd." 

(8).  Byr  mewn  cyferbyniad  i'r  byd  maicr  sydd  o'n  blaenau.  Nid 
yw  oes  y  byd  ond  fel  defnyn  wrth  y  mor  i'w  gyferbynu  a  thragywydd- 
oldeb.  Pethau  yn  myned  heibio  yw  pob  peth  yn  y  byd  hwn — 
•panorama.  Ond  yno  parhad  gwastadol.  Pob  peth  yn  sefydlog  ac 
arosol.  Nid  oes  dim  wedi  darfod  yno.  Pob  peth  a  gafodd  Abraham, 
y  mae  ganddo  eto.  Pa  le  y  mae  y  miloedd  pethau  a  gawsom  ni? 
Maent  wedi  mvned  heibio.    Wedi   darfod.     Arosa  pob  peth  yno. 


PREGETHAU.  59 

Mewn  cyferbyniad  i'r  fath  fyd  a  hwn  mae  pob  cystudd  yn  ddira,  ie  y 
oystudd  amlaf,  trymaf,  a  meithaf. 

3.  "  Ysgafn"  Peth  na  theiralir  nemawr  oddiwrtho,  hawdd  ei 
ddwyn. 

(I).  Wrth  a  haeddasom  ac  a  gafodd  ereill.  Os  yn  gweled  drwg 
pechod,  bydd  yn  hawdd  gan  y  cristion  waeddi,  "  Paham  y  grwgnach 
dyn  byw,  gwr  am  gospedigaeth  ei  becliod  ? "  Haeddais  fod  wedi  fy 
nbori  i  lawr  filoedd  o  weithiau.  Gellir  dyweyd  fel  Ezra  yn  ei  weddi, 
"Ac  wedi  yr  hyn  oil  a  ddaeth  arnom  am  ein  drwg  weithredoedd,  a'n 
mawr  gamwedd,  am  i  ti  ein  Duw  ein  cospi  yn  llai  na'n  hanwiredd,  a 
rhoddi  i  ni  ddiangfa  fel  hyn."  Mae  ereill  wedi  cael  eu  taro  yn  drym- 
ach.  Mae  miloedd  yn  uffern.  Haeddasom  ninau  fod.  Os  cafodd  ein 
Blaenor  niawr  dywydd  garw  yn  ein  lie,  ni  ddylem  rwgnach.  Dymu 
le  i  dawelu  y  boen.  Gwrandawn  ei  lefain,  gwelwn  ei  ddagrau  a'i 
waed,  un  cynefin  a  dolur,  a  thrist  iawn  hyd  angeu  ydoedd  Ef.  Ni 
wnaeth  ef  bechod,  yr  ydym  ni  yn  dioddef  yn  gyfiawn. 

(2).  Wrth  oeddym  yn  ddisgwyl.  Ni  ddaeth  mor  drwm  ag  yr  oeddym 
yn  ofni.  Pan  yr  oedd  y  cwmwl  yn  ymgasglu,  meddyliais  nas  gallwi; 
ddal — y  darfuasai  am  danaf.  Ond  pan  ddisgynodd  y  gafod,  yr  oedd 
yn  ysgafnach  o  lawer  na'r  disgwyliad.  Y  rhan  fwyaf  o  honi  yn  gariad, 
a  modd  i  ymgynhal,  a  pheidio  diffygio. 

(3).  Wrth  ystyried  nerth  gras.  Llais  dyn  duwiol  yw  y  geiriau  hyn. 
Nid  oes  neb  arall  a  all  eu  dyweyd,  na  neb  yn  gweddu  iddo  en  dyweyd. 
Mae  y  cystudd  yn  ddigon  i  lethu  y  cryfaf  yn  ei  nerth  ei  hun.  Pa  fodd 
yr  oedd  Paul  mor  gefnog,  a  miloedd  ar  ei  ol?  Y  secret  yw  nerth  gras. 
"  Digon  i  ti  fy  ngras  i,"  yn  mhob  cyfyngder.  Os  ydym  am  fod  yn 
gryfion,  byddwn  fyw  ar  ras.  Ychydig  bwysau  letha  blentyn  egwan, 
ond  nid  yw  yn  ddira  i  ddyn  cryf ;  felly  y  cryfha  gras  rai  i  ddwyn  y 
beiehiau  trymaf,  a  fuasent  yn  eu  llethu  yn  eu  nerth  eu  hunain. 
Ehyfedd  ddirgelwch  crefydd,  nid  yw  y  cystudd  trymaf  ond  peth  ysgafn 
os  bydd  gras  yn  y  galon. 

II.  GWASANAETHGARWCH  Y  SEFTLLFA  BP.ESEN0L  GOGYFER  a'E 
DDYffODOL. 

1.  Mae  y  cystudd  presenol  yn  "  odidog  eagorol,"  neu  ynrbagorol 
ar  ragorol — yn  ardderchowgrwydd  ei  hun. 

(1).  Gweithia  er  lies.  Nid  yn  unig  nid  oes  niwed  ynddo,  ond  y  mae 
da.  Caiff  pob  peth  gydweithio  er  daioni  os  ydym  yn  caru  Duw.  Ni 
fydd  dim  un  o  holl  weithredoedd  Duw  ond  er  lies.  Ei  amcan  ef  yn  y 
owbl  yw  da,  a  bydd  yn  sicr  o  fod  felly  i'r  saint.     Canai  Dafydd  am 


60  PREGETHAU. 

"  drugaredd  a  barn,"  a  thystiai  hefyd,  "  Da  i  mi  fy  nghystuddio."  Er 
nad  elli  ei  gweled  gristion  yn  hollol  fel  hyn  yn  awr,  "  Ti  a  gai  wybod 
ar  ol  hyn." 

(2).  Datoda  afaelion  y  meddwl  oddiwrth  y  byd.  Ein  '•diddyfnu'' 
oddiwrth  y  byd.  Y  bachau  a  gydiant  yn  y  byd  ydynt  yn  afaelgar  iawn. 
Mae  eisiau  eu  datod.  Aeth  yn  galed  iawn  ar  y  Mab  afradlon  cyn  iddo 
ollwng  ei  afael  o  bethau  y  wlad  bell.  Gwelsom  rai  yn  y  dref  hon  yn 
cael  eu  gwasgu  i'w  gwlad  gan  amgylchiadau.  Dyna  oedd  eu  cwyn  bob 
un,  "  Nid  oes  ond  rhyw  ond  a  siom  i  mi  yn  y  lie  o  hyd,  gwynfyd  na 
fawn  yn  fy  ngwlad."  Felly  y  cristion  ;  un  ergyd  ar  ol  y  Hall,  nes  o'r 
diwedd  y  bydd  wedi  darfod  a'r  byd.  Y  ifynhonau  oil  wedi  syehu. 
Pob  bias  wedi  ei  golli  ar  bethau  y  llawr.  Hiraeth  dwys  am  gartref. 
Cystudd  yn  myned  a  chyfeillion  calon  a  pherthynasau  anwyl.  Teimlo 
yn  ddyeithr  ae  unig  yn  y  byd  hwn  ar  ol  eu  colli. 

(3).  Giveithio  yr  enaid  yn  gymhwys  i'r  nef.  Nid  y  cyflwr  a  olygwn, 
ond  y  teimlad  ac  agwedd  y  meddwl.  Rhy  hunanddibynol  ac  aniolch- 
gar  ydym,  ond  yn  y  cystudd  gweithir  yr  enaid  i  agwedd  gymhwys  i'r 
nef,  lie  y  mawrygir  ac  y  clodfprir  gras,  "Iddo  ef  "  yw  y  gan  barhaus 
yno.  A  ydyw  yr  ysbryd  diolch  a  chanmol  yn  cynhyddu  ynom  ?  Os 
nad  yw,  mae  y  cystudd  heb  ateb  ei  ddiben  eto. 

2.  Y  pethau  a  ddyg  ifeddiant  y  saint,  "  Tragywyddol  bwys  gogon- 
iant." 

(1).  "  GogonianV  Dyma  sydd  yn  lie  cystudd.  Cystudd  ar  y 
ddaear,  gogoniant  yn  y  nef.     "  Cystudd  a  galar  wedi  ffoi  ymaith ''  yno, 

perflaith  iechyd. 

"  A  pob  gwahanglwyf  ymaith," 
"  Glan  fuddugoliaeth  mwy." 

Corff  ac  enaid  yn  gwbl  iach.  Dim  poen  yn  un  man  yno.  Golwg 
hardd  fydd  ar  y  saint, 

"Yn  sainio  buddugoliaeth, 
Am  iecbydwriaeth  rad.'' 

Perflaith  oleuni  ac  esponiad  ar  holl  gysfeudd  y  byd; 

"  0  fryniau  Caersalem  ceir  gweled,"  &c. 

Cwmni  angelion  a  seintiau,  yn  lie  byw  yn  nghanol  annuwiolion  celyd 
a  dirmygus.  Palmwydden  yn  lie  cledd,  y  goron  yn  He  y  groes.  Bydd 
pawb  yno  "yn  eu  gynau  gwynion."  Ardderchog  lu.  Llefwn  am 
gymhwysder  i'r  fath  ogoniant. 

(2).  "  Pioys  gogoniant."  Hyn  yn  gyferbyniol  i  ysgafndor  y  cystudd. 
Nerth  anfarwoldeb  i  ddal  pwys  anfarwol.     Yr  ydym  yn  rhy  weiniaid 


PREGETHAU.  61 

yma  i  ddal  ond  ycliydig.  Pwys  cystudd  a  wasga  yr  enaid  allan ;  ond 
yn  y  nef  daliwn  ynom  ein  hunain,  yr  hyn  y  byddai  ei  weled  yn  arall 
yn  ddigon  i'n  tafiu  i  lewyg  yn  awr.  Codir  rhai  i  fawredd  yn  y  byd 
yma.  Maent  yn  metbu  ei  ddal,  suddant  dano,  ond  bydd  pawb  yno  er 
yn  mwynhad  y  gogoniant  uwchaf,  yn  ostyngedig  a  gwylaidd.  Dim 
perygl  iddynt  ymollwng  nac  ynichwyddo.  Pwys  mewn  ystyr  arall 
hefyd.  Gwerthfawr,  peth  o  ganlyniad  mawr — important.  Gwerth  ein 
bodolaeth  a'n  cysur  byth  fydd  y  nef.  Ni  fynai  ein  cyfeillion  ddyfod 
yn  ol,  maent  hwy  yn  gweled  ei  gwerth. 

(3).  "  Tragywyddol  bwys  gogoniant."  Parbad  diddarfod.  Cystudd 
"  byr,"  ond  gogoniant  "  tragywyddol."  Cydredeg  Uinellau  cyfocbrog 
k  Duw.  Pa  faint  bynag  o  gynbydd  ni  chollir  dim,  ac  nid  a  dim 
beibio.  Y  "  gogoniant  a.ddatguddir  i  ni"  fydd  yno  byth.  Byddai 
meddwl  i'r  nefoedd  ddarfod  yn  mhen  mil  myrdd  o  oesau  yn  lleddfu  y 
gan.  Haf  tragywyddol  heb  yr  un  gauaf  du  ar  ei  ol  fydd  yn  Mharad- 
wys  Duw.  Ni  fydd  yno  ddim  son  am  farw,  ac  nis  gall  neb  wnend  yn 
awyr  iach  y  wlail — "  bywyd  tragywyddol.''  Pydd  pob  sant  mewn 
ieuengctyd  tragywyddol  fel  angelion  Duw.  Mae  tragywyddol  yn 
argraffedig  ar  bob  peth  o  fewn  y  ddinas. 

3.  Y  modal  y  dygir  y  saint  i  feddiant  o  hyn.  "  Yn  gweithredu,"  &c. 
■^-yn  effeithio,  y  naill  yn  arwain  i'r  Hall.  Y  cystudd  byr  yn  arwain  i'r 
gogoniant  tragywyddol.     Gweitbredu, 

(1).  Fel  mae  cyffuriau  y  meddyg  yn  gweithredu  er  iachad  y  claf. 
Dywedir  yn  fynycb,  "  Nid  oes  modd  cael  gwell  cyAur,  mae  yn  odidog 
at  yr  afiechyd."  Godidog  yn  wir,  mae  yn  chwerw  iawn.  Pur  an- 
hawdd  ei  gymeryd.  0,  ei  effeithiau  sydd  yn  odidog.  Gwella  yr 
afieebyd.  Nid  yw  ei  fias  fawr  o  bwys  os  etyb  y  diben.  Fel  yna  mae 
y  Meddyg  mawr.  "  Ni  welir  un  eeiydd  dros  yr  amser  presennol  yn 
hyfryd,  eitbr  yn  anhyfryd  :  ond  gwedi  byny  y  mae  yn  rhoi  heddychol 
ffrwyth  cyfiawnder  i'r  rhai  sydd  wedi  eu  cynnefino  ag  ef,''  Heb.  xii.  11. 

(2).  Fel  y  fficmeisiau  i'r  aur  ar  arian.  Pvhoddir  yr  aur  a'r  arian 
yn  y  tdn  er  mwyn  cael  yr  anmhuredd  ymaith.  Felly  y  mae  yr  Arg- 
lwydd  gyda  ei  bobl.  "  Efe  a  eistedd  fel  punvr  a  glanhawr  arian.'' 
Ein  cael  yn  Ian  yw  yr  amcan.  Gofala  na  fydd  yr  elfenau  yn  rby 
boeth.  Gallwn  ddyweyd  fel  Job,  "  Wedi  iddo  iy  mbrofi,  myfi  a  ddeuaf 
allan  fel  aur." 

(3).  Fel  y  dymhestl  a'r  tonau  ar  y  fordaith.  Mordaith  dymhestlog 
a  gawn  yn  y  byd.  Yr  ydym  yn  bound  i  Gaersalem  Newydd.  Mae  y 
tonau  yn  ymgodi  yn  ofnadwy.  Ydynt ;  "  godidog  ragorol.''  Ein  taflu 
yn  nes  i'n  gwlad  y  mae  pob  ton.    Myn'd  "adre'  o  don  i  don"  yr  ydym. 


62  PREGETHAU. 

Cyraedd  yr  hafan  fydd  yn  fuan.     Pob  ton  yn  help.    Dichon  mai  y 
don  olaf  fydd  y  drymaf.     Teifl  ni  i'r  Ian. 

Cymhwysiad. 

1,  Ni  ddylem  ddigaloni  drwy  ofidiau  y  byd.  Byddant  oil  ar  ben  yn 
fuan,  ac  ni  chant  byth  ail  gynyg  ein  blino. 

2.  Holwnpa  effaith  mae  ein  cystudd  yn  gael  arnom.  Maent  yn  ein 
nesu  i  rywle.  Ehodded  Duw  i  ni  gael  cyfranogi  o'r  gogoaiant  ar  ol  y 
eystudd. 


PREGETH    II. 


NODDED  AC  ARWEINIAD  DUW  YN   DDIOGELWCH  I'R 
IEUENGCTYD. 

"  Oni  lefi  di  arnaf  fi  o  hyn  allan,  Fy  nliad,  ti  yw  tyivysog  fy 
ieuengctid  ?  "    Jer.  iii.  4. 

Mae  a  fyno  y  testyn  hwn  a'r  hen  mewn  adolygiad,  ac  a'r  ieuaingc 
mewn  rhagolygiad.  A'r  cliweddaf  y  bydd  a  fynom  yn  benaf  yn  awr. 
"  0  hyn  allan,"  Ieuenctyd  siriol,  Pa  fodd  ybydd?  Gallwn  weled  yn 
amlwg, 

I.   FOD    HAWK    ANGEN    TYWYS0G    AC     AEWEINYDD   AK    YR  IEUENCTYD. 

Wrth  ystyried, 

1.  Eu  hanfanteision  personal.  Maent  yn  bur  anwybodus  am  biif 
faterion  bywyd.  Ni  wyddant  ond  ychydig  iawn  yn  hanesiol  am  danynt. 
Maent  heb  dalu  fawr  o  sylw  i'r  peth  a  fu  ereill  cyn  eu  geni,  ac  ond 
ychydig  iawn  i'r  hyn  yw  ereill  yn  awr.  Ymddygant  fel  pebyddaiy 
byd  iddynt  hwy  fel  y  mynont,  Ni  welant  berygl  mewn  peth  fu  yn 
ddinystr  i  ereill.  Llawer  llai  yw  eu  gwybodaeth  brofiadol.  Maent 
heb  brqft  fawr.  O  hyn  y  tardd  eu  rhyfyg  a'u  dideimladrwydd  at  ereill. 
Ni  welant  y  pyllau  nes  bod  ynddynt.  Gwnant  bethau  yn  ddiystyr 
fydd  yn  ddefnydd  gofid  chwerw  yr  amser  a  ddaw.  Pyma  yr  achos  o'u 
barn  galed  am  ereill,  a  chreulon  at  ereill.  Peth  peryglus  iawn  ydyw 
barn  y  dibrofiad.     Clywsom  rai  felly. 

2.  Eu  sefyll/a  beryglus  yn  y  byd  drwg  presenol.  Maent  yn  cerdded 
llwybrau  disathr.  Hawdd  iawn  colli.  Maglau  a  hoenynau  ar  bob  Haw. 
Pyllau  duon,  budron,  yn  ymyl  eu  traed,  a  anurddasant  ereill  am  ea 


PREGETHAU.  63 

hoes.  Gelynion  liaws  yn  eu  gwylio,  a'r  rhai  hyny  yn  gryfion  a  chyf- 
nvys  iawn.  Ie,  mae  llawer  o  au-arweinwyr  ar  eu  ffordd.  Hudwyd 
miloedd  ganddynt.  Anffyddiaid  yn  gwenwyno,  pechaduriaid  yn  hudo. 
Arafa  enaid !  Mae  y  ffordd  yn  beryglus.  Gwelsom  lawer  raab  a 
merch  go  wrol  yn  colli.  Hudwyd  hwy  heb  yn  wybod  iddynt  braidd 
nes  yr  oeddynt  yn  y  fagl. 

II.  POD  YR  AEGLWYDD  YN  BAROD  I  GY3IEEYD  EU  GOFAL  TRWY  Y 
BYD. 

1.  Danghosodd  hyn  trwy  roi  ei  Air.  Mae  yr  Arglwydd  wedi  rboi  ei 
air  yn  benodol  i  ddysgu  y  rhai  ieuaingc.  "  Pa  fodd  y  glanha  llangc 
ei  lwybr?  Wrth  ymgadw  yu  ol  dy  air  di."  Yn  hwn  y  gwelir  twyll  a 
ffalsder  y  byd,  a'i  beryglon.  Dywed  y  gwir  am  natur  y  byd  drWg 
presenol.  Peth  mawr  ydyw  hyn  i  chwi  bob!  ieuaingc.  Dyma  chart  y 
fordaith.  Yma  y  gwelir  fath  rai  yw  y  gelynion,  ac  yma  y  ceir  yr  arfau 
i  ymladd  yn  eu  herbyn  ac  i'w  gorchfygu.  Dyma  lie  mae  y  goleudai  i 
gadw  o'r  ffordd  lie  collodd  ereill.  Mewn  gair,  dyma  dir  diogelwch 
pob  dyn.  "  A  phwy  a'ch  dryga  chwi,  os  byddwch  yn  dilyn  yr  hyn 
sydd  dda?"     1  Pedr  iii.  13. 

2.  Tnoy  yr  addewid  o'r  Ysbryd  Gldn.  "Efe  a'ch  tywys  i  bob  gwir- 
iouedd."  "  Y  sawl  a  arweinir  gan  Yspryd  Daw,  y  rhai  hyn  sydd  blant 
i  Dduw."  Y  mae  wedi  ei  addaw,  ac  y  mae  yn  disgwyl  i  ni  ei  geisio. 
*■*  Pa  faint  mwy  y  rhydd  eich  Tad  yr  hwn  sydd  yn  y  nefoedd  bethau 
da  i'r  rhai  a  ofynant  iddo  ?"  "  Ceisiwclt,  a  chwi  a  gewch."  Dyma  y 
golofn  yn  yr  holl  daith,  a  thrwy  bob  tywyllwch.  YmofynAvn  am  dano. 
Efe  yw  yr  arweinydd  goreu  o  bawb.  Ni  thai  neb  ond  efe.  Ein  siomi 
a  gawn  yn  mhawb,  ac  ynom  ein  hunain.  Y  mae  efe  "  yn  ddoeth  o 
galon."  Gwyr  am  bob  cam  o'r  ffordd.  Ni  all  gyfeiliorni.  Pilot  heb 
ei  ail  ydyw.  Cynierwch  ef  bobl  ieuaingc  ar  y  bwrdd  ar  hyd  mordaith 
arw'r  byd.  Nis  gellir  dyweyd  gormod  am  yr  arweinydd  yma,  y  mae 
yn  llenwi,  a  mwy  na  llenwi  pob  cydmariaeth.  Y  mae  yn  un  cadarn  a 
galluog.  Gorchfyga  y  gelynion  oil.  "  Efe  a  wthia  dy  elyn  o'th  flaen." 
Ni  allant  sefyll  ar  y  ffordd  os  bydd  ef  gyda  thi.  Dyma  enw  anwyl 
avno,  "  Diddanydd  arall."  Un  hynaws  a  thyner,  yn  cyd-ddwyn  yn 
well  na  neb  a'n  gwendidau,  i'e  yn  ein  difyru  ar  y  daith.  Cadwa  lygad 
arnom  o  hyd,  "  A'm  llygad  arnat  y*th  gynghoraf." 

III.  FOD  TUEDD  YN  YR  IEUENGCTYD  AC  EREILL  I  WRTHOD  DUW  FEL 
ARWEINYDD,   A  DEWIS   EU   FFORDD   EU   HUNAIN. 

1.  Achosir  hyn  gan  anystyriaeth.    Cwyna  Duw  am  hyn,  "  0  !  nad 


64  PREGETHAU. 

ystyrient."  "  A  hwy  yn  ddiystyr  ganddynt."  Er  dyweyd  llawer,  a 
dadleu  mor  oleu,  eto  taflu  y  cwbl  ymaith.  Ar  ol  gwagedd  y  byd  y 
rhed  y  meddwl,  gan  edrych  ar  bethau  yr  efengyl  fel  pethau  i  ereill. 
Trwm  gweled  cynifer  mor  hyf  yn  eu  pechodau,  ac  yn  myned  yn  mlaen 
mor  ddiystyr  yn  eu  rhyfyg.  Hoffem  gael  sylw  y  gynnulleidfa, 
"  Ystyriwcb  eich  ffyrdd."    Rhowch  cliwarae  teg  i  reswm. 

2.  Oddiar  gam  farm  am  natur  crcfydd.  Meddyliant  fod  crefydd  yn 
beth  trymaidd,  heb  ddim  cysur  i  gael  ynddi.  Tybiant  os  deuant  i  fyw 
yn  grefyddol,  y  collant  eu  mwynderau  i  gyd,  pan  mewn  gwirionedd  y 
mae  mwy  o  bleser  mewn  crefydd  na  dim  arall.  Os  gadael  pethau 
gwael  a  darfodedig  y  byd  a  wnewch  bobl  ieuaingc,  cewch  bethau  can' 
mil  gwell  yn  eu  lie.  Y  mae  yma  rai  wedi  ei  threio,  ac  yn  barod  i  dcly- 
weyd, 

"  Cefais  bleser  can  mil  purach 
Ddaw  i'w  ganlyn  ofid  mwyach." 

3.  Trwy  oedi  dyfod  at  Dduiu  hyd  ryw  amser  arall.  Meddwl  dyfod 
ryw  bryd,  ond  yn  ei  chyfrif  yn  rhy  i'uan  yn  awr.  0  gynifer  sydd  wedi 
marw  ar  y  tir  yma.  Colli  yr  adeg  am  bytb.  Y  mae  rbai  ieuengach 
wedi  marw.  Peth  drwg  yw  oedi.  "  Ceisiwch  yn  gyntaf  deyrnas 
Dduw."     Ni  fydd  byn  yn  un  rhwystr  i'ch  gofalon  ereill,  ond  yn  help. 

Y  mae  crefydd  yn  dal  rhai  dan  wahanol  groesau  bywyd,  ac  y  mae  hi 
yn  dal  yn  angeu.  Gwelsom  rai  yn  ddiweddar  yn  marw  yn  siriol  yn  ei 
meddiant. 

IV.  Ek  hyny  y  mae  Duw  yn  dadleu  ei  hawl  a'n  lt.es  ninau  hyd 
yn  hyn.     "  Oni  lefi  di?"  &c. 

1 .  Dadlcua  ar  y  tir  mwyaf  grymus  a  dengar.  "  Oni  lefi  di  arnaf  fi  o 
hyn  allan,  Fy  nhad  1 "  Cofia  pwy  a  ddirmygi.  Cafodd  dy  Dad  lawer  o 
drafferth  yn  dy  gylch,  pan  oeddit  yn  eithaf  diamddiffyn.  Yrmafiodd  yn 
dy  law,  dysgodd  di  i  gerdded.     Y  mae  wedi  dy  bortbi  a'th  ddilladu. 

Y  mae  hon  yn  ddadl  gref  gan  dad  naturiol.  Defriyddia  yr  Arglwydd 
hi  i  geisio  enill  dy  galon,  ddyn  ieuangc.  Cysgododd  drosot,  safodd 
rhyngot  a'r  ystorm.     Ai  dyma  y  diolch  a  gaijft 

2.  Yr  hyn  a  ofyn.  "Oni  lefi  di  arnaf  fi  ?"  Diau  mai  gweddio  yw 
hyn.  "  Nis  gallaf  weddio,"  meddi.  Gelli  tefain  fel  plentyn  bach. 
Gall  y  mwyaf  anfedrus  fod  y  gweddiwr  goreu  ar  y  tir  yma.  Y  mae  y 
baban  eyn  gallu  dyweyd  gair  yn  medru  llefain.  Gwyr  y  tad  a'r  fam 
yn  fuan  beth  fydd  arno  eisieu.  Teimlant  drosto  hefyd.  Dyma  dir 
rhwydd  i  ni  amlygu  ein  hangen,  dim  ond  llefain.  "Clyw  ef  ein  cri." 
Dyna  anogaeth. 


PREGETHAU.  65 

0.  Yr  adeg  y  gofyna.  "  0  hyn  allan."  "  Ar  ol  cymaint  o  amser." 
Gwrthodaist  yn  hir,  ond  os  "  o  hyn  allan,"  maddeua  yr  oil.  Tad  tyner 
iawn  a  wna  fel  hyn.  "  0  hyn  allan  "  yw  yr  amser  goreu  a  welwn  byth. 
Yn  awr  yw  yr  adeg.  A  yn  fwy  anhawdd  yfory.  Os  ceir  byw  i  fyned 
yn  hen,  ac  y  mae  os  am  hyny,  ni  ellir  cael  cymaint  o  fwynhad,  na 
defnydd  cystal  nefoedd  ychwaith.  Y  mae  cael  defnydd  nefoedd  yn 
bwysig.     Medi  y  byddwn  yno  o'r  hyn  a  heuwn  yma. 

Cymhwysiad. 

1.  Gwelwn  gariad  y  Tad.    Anog,  galw,  derbyn. 

2.  Gyndynncydd  a  ffolineb  dyn, — Gwrthod.  Bobl  ieuaingc  anwyl. 
chwi  edifarhewch  am  hyn.  Fe  ddaw  yn  ddryghin  arnoch,  daw,  daw. 
Chwi  fyddwch  yn  taro  eich  traed  yn  fuan  wrth  y  mynyddoedd  tywyll. 
Trowch  at  eieh  Tad  yn  awr,  a  chwi  gewch  ymgeledd  a  chroesaw. 


PREGETH  III. 

Y  PWYS  0  IAWN  BLEIDLEISIO  YN  YR  YMDRECHFA  FAWE 
EHWNG  YR  ARGLWYDD  A  BAAL. 

"  Os  yr  Arghcydd  sydd  Dduw,  ewch  ar  ei  ol  ef ;  ond  os  Baal,  eicch 
ar  ei  ol  yntau."     1  Been,  xviii.  21. 

Yr  oedd  gwlad  Israel  y  pryd  hyn  yn  llygredig  iawn.  Y  lliaws  wedi 
^cidael  Duw,  ac  yn  addoli  Baal.  Eihm  yn  cael  mwy  o  barch  na'r  gwir 
Dduw  !  Yr  oedd  plaid  Baal  yn  gref,  a  than  nawdd  y  llywodraeth  :  a 
phlaid  y  gwir  Dduw  yn  isel  iawn.  Cynifer  a  850  o  brophwydi  cy- 
hoeddus  yn  byw  yn  dda  ar  fwrdd  Jezebel !  Yr  oedd  hyn  yn  eu  cadw 
yn  selog  dros  y  sefydliadau  llygredig.  Er  i  Dduw  atal  y  cymylau  am 
rai  blynyddoedd,  nes  yr  oedd  y  brenhin  a'r  tlawd  yn  dioddef.  dal  eu 
gafael  yr  oeddynt  hwy  yn  Baal,  a  beio  Elias.  "  Ti  yw  yr  hwn  sydd  yn 
blino  Israel."  "  Ni  flinais  i  Israel,"  medd  Elias  o'r  ochr  arall.  "  Mae 
yr  Arglwydd  am  gael  ei  gydnabod  mai  efe  sydd  Dduw,  ac  yr  wyt  ti 
Ahab  a'th  brophAvydi  yn  dyweyd  mai  Baal  ydyw.  Gwell  i  ni  gael  prawf 
teg  o'r  mater  yna,  daAV  y  wlad  i'w  lie  eto,  cawn  fwynhau  bendithion  y 
nef  a'r  ddaear."  Felly  fu,  gwyddom  hanes  pen  Carmel.  Dyma  ddydd 
y  prawf,  ac  Elias  yn  cyfeirio  at  y  bobl,  "  Pa  hyd  yr  ydych  chwi  yn 
clofii  rhwng  dan  feddwl?" — tiros  ba  hyd  y  parhewch  mewn  sefyllfa 
meddwl  amheus  ac  anmhenderfynol?     Dyma  ddydd  yr  election  rhwng 


66  PREGETHAU. 

yr  Arglwydd  a  Baal.  Rhowch  bleidlais  deg  yn  ol  rheewm  a  goleuni. 
Er  fod  y  llywodraeth  a'r  swyddogion  yn  bleidwyr  y  twyll  a'r  tvais,  eto 
gallwch  gael  pethau  i'w  lie.  Barn  well  trosoch  eieb  bunain.  Nac 
edryebweb  ar  y  llys  a'r  gau  bropbwydi,  ond  ar  Dduw,  ei  waitb,  a!i 
deyrnas. 

Mae  llawer  o  swn  etboliad  yn  y  dyddiau  byn,  ond  nid  y  petbau  air 
personau  byny  sydd  yma,  ond  gallwn  gael  addysg  oddiwrtbynt  at 
betbau  uweb  a  pbwysicacb  yr  enaid. 

I.  Sylwadau  eglukhaol  ar  ye  ymrysonfa. 

1.  Mae  yma  ddwy  blaid  ar  y  maes.  Dau  ymgeisydd,  Duw  a  Diafol. 
Felly  yr  oedd  yn  nyddiau  Elias,  ac  felry  yn  ein  dyddiau  ni.  Mae  y 
ddwy  ocbr  yn  canvassio  am  ein  votes.  Maent  bob  un  yn  effro  iawn. 
Cesglir  votes  i  ocbr  y  diafol  trwy  y  gwabanol  gampau,  liudoliaetbau, 
tafarndai,  a'r  cbwareudai.  Llwgrwobrwyir  yn  y  modd  mwyaf  gwartbus. 
Addaw  yn  dda,  er  twyllo.  O'r  ocbr  arall,  mae  yr  Arglwydd  a'i  blaid  ar 
y  maes.  Dadleua  ei  nodwedd  a'i  deilyngdod.  Gwrandawn  ddadleuon 
ei  weithredoedd  a'i  ragluniaetb.  Ond  yn  benaf  gweinidogaetb  yr 
efengyl,  a'i  genbadon.  "  Yr  ydym  ni  yn  genbadau  dros  Grist,"  &c. 
"  Yr  ydym  yn  perswadio  dynion." 

2.  Mae  paivb  yn  pleidio  un  neu  y  Hall.  Universal  suffrage  ydyw. 
Mae  pob  enaid  byw  i  gael  pleidleisio.  Mae  y  frwydr  yn  rby  boetb  i 
sefyll  yn  segur.  "Y  neb  nid  yw  gyda  mi,  sydd  yn  fy  erbyn."  Yr 
ydym  i  fod  o  belp  neu  rwystr  yn  yr  ymrysonfa  hon,  rbaid  un  o'r  ddau. 
Pa  un  ?  Ceisia  llawer  y  ddau.  Bywyd  anwastad  crefydd,  a  cboleddu 
peebod  befyd.  Cerdded  ar  yr  ymylau,  neu  sefyll  ar  ddrws  y  brofedig- 
aetb.     P»baid  i  ni  gyflawn  ymroddi  i'r  Arglwydd  neu  ddim. 

3.  Mae  gwrthdaraiviad  y  ddicy  ochr  yn  gryf.  Dywed  rbai  am  ym- 
geiswyr  yn  y  bydr  "  Ni  rown  ddimai  o  ragor  rbyngddynt,"  er  fod  cryn 
lawer  ;  nid  felly  yma.  Mae  pob  petb  yn  un,  yn  tnro  yn  erbyn  y  Hall. 
Pob  egwyddor,  pob  rheol,  a  pbob  gweitbred.  Mae  anufuddhau  i 
un,  yn  ufudd-dod  i'r  Hall.  Mae  tragwyddol  elyniaetb  angbymodadwy 
rbwng  y  ddwy  blaid. 

4.  Mae  pawb  ifarnu  a  deicis  drosto  ti  nun.  *'  Os  yr  Arglwydd  sydd 
Dduw,  eweb  ar  ei  ol  ef ;  ond  os  Baal,  eweb  ar  ei  ol  yntau."  Apelia  yr 
Arglwydd  at  y  synwyr,  a'r  gydwybod.  Nid  yw  mewn  un  modd  yn 
gormesu,  ac  ni  all  y  diafol  wneyd  hyny.  Ond  defriyddia  ef  boced  a 
tbwyll,  celwydd  a  budoliaetb.  Mae  yn  wertb  bod  ar  ddibun  i  wybod 
betb  sydd  iawn.  Gwelwn  byny  gyda  pbethau  naturiol.  Pa  faint 
mwy  gyda  pbetbau  enaid?     Pa  un  a'i  rbesymau  goleu  yr  Arglwydd, 


PREGETHAU.  67 

yhte   hudoliaeth  y   diafol   sydd   yn   llwyddo   gyda  tin,   gyfaill?     Os 
cymeryd  dy  hudo,  yr  wyt  felly  o  ddewisiad,  cofia. 

5.  Bydd  gwobr  pawb  yn  y  diwedd  yn  ol  yr  liyn  a  ddeicisa.  Mae  o 
bwys  meddwl  pa  fodd  y  bydd  arnom  wedi  i'r  ymrysonfa  fyned  drosodd. 
Bydd  wedi  myned  heibio  am  byth  yn  fuan.  Dywedir  fod  saitb  mlyn- 
edd  dyfodol  o  wellhad,  neu  orthrwm,  yn  troi  ar  yr  etboliad  nesaf. 
Ond  beth  yw  hyny  wrth  dragwyddoldeb  o  ddedwyddwch  a  llawnder, 
neu  fod  byth  mewn  eadwynau  yn  y  trueni !  Un  oes  fer  sydd  gan 
bawb  o  honom  i  benderfynu  y  mater. 

II.   YSTYBIAETHAU    ANOGAETHOL  I   BLEIDIO    YE   ABGLWYDD. 

1.  Gallion  envoi  ei  hawl  ynom.  Ei  eiddo  Ef  ydym.  Mae  wedi  bod 
yn  dda  iawn  wrtbym,  efe  a'n  cadwodd.  Ond  private  affairs  yw  y  thai 
yna.  Nid  ydynt  yn  ddigon  mewn  mater  cyhoeddus,  sydd  yn  dal 
pertbynas  a'r  boll  gymdeitbas.  Betb  yw  ei  nodwedd  cyhoeddus  i 
gymdeithas  ?  Beth  y w  ei  ragoriaeth  fel  llywydd  ?  Mae  miloedd  yn  y 
deyrnas  nad  edrychant  ar  ddim  ond  eu  lies  eu  hunain  ar  draul  y  mil- 
oedd, Dylem  godi  i  dir  uwch.  Craffwn  ar  Dduw  yn  ei  gymeriad 
cyhoeddus,  mor  anfeidrol  dda,  cyfiawn,  a  doeth  ydyw.  Beth  a  gafodd 
neb  gan  Satan  erioed?  Edrychwn  ar  ei  weithrediadau,  a  chawn 
brawf  mai  "  gelyn  "  dyn  ydyw. 

2.  Mae  yn  hoffi  lies  yr  holl  ddeiliaid.  Un  perffaith  haelfrydig.  Nid 
yw  am  orthrymu  un  dosparth  i  godi  y  Hall.  Pawb  ar  yr  un  tir.  Ni 
wobrwya  ond  rhinwedd.  Ni  chosba,  ond  y  drwg  sydd  yn  pervglu 
dedwyddwch  cymdeithas. 

"  Ni  we  a  gam  a  gwr  mewn  mater, 
Ceir  cyfiawnder  ganddo  ef." 
Lies  pawb  sydd  ganddo  mewn  golwg.     Prawf  y  pethau  a  wnaeth  hyn. 
Tywyna  ei  haul,  a  difera  ei  wlaw  ar  faes  y  drwg  ar  da.     Darpara  ein 
holl  ddedwyddwch.     Ei  ddedwyddwch  ef  yw  dedwyddwch  y  deiliaid. 
Mae  yn  deilwng  o'n  pleidlais. 

3.  Mae  dros  radlonedd  a  rhyddfasnach.  Teimla  dros  y  tlawd.  Ochr 
y  diafol  sydd  am  gaethiY»red  a  gorthrymu.  Dygodd  bechod  i'r  byd,  a 
chauodd  bob  drws  o  obaith  rhagom.  Cauodd  y  dramv»ryfa  rhwng 
daear  a  nefoedd — unig  wlad  y  llawnder.  Wynebodd  tlodi  ar  ein  byd. 
Mynai  Satan  deyrnasu  i  farwolaeth.  Ond  gwelwn  gariad  a  gras,  er 
maint  y  draul,  yn  anfon  yr  Uniganedig  Fab  i  agor  ffordd  o  dramwyfa  i 
Mae  mor  ei  haeddiant  ef  yn  rhydd,  fel  y  gellir  cael  trysorau  gras  i'r 
tlotaf. 

4.  Mae  dros  addysg  dda.     Mae  hyn  yn  dymhorol  o  bwys  rnawr,  a 


G8  PBEGETHAU 

llawer  o  sylw  a  roddir  arno  yn  y  dyddiau  yma.  Ond  gan  yr  Arglwydd 
y  ceir  gwir  addysg.  Addysg  yn  rhoi  bywyd  ydyw  yr  addysg  hyn. 
Mawi\fydd  heddwch  yr  ysgolorion.  Mae  yr  arolygiaeth  yn  ei  law  ef 
ei  bun.  "  Dysgwch  genyf;''  "  Dysgaf  i  chwi  ofn  yr  Arglwydd; "  "Tr 
wyf  fi  yn  rhoddi  i  cliwi  addysg  dda."  Mae  yn  awyddus  am  i  ni  dder- 
byn  ei  addysg,  "  Derbyniwch  fy  addysg,  ac  nid  arian."  Golygir  i 
addysg  fydol  godi  i  gylcboedd  parchus,  y  rbai  a  wnant  ddefnydd  o 
honi.  Mae  yr  Arglwydd  am  ein  codi  i  gylchoedd  ucbel,  i  fod  yn  fren- 
hinoedd  ae  ofFeiriaid  mewn  gogoniant  bythol,  yn  ngbwmni  engyl  gldn. 
Teimla  dros  yr  anwybodus,  "  Fy  mhobl  a  ddifethir  o  eisiau  gwybod- 
aeth.''  Hosea  iv.  fi. 

5.  Mae  ei  ddeddfau  yn  sefydlog  a  pharhaus.  Y  petb  oeddydyw  eto, 
ac  a  fydd  bytb,  "Myfi  yr  Arglwydd  ni'm  newidir.  Ni  newidia  ei 
feddwl,  na?i  weinyddiadau  bytb.  Caiff  pob  rhinwedd  nawdd  ei  gyf- 
raitb  a'i  amddiffyn.  Ni  oddef  gam  a'r  gwaela.  Mae  prif  weision  ei 
lys  yn  barod  i  ddod  i'n  hamddiffyn.  Egwyddorion  yw  ei  ddeddfau  ef, 
ac  nid  cyfleusderau.  Yn  ol  yr  amgylcliiadau  y  gweithreda  y  diafol. 
Abwyd  i  ateb  y  dwfr  sydcl  ganddo  ef.  Newidia  gydag  amgylcbiadau 
er  cael  ei  nod.  Dallu  ac  arliwio  cant  a  mil  o  betbau  y  niae  ef.  Y 
pwngc  ganddo  ef  yw  dinystrio  yr  enaid;  gwirionedd  goleu  er  cadw 
sydd  gan  yr  Arglwydd.     Daw  y  canlyniadau  i'r  golwg  yn  y  man. 

Cymiiwysiad. 

1.  Mawr  ffolineb  dynion  yn  pleidio  y  diafol.  Ei  bleidio  er  mwyn 
rbyw  foddhad  tybiadol  fydd  yn  sicr  o  fod  yn  cbwerwder  enaid  cyn  bir. 
Wedi  eu  cael  i'r  gad^vyn,  bydd  yn  rby  ddiweddar  i  achwyn  ar  y  caetb- 
iwed  ;  Avedi  gwirfoddol  fyned  i  wlad  y  newyn,  ofer  cwyno  am  y  cyfyng- 
der.     Diolcb,  mae  modd  newid  yr  ocbr  yn  awr. 

2.  Mae  genym  eithaf  'chwarae  teg  i  ddewis  ein  plaid.  Mae  cymeriad 
y  ddau  wedi  eu  dangos  yn  awr.  Na  ddibrisiwn  resymau  y  nefoedd 
mewn  anystyriaetb  ac  ymlyniad  wrtb  yr  ben  hudoliaetbau  !  Saf,  ac 
ystyria,  bechadur,  a  pbwysa  yn  bwyllog. 

3.  Dylem  wneyd  brys.  Bydd  y  tymbor  drosodd  yn  fuan.  Ereill 
fydd  yn  cael  eu  galw  cyn  bir.  Mae  miloedd  wedi  oedi  nes  yr  aeth  yn 
rhy  ddiweddar !  O  faint  a  Avelwyd  tuag  afon  angeu  yn  ceisio  gadael  y 
diafoi  a  tbroi  at  Iesu,  ond  yr  oedd  o'u  golwg !  Yn  awr,  wrandawyr 
anwyl. 

-i.  Oclir  Iesu  garia  y  dydd.  Nid  oes  dim  ambeuaetb  am  byn.  A 
gawn  ni  fod  gyda'r  ocbr  fuddugol?  Penderfynwn  y  mater  drosom  ein 
bunain  vn  ddioed. 


PREGETHAU.  69 

PREGETH  IV. 

ETHOLEDIGAETH     GKAS. 

"  Yn  yr  hwn  y'n  dewiswyd  hefyd,  wedi  ein  rhagluniaethu  yn  61 
arfaeth  yr  hion  sydd  yn  gweithio  pob  peth  wrth  gyngor  ei  ewyllys 
ei  hun."    Ephes.  i.  11. 

Atheawiaeth  y  testyn  yw  Etholedigaeth  Gras.  Y  mae  dewis  ac 
ethol  yn  eiriau  cyfystyr.     Ni  a  gawn  wneyd, 

I.  Sylwadau  ee  eglueo  yr  atheawiaeth  HON. 

1.  Y  mae  dewis  neu  ethol  yn  rhan  o  arfaeth  Duiv.  Nid  dam  wain 
yw  hyn — '*wedi  ein  rhagluniaethu."  Ffrwyth  meddwl  tragywyddol 
Duw.  Y  mae  arfaeth  yn  golygu  pob  peth — yr  holl  beiriant,  nid  yw 
ethol  ond  un  olwyn,  a'r  brif  olwyn. 

2.  Dewis  neu  ethol  yn  Nghrist — "Yn  yr  hwn."  Etholwyd  ef  fel 
sylfaen  i'r  holl  waith.  Dyma  y  man  pellaf  y  gallwn  edrych  yn  ol  i'r 
arfaeth  fawr.  Cofiwn  fod  etholedigaeth  wedi  ei  rhoi  i  bwyso  ar  Iesu 
Grist.    Psalm  lxxxix.  3,  19. 

3.  Nid  golwg  ar  un  teilyngdod  yn  y  gwrthddrychau  oedd  wrth  ethol. 
Ethol  i  fod  yn  sanctaidd — "  fel  y  byddem  yn  sanctaidd,"  Adn.  4.  Nid 
am  eu  bod  yn  sanctaidd,  ond  i'w  gwneyd  felly.  Ehagluniaethu  i  fab- 
wysiad— nid  am  ein  bod  yn  Want,  ond  i'n  gwneyd  yn  blant,  ac  yn 
"  deulu  Duw."    Pen.  ii.  19.     Colos.  i.  21,  22. 

4.  Y  mae  hyn  yn  gwbl  o  Benarglwyddiaeth  Duw — "  Yr  hwn  sydd  yn 
gweithio  pob  peth  wrth  gyngor  ei  ewyllys  ei  hun."  Nid  yw  yn  rhwym 
oncl  iddo  ei  hun.  Y  mae  yn  Ben-arglwydd.  Y  mae  hyn  yn  cynhwys 
mwy  na  bod  yn  Llywydd,  neu  Reolwr  un  dosbarth.  Nid  oedd  rhwym- 
au  arno  i  ddewis  neb.  Buasai  yn  ras  mawr  iddo  ddewis  un  bod  dynol 
i  gael  etifeddu  bywyd  tragywyddol. 

5.  Y  mae  dibenion  teilwng  i  hyn — "  I'w  ogoniant  ef."  Dyma  ddiben 
mawr  yr  holl  drefn.  Y  mae  gogoniant  Duw  yn  nod  cyntaf  ei  fvvriadau 
a'i  weinyddiadau.  Dylem  ddiolch  iddo  am  godi  ein  lies  ni  i  undeb  a'i 
ogoniant  ei  hun,  "  Fel  y  byddem  ni  er  mawl  i'w  ogoniant  ef."  Bydd 
canu  a  moli  am  achub,  ac  felly  amfwriadu  achub.     Dat.  i.  5. 

6.  Y  mae  yr  athrawiaeth  lion  yn  ysgrythyrol  ac  felly  pi  Ddwyfo 
Nid  mympwyaeth  ddynol  ydyw.     Darllener  yr  adnodau  canlynol,  yn 
ddiragfarn,  Rhuf.  viii.  28—30;  1  Thes.  v,  9;  2  Tim.  i.  9,     Derbynier 
y  rhai  hyn  fel  y  maent,  heb  geisio  eu  troi  at  ryw  gredo  neillduol. 

F 


70  PKEGETHAU. 

ii.  cysondeb  ye  atheawiaeth  hon  ag  atheawiaethatt  ekeill 
Ceefydd. 

1.  Dirywiad  dynolryw  trwy  heehod.  Ethol  i  adferiad  a  chadwedig- 
aetli  a  wnaeth  Du\y.  Oni  bae  fod  golwg  ar  lygredd  dyn  ni  fuasai 
eisieu  ei  ethol  i  sancteiddrwydd.  Y  mae  wedi  ymddieithrio  o'r  bru,  y 
mae  meddylfryd  ei  galon  yn  unig  yn  ddrygionus  bob  amser,  ac  y  mae 
yn  farw  mewn  camwedd  a  phechod. 

2.  Yr  athrawiaeth  o  lawn.  Darparodd  Duw  lawn  digonol  a  chyf- 
lawn,  nid  dros  nifer  o  bersonau,  ond  "  dros  bechodau  yr  boll  fyd.'' 
"  Felly  y  carodd  Duw  y  byd."  Anfeidrol  ddigon  gan  i  Berson  Anfeidr- 
ol  roi  ei  bun  yn  lawn, — "  Yr  hwn  a  roddes  ei  hun  drosom."  Y  mae 
etholedigaetb  ac  lawn  yn  ddau  beth  cwbl  wabanol,  ac  nid  yw  un  i'w 
fesur  wrth  y  Hall.  Cysylltu  y  ddau  beth  wrth  eu  gilydd  sydd  wedi 
arwain  i  gyfeiliornad  a  dyryswch.  Aeth  rhai  i  wadu  Etholedigaeth 
yn  llwyr,  ereill  i  wadu  anfeidroldeb  yr  lawn,  a'i  wneyd  yn  derfynol, 
yr  hyn  sydd  yn  cymylu  yr  holl  Efengyl,  a'i  galwadau  didwyll. 

3.  AcJws  gwreiddiol  cadiuedigaeth  dynion.  Y  mae  pob  da  yn  dyfod 
oddiwrth  Dduw.  Er  i  Dduw  wneyd  trefn  i  gadw  dyn,  ni  ddaethai 
dyn  byth  i'w  gafael,  heb  i  Dduw  ei  ddwyn  ef.  Darlunia  y  Bibl  ddyn- 
ion  nid  mewn  sefyllfa  o  drueni  ac  yn  awyddus  i  dderbyn  unrhyw 
gynllun  i'w  gwaredu,  ond  yn  gyndyn,  yn  troi  gwegil  ac  nid  gwyneb* 
yn  gwrthod  eu  hiachawdwriaeth,  ac  yn  anewyllysgar  i  ddyfod  at  y 
Gwaredwr.  Diar.  i.  24 ;  Job  xxi.  14 ;  loan  v.  40.  Pa  fodd  y  mao 
rhai  yn  clyfod  i  afael  a'r  drefn,  neu  yn  cael  eu  cadw  ?  "  Dy  bobl  a 
fyddant  ewyllysgar  yn  nydd  dy  nerth."  "  Rhoddaf  iddynt  galon 
newydd."     Bhuf.  iii.  3,  4.    Psalm  ex.  3.    loan  xvii.  4. 

IIL   TlJEDD   YMABFEEOL  YE  ATHRAWIAETH. 

1.  Y  mae  yn  gosod  allan  nodweddiad  Duw  fel  Duw  cariad.  Gras 
mawr,  anfeidrol  felly,  oedd  i  Dduw  feddwl  am  achub,  a  phenderfynu 
g wneyd.  Gwyddai  am  yr  holl  draul  o'r  cychwyn.  Cofier  mai  am 
achub  yr  oedd  Duw  wrth  ethol. 

2.  Y  mae  yn  llawn  o  anogaethau  i  beehadur  fyned  at  Dduw.  Nid 
oes  dim  yn  yr  athrawiaeth  hon  yn  rhwy str  i  neb.  Nid  y w  yn  effeithio 
er  newid  neb  yn  waeth.  Nid  penderfynu  cloi,  ond  agor  y  galon  y  mae 
Duw  wrth  ethol.  Nid  ein  happwyntio  i  ddigofaint  a  wnaeth,  ond  "  i 
gaffael  iachawdwriaeth  trwy  ein  Harglwydd  Iesu  Grist."  Paham  y 
rhaid  ofni  etholedigaeth  mor  rasol?  Y  mae  ynddi  bob  anogaeth  i 
fyned  yn  mlaen  at  orsedd  Duw.  "Ar  hwn  a  ddel  attaf  fi,  ni's  bwriaf 
ef  allan  ddim." 


PREGETHAU.  71 

3.  Y  mae  yn  gwrthdaro  yn  erbyn  penrhyddid.  Ethol  i  sancteidd- 
rwydd  y  mae  Duw  wedi  ei  wneyd,  ac  nid  i  benrhyddid ;  rhaglunio  i 
fod  yn  un  ffurf  a'i  Fab  ef,  ac  nid  i  ryfygu  mewn  pechod.  Trwy  fywyd 
sanctaidd  yn  unig  y  profwn  ni  ein  bod  yn  etholedigion  Duw.  Yr  wyt 
ti  bechadur  yn  gofyn,  "  A  ydw'i  wedi  fy  ethol  ?  "  A  gaf  frnau  ofyn  i 
ti,  "  Pa  fodd  yr  wyt  ti  yn  byw  ?  "     2  Pedr  i.  10. 

4.  Y  mae  yn  gosod  llwyddiant  crefydd  ar  dir  diogel  a  chadarn.  Ni 
cha  anghrediniaeth  dyn  wneyd  trefn  Duw  yn  ofer.  Trefn  gadarn 
ydyw,  ar  sail  gadarn,  ac  yn  llaw  Duw  cadam.  Nid  am  ddim  y  bu 
Crist  farw,  "  0  lafur  ei  enaid  y  gwel."  Ie,  os  gwei  y  dyn  yn  dda 
gredu.  Na,  nid  felly.  Nid  o'r  ochr  wan  yna  y  mae  y  sicrwydd.  Ac 
nid  yn  hollwybodaeth  Duw  ychwaith  y  mae  y  sicrwydd,  ond  yn  ei  ras 
anfeidrol. 

5.  Y  mae  ijr  athrawiaeth  lion  yn  ein  gadael  i  sefyll  neu  syrthio  yn 
ngwyneb  Efengyl.  Nid  fel  etholedigion  nac  anethsledigion  yn  bernir, 
ond  fel  deiliaid  Efengyl.  Ac  nid  wrth  y  nodweddiadau  hyny  y  dylem 
nesu  at  Dduw,  ond  fel  pechaduriaid  edifeiriol  a  hunangondemniol. 
Gocheled  neb  ryfygu  gydag  athrawiaeth  mor  llawn  o  ras  i  bechadur. 


PREGETH  V. 

ESGEULUSO      CYDGYNNULLIAD. 

"  Ileb  esgeuluso  em  cydgynnulliad  ein  hunain,  megis  y  mae  arfer 
rhai;  ond  annog  bawb  ein  gilydd :  a  hynny  yn  fwy,  o  gymmaint  a'ch 
bod  yn  gweled  y  dydd  yn  nesau.'"    Heb.  x.  25. 

Y  mae  pob  eglwys  i  ymgynnull,  arwydda  yr  enw  eglwys  hyny 
Dylem  fel  aelodau  o'r  un  eglwys,  ofalu  nid  am  ymgynnull  gyda  chorff 
y  saint  yn  rhywle,  ond  yn  '•  ein  cydgynnulliad  ein  hunain."  Y  mae 
gan  bob  eglwys  ei  hamserau  penodol  ac  achlysurol  i  ymgynnull,  megis 
y  dydd  cyntaf  o'r  wythnos,  ac  adegau  ereill  y  cydsynia  yr  eglwys  arnynt 
er  ei  hadeiladaeth.  1  Cor.  v.  4.  Y  mae  esgeuluso  ein  cydgynnulliad 
yn  brawf  o  wrthgiliad,  claearineb,  neu  ofn. 

AtHKAWTAETH. — FOD    CYDWEITHREDIAD     CYNNULLIADOL    YN    DDYLED- 

swydd  ye  holl  eglwys.     Nid  yw  ein  crefydd  yn  gyflaAvn  heb  fod  felly. 

I.    GWAHAEDDIAD   Y   TESTYN. — "  Heb  eSgeuluSO 

n 


72  PREGETHAU. 

1.  Cynhwysa  hynfod  addoliad  cynnulleidfaol  yn  rhwymedig  arnotn. 
Dyma  oedd  arfer  yr  hen  dduwiolion,  yn  ol  amgylchiadau  eu  hoes.  Bu 
yn  hir  o  fewn  cylch  teulu — yr  holl  deulu  yn  dod  at  eu  gilydd  i  addoli, 
Unwyd  teuluoedd  wedi  hyn  yn  gynnulleidfa  fawr.  Aeth  yr  offeiriad- 
aeth  o'r  penteulu  i  lwyth,  a'r  allor  deuluaidd  i'r  Tabernacl,  ac  i'r  Demi. 
Ymgyfarfyddai  y  duwiolion  yn  y  Demi,  ac  er  mwyn  cyfleustra  yn  y 
Synagogau.  Yr  oedd  yn  arferiad  gan  Grist  fyned  i'r  Synagog  ar  y 
Sabboth.  Luc  iv.  16.  Wedi  ymgynnull  yr  oedd  y  disgyblion  pan  y 
daeth  yr  Iesu,  ac  y  llefarodd  dangnefedd  wrthynt.  "  Oil  yn  gyttun  yn 
yr  un  lie,"  yr  oeddynt  ar  ddydd  y  Pentecost.  Dyma  hefyd  y  tir  y 
gellir  disgwyl  boddlonrwydd  a  bendith  Pen  yr  Eglwys.  Matt,  xviii.  20. 

2.  Dywedir  yma  er  hyny,  mat  arfer  rhai  yw  esgeuluso.  Dymuna 
Rawer  fod  gyda'r  brodyr,  ond  nis  gallant.  Nid  esgeuluso  yw  hyny. 
Bu  Dafydd  felly  pan  y  cenfigenai  megis  wrth  adar  y  to.  Felly  bu 
miloedd  ar  ei  ol  ef,  ond  y  mae  yr  Arglwydd  yn  gyssegr  bychan  i'r 
cyfryw.  Deua  rhai  ddim  ond  unwaith  ar  y  Sabboth,  er  yn  ddigon 
iach.  Dim  ond  rhyw  ddwy  awr  o'r  holl  ddiwrnod !  Gofalant  yn  well 
am  y  corff  na  hyn — mynant  fwy  nag  un  pryd  o  fwyd.  Deua  ereill  os 
bydd  y  tywydd  yn  hyfryd.  Cawod  o  wlaw  yn  ddigon  i'w  hatal.  Ki 
ataliai  hwy  ddiwrnod  arall  os  byddai  swllt  yn  eu  ffordd.  Rhai  a  gym- 
erant  ddydd  Duw  yn  was  dyddiau  ereill,  i  ymweled  *a  chyfeillion,  neu 
i  gymeryd  cyffyriau  meddygol. 

3.  Y  mae  yr  esgeuluso  yma  yn  betli  drwg  a  niweidiol  iawn. 

(1).  Y  mae  yn  taro  yn  uniongyrchol  yn  erbyn  Duw.  Duw  eiddigus 
ydyw.  Y  mae  yn  sylwi  ar  ein  teimlad,  a'n  holl  ymddygiad  at  ei  waith. 
Y  mae  yn  ofnadwy  ynghynnulleidfa  ei  saint.  Geilw  am  ein  mawl,  a 
gorchymyn  am  ein  gwasanaeth.  Nis  gallwn  esgeuluso  heb  daflu  diys- 
tyrwch  arno  ef,  oblegid  ei  Enw  ef  sydd  yno.  Ei  air  ef  sydd  yn  cael  ei 
ddarllen,  a'i  efengyl  ef  sydd  yn  cael  ei  phregethu.  Ei  d$  ef  ydyw. 
Yma  y  mae  cyfie  i  ddangos  beth  ydyw  ein  teimlad  ato  ef. 

(2).  Y  mae  yn  taro  yn  erbyn  yr  eglwys  yn  ei  nherth  a'i  llwyddiant' 
Gwna  hyn  yn  mhob  darluniad  a  geir  o  honi.  Eel  "  adeilad  "  y  mae  i 
fod  yn  un.  Hardd  yw  gweled  pob  man  yn  ei  le.  Fel  "  dinas  gaerog,'' 
y  mae  i  fod  yn  unol  a  threfnus  yn  ei  holl  gysylltiadau.  Dim  bwlch  i 
fod,  ac  felly  ffurfir  ei  harddwch  a'i  diogelwch.  Fel  "teulu''  y  mae 
eisieu  cael  pob  un  gartref,  yn  enwedig  mewn  un  mor  dda.  Deua  rha1 
yn  ana,ml  iawn  at  y  bwrdd,  a  dyna  yr  achos  eu  bod  mor  salw  yr  olwg' 
ac  achwyngar  a  thuchanllyd  eu  tymher.  Rhyw  un  neu  ryw  beth  yn 
eu  poeni  beunydd.  Y  maent  yn  warth  i'r  tf—u  ty  gwledd  "  a  ddylai 
S'ion  fod.    Eel  "  byddiD,"  y  mae  pob  un  i  fod  yn  ei  le.    Y  mae  nerth 


PKEGETHAU.  73 

y  fyddin  yn  troi  ar  hyn,  a'i  gogoniant.  Khoi  mantais  i'r  gelynion  yw 
esgeuluso.  Llaesu  a  digaloni  ereill  hefyd.  Gwanhau  y  gweiniaid. 
Camarwain  yr  ieuaingc.  Cefnogi  y  difraw.  Poeni  y  ffyddloniaid.  A 
chaledu  y  byd  hefyd. 

(3).  Y  mae  yr  esgeulus  yn  gwneyd  cam  ag  ef  ei  hunan.  Nid  yw 
diwydrwydd  gyda  phethau  y  byd  yn  ddigon  o  reswm,  gan  fod  llawer 
o'r  dynion  mwyaf  diwyd  gyda  eu  galwedigaethau  bydol,  y  rhai  mwyaf 
diwyd  i  ddyfod  i  foddion  gras.  Yn  chwaeth  yr  enaid  y  mae  y  bai. 
Cofier  y  gall  Duw  gyfarfod  a  ni  yn  y  tir  yna,  a  pheri  i  ni  gasglu  i  god 
dyllog.  Nis  gallwn  fwynhau  cysur  crefydd,  na  bod  yn  ddefnyddiol 
gyda  hi  tra  yn  esgeulus.  Os  oes  testyn  diolch,  "  Ewch  i  mewn  iV 
byrth  ef  a  diolch,  ae  i'w  gynteddau  a  mawl."  Os  oes  eisieu  bendith, 
yn  ei  gartref  y  mae  y  Gwr  fedr  fendithio  i'w  gael.  Yr  ydym  yn  sicr  o 
golledu  ein  hunain  trwy  esgeuluso  moddion  gras. 

II.  Dyledswydd  neu  oechymyn  y  testyn — "  Ond  annog  bawb  •in 
gilydd,''  &c. 

1.  Y  mae  bod  yn  ddiesgeulus  a  dhoyd  ynffordd  nerthol  iawn  i  annog. 
Y  mae  nerth  mewn  "  deuwch,''  yn  lie  "  ewch.''  Pwy  a  wyr  pa  nifer  a 
enillet  gyfaill,  ond  bod  yn  ffyddlon  ?  Y  mae  cynnulliadau  i  dy  Dduw 
yn  gyfleusterau  bwriadol  i  annog  i  bob  rhinwedd.  Pethau  y  Bibl  ac 
enaid  sydd  i  fod  yno.  Pa  nerth  sydcl  genym  i  gynghori  ereill  sydd  ar 
y  llithrigfa  os  yn  esgeulus  ein  hunain  ?  Y  mae  ein  ffyddlondeb  yn 
rhoi  nerth  a  phwys  ar  ein  cynghorion. 

2.  Y  mae  annog  yn  cynhwys  teimlad  serchog  a  chyfeillgar,  Nid 
gorchymyn  mewn  ysbryd  deddfol,  ond  annog  fel  brodyr  er  lies  eu 
gilydd.  Pob  cynghor  a  dymuniad  oddiar  wir  gariad  ac  ewyllys  da. 
Gwneyd  pob  peth  mewn  ysbryd  gweddi.  Pethau  i  weddio  gyda  hwynt 
yw  holl  bethau  y  ty\     Trwy  hyn  cofier  y  llwyddir. 

3.  F  mae  annog  yn  cynhwys  cynghori  oddiar  brofiad.  Wedi  cael 
lies  ein  hunain  trwy  yr  hyn  a  gynhygiwn  i  ereill.  "  Ewch  at  y  medd- 
yg  enwog  hwnw,"  medclai  ambell  i  un,  "  Yr  wyf  fi  wedi  bod,  ac  wedi 
cael  lies  ganddo."    Dyna  annog  efleithiol. 

III.  Annogaeth  y  testyn — "  A  hynny  yn  fwy."  &c. 

1.  Y  mae  rhyw  ddydd  yn  neshau — "  0  gymmaint  a'ch  bod  yn  gweled 
y  dydd  yn  neshau.''  Diau  fod  cyfeiriad  llythyrenol  y  geiriau  at  ddydd 
dinystr  Jerusalem.  Y  mae  dydd  o  bwys  yn  neshau  atom  ninau. 
Dydd  marw — dichon  ei  fod  yn  ymyl  llawer  o  honom,  ac  nid  yw  yn 
bell  oddiwrthym  oil.    Bydd  y  dydd  hwnw  yn  rhoi  terfyn  bythol  ar  ein 


74-  PREGETHATJ. 

llafur.    Dydd  y  farn — y  inae  hwnw  yn  neshau  atom  oil.    Dydd  y 
penderfynir  tynged  en  aid  a  chorff  pawb  o  honom  yw  hwn. 

2.  Y  mae  y  dydd  hivn  yn  un  picysig  a  difrifol  i  bawb  o  honom,  "  A 
hynny  ynfwy  " — meddyliwch  yn  iawn  am  y  dydd  yma.  Dydd  a  lwnge 
i  fyny  bob  dydd  arall  yn  ei  bwysigrwydd  ei  hun.  Ffarwel  pregethu, 
ac  annog,  a  gorsedd  gras  mwy.  Ymrodder  wrth  gofio  fod  hwn  yn 
neshau.  Pa  fodd  y  daliwn  yn  y  dydd  hwnw  ?  Dyna  y  mater  mawr  i 
ni  fod  ar  ddihun  yn  ei  gylch. 

XV.  SYLWADAU  ADDYSGIADOL  ODriWETH  Y  PETHAU  HYN. 

1.  Y  mae  gwir  blant  Duw  yn  hoffi  ty  eu  Tad,  a  bwrdd  eu  Tad.  Pa 
ij  Pedd  ?  Nid  oes  ar  fwrdd  neb  arall  ddim  a'u  digona  nac  a'u  bodd- 
lona.  Llais  llawer  un  ar  ol  Dafydd  yw,  "  Llawenychais  pan  ddywedent 
wrthyf  awn  i  dy'r  Arglwydd." 

2.  Y  mae  angen  myned  yn  ami  i  foddion  gras  ar  y  goreu  a'r  cryfafo 
honom.  Dengys  ar  ein  crefydd  yn  union  os  esgeuluswn.  Phaid  i'r 
cryfaf  gael  ei  helpu  beunydd,  neu  fe  ddiffygia. 

3.  Fefydd  byw  mewn  esgeulusdra  yn  ofid  i  ni  yn  y  dydd  mawr  st/dd 
yn  dod.  Gofid  fydd  esgeuluso  yn  y  dydd  yr  adolygir  gwaith  pob  dydd 
u'n  hoes.    '*  Heb  esgeuluso,"  ynteu,  frodyr  anwyl. 


PREGETH    VI. 

ANFEIDROL  RINWEDD   ABERTH   Y   GROES. 

"  Pa  faint  mwy  y  bydd  i  wacd  Grist,  yr  hwn  trwy  yr  Yspryd  tragy- 
loyddol  a'i  hoffrymmodd  ei  hun  yn  ddifai  i  Dduw,  buro  eich  cydwybod 
chwi  oddiwrth  weithredoedd  meirwon,  i  loasanaethu  y  Duw   byw  ? " 

Heb.  ix.   14. 

Ee  anog  yr  Hebreaid  i  sefydlogrwydd,  ae  i  lynu  yn  eu  proffes,  dyg 
Paul  y  rhesymau  cadarnaf  yn  mlaen.  Y  mae  yn  wahanol  i  ddynion  yn 
•ryffredin  :  myn  llawer  ddangos  gogoniant  eu  pwngc  trwy  dynu  i  lawr 
;  r  ochr  gyferbyniol,  ond  dengys  Paul  ogoniant  y  cysgodau.  Eto,  y 
mae  am  i'r  Hebreaid  gofio  mai  cysgodau  oeddynt,  i  ddiilanu  ar  ym- 
ddangosiad  y  Sylwedd.  Cyfeiria  at  y  Tabernacl  a'i  wasanaeth.  Nid 
oedd  yr  oil  yma  ond  arweiniadau  at  Grist.  Nid  oeddynt  o  les  ysbrydol> 
ond  fel  y  gweithredid  ffydd  trwyddynt  ar  Iesu  Grist.    Yr  oeddynt  yn 


PKEGETHAU.  75 

annigonol  o  honynt  eu  hunain.  Geilw  yr  Apostol  hwy  yn  "  ddefodau 
cnawdol,"  hyny  yw,  pethau  y  corff,  megis  bwydydd,  diodydd,  a  golch- 
iadau.  Ni  allent  o  ran  eydwybod  berffeithio  yr  addolydd.  Cydwybod 
pechod  yn  aros  o  byd  o  ran  y  rbai  hyn.  Cyferbynir  yma  y  cysgodau 
a'r  Sylwedd,  a  dangbosir  rbagoriaetb  un  ar  y  Hall,  byny  yw,  yn  yr 
effeitbiau.  Nid  cyferbynu  rhinwedd  un  i  wneyd  y  petb  y  metbodd  y 
Hall  a*i  wneyd,  ond  digonedd  y  ddau  at  y  petb  yr  amcanwyd  hwy. 
Atebodd  y  cyntaf  y  diben  ei  gosodwyd,  ac  y  mae  byny  yn  sicrwydd  yr 
etyb  yr  olaf.  Yr  oedd  un  i  buro  y  cnawd,  neu  lanbad  seremoniol,  a'r 
Hall  I  buro  yr  enaid.  Os  gwna  y  cyntaf  y  petb  ei  bwriadwyd  ef,  "  Pa 
faint  mwy  y  bydd  i  waed  Crist,"  &c. 

Athbawiaeth, — Anfeedeol  einwedd  Abeeth  y  Geoes. 

I.  Ye  hyn  a  wnaeth  Ceist. 

1.  "  Offrymodd  ei  hun."  Piboddodd  abertb  fel  offeiriad  yn  ei  swydd. 
Dyma  offrwm  yr  boll  offrymau.  Offrwro.  ei  bunan  yn  yr  oil  ag  ydoedd, 
ac  a  feddai ;  boll  fawredd  ei  berson  fel  Duw  ddyn,  a'i  boll  ogoniant  fel 
Cyfryngwr.  Person  anfeidrol  yn  rboddi  ei  bun.  Dyma  ddigon  i 
orbwyso  creadigaetb  Duw  i  gyd. 

2.  "I Dduw."  Sonir  am  yr  Abertb  yn  ei  bertbynas  a  Llywodraetb, 
a  cbyfiawnder-Duw ;  a  dynion,  ac  a  pbecbod.  Os  edryebwn  yn  fanw^ 
cawn  weled  perffaitb  gysondeb  yn  hyn.  Aberth  dros  ddynion,  a  thros 
bechodau,  i  Dduw.  Dengys  hyn  fod  achubiaeth  dynion  yn  cael  ei 
ddwyn  yn  mlaen  ar  di?  cyhoeddus,  trwy  foddloni  llywodraetb  gyfiawn 
Duw. 

3.  "  Yn  ddifai."  Fel  yr  oedd  yr  offrymau  cysgodol  i  fod  oil  yn 
ddianaf,  felly  y  mae  Grist  yn  berffaitb  a  digoll — yn  "  Oen  difeius  a 

•  difrycheulyd."  "  Yr  hwn  ni  wnaeth  bechod.''  "  Canys  y  cyfryw  Arch- 
offeiriad  sanctaidd,  diddrwg,  dihalog,  didoledig  oddiwrth  bechaduriaid,' 
&c.  Hyn,  yn  nghyd  a  gwirfoddolrwydd  ei  ymroddiad,  a'i  gwna  yn 
dderbyniol  yn  y  nef.  Daliodd  yn  ddifai  yn  yr  boll  ystorcn.  Ni  cham 
<ldywedodd  air. 

4.  Trwy  yr  Yspryd  tragywyddol."  Tybia  rhai  mai  yr  awdurdod 
Ddwyfol  oedd  yn  perthyn  iddo  fel  Duw,  a  olygir.  Ond  tebycach  mai 
yr  Ysbryd  Glan  sydd  yma  i'w  ddeall,  "  Wele  rhoddais  fy  Yspryd  arno 
ef,''  medd  y  Tad,  ••'  Oblegid  nid  wrth  fesur  y  mae  Duw  yn  rboddi  iddo 
ef  yr  Yspryd."  Yn  y  goleu  yma  y  gwelwn  gydewyllysiad,  a  chydweith- 
rediad  y  Drindod  Sanctaidd  yn  nhrefn  y  Prynedigaeth.  loan  iii.  34. 

II.   Y  DIBEN   MAWE   HEWN   G0LWG.      CynhwyS, 


76  PREGETHAU. 

1.  Gwneyd  lawn  i  Dduiv.  Nid  oedd  modd  i  becbadur  ddyfod  yn  ol, 
nac  i  Dduw  ei  dderbyn,  beb  iawn.  Dioddefodd  tros  becbodau,  "y 
cyfiawn  tros  yr  anghyfiawn.''  I  ba  beth  ?  "  Eel  y  dygai  ni  at  Dduw.'' 
Ebaid  oedd  i  Dduw  fel  Llywodraethwr  ddangos  casineb  at  becbod,  a'i 
gospi.     Gwnaed  byn  ar  y  groes,  trwy  i  Grist  offrymu  ei  bun  yn  ein  lie. 

"  Cyflawnwyd  y  gyfraitb  i  gyd, 
Ee  ddofwyd  ei  llid  beb  fy  lladd." 

Y  mae  Duw  yn  awr  yn  foddlon  cymodi  a'r  byd.  Derbynia  y  pecbadur 
gwaetbaf  ar  dir  edifeirwcb,  trwy  yr  lawn. 

2.  Bod  yn  sylfaen  a  defnydd  gweinidogaeth  yr  Ysbryd  Gldn.  Dy- 
wedir  i  Grist  offrymu  ei  bun,  "  trwy  yr  yspryd  tragywyddol."  Yr  oedd 
a  fynai  ef  a'r  boll  drefn,  "  A'r  Yspryd  Glan  yn  byspysu  byn,  nad  oedd 
y  ffordd  i'r  cyssegr  sancteiddiolaf  yn  agored  eto,"  adn.  8.  Ond  trwy 
offrymiad  Iesu  Grist,  agorwyd  bi  led  y  pen.  Ar  ol  dyrcbafiad  Crist, 
cymerodd  yr  Ysbryd  Glan  ei  swydd  fel  GorucbAvyliwr  mawr  y  drefn. 
Cymer  ef  o'r  eiddo  Crist,  ac  a'i  mynega  i  ni.  Crist  yw  sail  a  defnydd 
ei  boll  waitb.  Dibyna  y  naill  ar  y  Hall.  Y  maent  yn  gydangen- 
rheidiol. 

3.  Bod  yn  Sylfaen  dadl  pechadur,  a  llwybr  dyfodfa  at  y  Tad.  Y 
mae  "i  ni  ryddid  i  fyned  i  mewn  i'r  cyssegr  trwy  waed  Iesu."  Tyred, 
becbadur,  dywed  Duw,  "  Mi  a  gyfarfyddaf  a  tbi  yno."  Gelli  ei  gael 
yno  becbadur  beb  dy  ladd.  Gwaed  y  groes  sydd  yn  lladd  gelyniaeth 
dyn,  yn  toddi  ei  galon.  Cwyd  y  meddwl  at  Dduw,  a  dyna  ddadl  a 
hyder  ger  bron  Duw.  Ond  gofyn  yn  enw  Iesu  Grist,  ni  a  gawn  bob 
petb. 

4.  Bod  yn  ddefnydd  dylanivad  mewnol  ar  yr  enaid.  "  Puro  eich 
cydwybod  cbwi."  Dyfod  a  tbeimlad  o  farn  yn  yr  enaid,  da  neu  ddrwg. 
Cymeradwyo  neu  gondemnio.  Cydwybod  euog,  aflan,  pan  wedi  deffro* 
sydd  betb  ofnadwy.     Gweithredoedd  meirwon  sydd  yn  nglyn  a'r  cyfryw. 

Y  mae  pecbodau  yn  brawf  o  gyflwr  marwol  yr  enaid.  Nid  oes  arwydd 
o  fywyd  sanctaidd  i  ogoniant  Duw  ynddynt.  Dygant  yr  enaid  tan 
gondemniad  barnol  y  gyfraitb — marw.  Ond  gwaed  Crist  a  gyfiawnba, 
ac  a  ryddha  yr  enaid  oddiwrtb  euogrwydd,  ac  a'i  pura  oddiwrtb  ei 
lygredd  a'i  olion. 

5.  Cymhioyso  i  wasanaethu  Duw.  Y  mae  efe  yn  deilwng  o'n  gwas- 
anaetb,  y  Duw  byw  ydyw.  Gresyn  gwasanaetbu  duwiau  meirw.  Ni 
allant  achub.  Efe  ydyw  awdwr  a  ffynhon  bywyd.  Y  mae  eisieu 
cymbwyso  i'w  wasanaetbu,  ac  nid  oes  dim  ond  y  gwaed  a  all.  Ebyfedd 
fel  y  mae  petbau  ereill  yn  cael  eu  gosod  gan  ddynion  i  gymbwyso  i 
wasanaetbu  Duw.     Tybia  rbai  bacb  iawn  eu  gwybodaetb  a'u  profiad 


PKEGETHAU.  77 

crefyddol,  eu  bod  yn  gymbwys  at  unrbyw  waitb  os  byddant  wedi  ym- 
adael  a'r  pecliod  hwn,  neu  y  llall.  Ceir  clywed  y  rhai  byn  yn  siarad 
mor  iacb  yn  y  cyfeillacbau,  a  pbe  y  byddent  mewn  rbyw  glwb  cyfeill- 
gar,  neu  mewn  rbyw  gymdeitbas  wladol.  Y  fatb  dwyll !  Er  gadael 
un  pecbod,  y  mae  y  dyn  yn  balogedig,  a'i  boll  wasanaetb  yn  ffieidd-dra 
ger  bron  Duw,  os  na  fydd  ei  gydwybod  "wedi  ei  pburo,  ac  nid  oes  dim 
ond  y  gwaed  a  all  wneyd  byny.  Gwylder  a  pbarcbedig  ofn  sydd  yn 
gweddu  wrtb  ei  wasanaetbu  ef,  ac  nid  eondra  Pbariseaidd. 

II.   SlCRWYDD   DYLANWAD    GWAED   CEIST   I  ATEB   Y  DIBEN,    "  Pa    faint 

mwy?" 

1.  Digonedd  yr  aberthau  seremoniol  i  ateb  eu  diben  hwy.  •'  Oblegid 
os  ydyw  gwaed  teirw  a  geifr,  a  lludw  anner  wedi  ei  daenellu  ar  y  rbai 
a  balogwyd,  yn  sancteiddio  i  bureiddiad  y  cnawd ;  pa  faint  mwy  y  bydd 
i  waed  Crist,"  &c.  Y  mae  y  seremoniau  oil  wedi  ateb  eu  diben  bwy. 
Nid  wyf  yn  cydweled  a'r  dywediad,  fod  gwaed  Iesu  Grist  wedi  gwneyd 
yr  byn  y  metbodd  yr  abertbau  Iuddewig  ei  wneyd,  oblegid  ni  fwriad- 
wyd  bwy  ond  at  y  petbau  a  wnaetbant.  Ni  pballodd  dim  o  boll  osod- 
iadau  yr  Arglwydd.  Y  mae  pob  petb  yn  y  greadigaetb  yn  gwneyd  yn 
gywir  y  j>etb  yr  amcanwyd  iddynt,  yr  baul,  a'r  lloer,  a'r  boll  elfenau 
a'r  tymborau.  Dyna  yw  ymresymiad  yr  Apostol  yma.  Atebodd  y 
blaenaf,  yna,  "  Pa  faint  mwy  "  y  gorcbwyl  penaf  o  eiddo  y  Duw  mawr  ? 

2.  Gwaed  Person  Dwyfol  ydyw.  "  Gwertbfawr  waed  Crist ; "  ei 
<cbriod  waed."  "  Gwaed  Iesu  Grist  ei  Fab  ef."  Y  mae  pob  digonedd, 
baeddiant,  ac  effeitbiolrwydd  yn  bwn. 

3.  Y  prawjiadau  a  gafivyd  eisoes  o'i  rinwedd.  Dyna  y  lleidr  ar  y 
groes.  Profwyd  ei  rinwedd  yma  byd  yn  oed  ar  ei  dywalltiad.  "  Heddyw 
y  byddi  gyda  mi,"  er  dy  fod  beddyw  yn  ymyl  uffem.  Miloedd  a 
myrddiynau  wedi  byny.  Gwelodd  loan  dyrfa  bardd  afrifed  yn  eu 
gynau  gwynion.  "  Pwy  ydyw  y  rbai  byn  ?  Y  rbai  byn  yw  y  rbai  a 
ddaetbant  allan  o'r  cystudd  mawr."  Pa  fodd  y  maent  mor  Ian  ?  Hwy 
"  a  olcbasant  eu  gynau,  ac  a'u  cannasant  bwy  y'ngwaed  yr  Oen."  Y  mae 
rbyw  filoedd  lawer  eto  yn  yr  olcbfa.     Deuant  yn  Ian. 

Cymhwysiad. 

1.  Dyma  galondid  iW  pechadur  mwyafi  nesu  yn  mlaen  i  ymofyn  am 
lanhdd.  Os  yw  y  beiau  a'r  llygredd  yn  fawr,  "  Pa  faint  mwy  ?"  Os  yw 
y  rbwystrau  yn  fawrion,  "  Pa  faint  mwy  ?"  Tyred  at  y  ffynbon,  becb- 
adur,  er  dued  wyt,  daw  a  tbi  yn  berffaitb  wyn. 

2.  Nid  yw  clywed  am  y  gwaed  yn  ddigon.  Ebaid  cael  cymbwysiad  o 
hono  at  y  gydwybod.    Profi  o'i  rinwedd.    Mynwcb  brawf  o  bono. 


78  PKEGETHAU. 

3.  Os  offrymodd  Crist  ei  hun  trosom  ni,  dylem  ninau  offrwm  ein 
hunain  iddo  yntau.  Ein  rhesymol  wasanaeth  yw  hyn.  Bu  ef  farw 
i  ni  gael  byw.  Byddwn  ninau  byw  "  i'r  hwn  a  fu  farw  tro8om.',  Ystyr- 
iwn  ein  hunain  yn  eiddo  Crist,  yn  barod  bob  amser  i  alwad  ei  achos 
bendigedig. 


PREGETH  VII. 

GALWAD   AH   SION   I   DDEFFEOI. 

"  Deffro,  deffro,  gwisg  dy  nerth,  Sion  ;  gwisg  wisgoedd  dy  ogoniant, 
sanctaidd  ddinas  Jerusalem  :  canys  ni  ddaw  o'th  feim  mwy  ddienwaed- 
edig  nac  afian.  Ymysgwyd  6'r  llwch,  cyfod,  eistedd  Jerusalem:  yrri- 
ddattod  oddiwrth  noymau  dy  ivddf,  ti  gaethferch  Sion.  Es.  lii.  1,  2. 

I.  Desgrifiad  tybiaethol  o'b  Eglwys  yn  ei  sefyllfa  isel. 

1.  Marwaidd,  llonydd,  a  diwaith.  Nid  yn  gymaint  felly  o  ddiofal- 
wch,  ond  o  ddigalondid.  Wedi  ymollwng  o  dan  iau  gorthrwm.  Ni 
thai  hyn.    Bhaid  codi  at  waith. 

2.  Gwan  a  dinerth.  Hawdd  gweled  ei  bod  wedi  dihoeni  a  gwywo  yn 
y  tywydd.  Y  telynau  ar  yr  helyg,  heb  ysbryd  i'w  tynu  i  lawr.  Hoffai 
ddod  i  fyny,  eto  aros  yn  yr  un  man.  !j 

3.  Mewn  gwarth,  wedi  ei  darostwng  gan  y  gelyn.  Tana  yr  anffydd- 
iaid,  ac  anflyddloniaid  y  tir,  bob  dirmyg  ami.  Dyfeisia  y  gelyn  pa 
fodd  i'w  gwarthruddo  o  hyd. 

4.  Mewn  iselder  maior — yn  y  llivch.  Dylanwad  y  byd.  Trafferthion 
a  gofalon  y  byd,  ei  uchelgais  a'i  hudoliaethau.  Y  byd  yn  cael  y  flaen- 
oriaeth  ar  grefydd.  Troi  crefydd  i  wasanaethu  y  byd,  yn  lie  troi  y  byd 
i  wasanaethu  crefydd. 

5.  Mewn  caethiwed.  Y  mae  rhwymau  am  ei  gwddf.  Yr  oedd  iau 
Babilon  yn  drom  a  ehaeth  iawn.  Nid  yw  Sion  yn  ei  thir  ei  hun,  ac  yn 
anadlu  ei  hawyr  ei  hun,  tra  bydd  un  rhwymau  dynol  am  ei  gwddf. 

II.   Y  DYLEDSWYDDAU   Y   GELW1R    SlON  I'W   CYFLAWXI. 

1.  "  Deffro."  Nid  aros  yn  llonydd.  Y  mae  swn  yn  mrig  y  morwydd, 
am  hyny  dylai  ymegnio.  Y  mae  ein  Cyrus  ni  wedi  cyhoeddi  rhyddid. 
Daeth  yr  amser  nodedig  i  drugarhau  wrthi. 

2.  "  Gwisg  dy  nerth,  gwisg  wisgoedd  dy  ogoniant."  Dangos  fod 
genyt  wisgoedd  gwell.     Gwisg  cariad,  sancteiddrwydd,  ac  undeb.    Y 


PBEGETHAU.  79 

inae  nerth  raawr  yn  perthyn  i  Sion  pan  y  gwna  ei  ymarfer.  Beth  saif 
o'i  blaen  pan  y  bydd  ar  ei  gliniau  yn  gweddio  ?  Y  mae  hi  yn  "  ofn- 
adwy  "  pan  y  hydd  yn  myned  allan  "  fel  llu  banerog." 

3.  "  Ymysgwyd  o'r  Hindi."  Tyred  I'r  golwg,  Sion.  Ymwrthod  Sg 
arferion  a  dylanwad  drwg  yr  oes.  Bydolrwydd  sydd  fel  llwch  yn 
difwyno  dy  ogoniant.  Yr  wyt  yn  ymddangos  yn  anheilwng  o'th  sefyllfa 
oruchel. 

4.  "  Cyfod,  eistedd.''  Newid  dy  eisteddle.  Dylit  eistedd,  nid  yn  y 
llwch,  ond  ar  dy  orsedd. 

5.  "  Ymddattod  oddiwrth  rwymau  dy  wddf."  Ymwrthod  a.  phob 
cadwyn,  yn  enwedig  am  y  gwddf.  Cyhoeddi  rhyddid  a  wnaeth  Cyrus, 
ond  yr  oedd  yn  well  gan  rai  aros  yn  y  caethiwed.  Y  mae  yn  well  gan 
rai  eto  aros  dan  rwymau  deddfau  gwladol.    Dylid  ymwrthod  a  hAvy. 

III.   EHESYMAU  ANOGAETHOL  I  YMAELYD   YN   Y  DYLEDSWYDDAU. 

1.  lor  sydd  yn  galw.  Duw  Sion  sydd  yn  galw  ami,  a  hyny  mewn 
atebiad  i'w  gweddi  hi  arno  ef  i  ddeffro.  Y  mae  hen  gydnabyddiaeth 
rhyngddynt,  a  chyfeillgarwch  agos.     Dylai  wrando  arno  ef. 

2.  Y  mae  yr  ahead  yn  gyffrous  iawn.  "  Deffro,  deffro."  Ehaid  fod 
perygl  o  aros  yn  llonydd.  Y  mae  perygl  ar  un  Haw,  a  gobaith  dihangfa 
ar  y  Hall. 

3.  Caiff  fendith  fawr  iaicn  trwy  hyn.  ';Ni  ddaw  o'th  fewn  mwy 
d.dienwaededig  nac  afian."  Caiff  lonydd  braf  gan  y  rhai  'cnawdol  a 
rhagrithiol.  Pan  y  bydd  crefydd  yn  isel  bydd  y  rhai  hyn  ar  y  blaen, 
yn  siarad  a  rheoli  y  cwbl.  Ond  pan  ddaw  Sion  ar  ddihun,  ni  chant  eu 
goddef,  ymgiliant  mewn  cywilydd  i  ffordd.  Wedi  hyny  fe  fydd  yn 
hyfryd  ar  Sion.  Ni  cha  dynion  na  wyddant  ddim  am  enwaediad  calon 
flino  Sion  mwy.  Brysia  ddeffro  at  dy  waith,  Sion.  Byddi  eto  yn  tynu 
sylw  y  byd  at  dy  degweh. 


PEEGETH    VIII. 

Y   GWE  AE   Y   MAECH   GWYN. 

"  Ac  mi  a  welais ;  ac  wele  farch  gwyn :  a'r  hwn  oedd  yn  eistedd  arno, 
a  bica  ganddo  ;  a  rhoddicyd  iddo  goron:  ac  efe  a  aeth  allan  yn  gorch- 
fygu,  ac  i  orchfygu."  Dat.  vi.  2. 

Hawdd  genym  gyfaddef  nad  ydym  yn  deall  Llyfr  y  Datguddiad. 
Saif  rhai  yn  ymhoniadol  iawn  uwch  ei  ben,  a  chwareuant  lawer  ar  y 


80  PEEGETHAU. 

gair  Datguddiad,  dros  honi  ei  eglurdeb.  Ond  nid  ydym  yn  gweled  hyn 
yn  un  rheswra  dros  hyny.  Datguddiad  yw  pob  peth  sydd  uwch  law 
rheswm  dyn  i'w  wneyd  allan.  Er  nad  ydym  yn  honi  anffaeledigrwydd 
mawr  wrth  esbonio  y  llyfr  hwn,  yr  ydym  yn  cael  ein  tueddu  at  gredu 
ei  fod  yn  dangos  egwyddorion  yn  fwy  na  phethau.  Y  mae  y  testyn  yn 
taro  y  meddwl  yn  union  wrth  ei  ddarllen  gyda  syndod,  wrth  ogoniant 
yr  olygfa.  Os  egwyddorion  yn  dal  cysylltiad  a'r  eglwys  ar  y  ddaear 
sydd  yma,  rhaid  fod  rhyw  gysylltiad  rhwng  y  gwahariol  feirch  sydd  yn 
yr  olygfa  a  chrefydd.  Meddyliwyf  fod  y  march  gwyn,  yn  dangos  pur- 
deb  yr  efengyl,  ac  Iesu  Grist  fel  Tywysog,  a  Brerihin  Sion ;  y  march 
coch,  egwyddorion  gwaedlyd,  erlidgar,  a  rhyfelgar ;  y  march  du,  gor- 
thrwm  a  thrais,  a  gormes  ai  gydwybod ;  y  march  givelivlas,  anffyddiaeth, 
yr  hyn  sydd  yn  taro  yn  uniongyrchol  yn  erbyn  yr  Arglwydd,  ac  yn 
erbyn  ei  Grist  ef. 

Er  y  gwahanol  farnau,  cydunir  yn  gyffredin  ar  y  testyn  hwn,  ei  fod 
yn  cyfeirio  at  Grist  a'i  efengyl.  Ond  wedi  meddwl  cryn  lawer  ar  y 
testyn,  a  llunio  pregeth  arno,  gwelais  fod  yr  enwog  Albert  Barnes,  yn 
ymwrthod  a'r  esboniad  a  roddais,  gan  ddadleu  mai  llwyddiant  boreuol 
Lly wodraeth  Bhufain  a  olygir,  ond  nid  wyf  yn  gallu  cydolygu  ag  ef,  ac 
felly  safaf  at  yr  hen  esboniad. 

AtHRAWIAETH, — GOEUCHAFIAETH     CEIST     AR    El    ELYNION     TRWY    YR 

Efengyl. 
i.  y  mae  gelynion  lawer  ar  efordd  yr  efengyl. 

1.  "  Gallu  y  tywyllioch,''  ac  i  ni  arfer  geiriau  Iesu  Grist  ei  bun.  Y 
mae  byddin,  neu  allu  y  diafol,  yn  nerthol  a  lliosog.  Amcan  dyfodiad 
y  gwr  ar  y  march  gwyn,  oedd  i  orchfygu  y  gallu  hwn.  Y  mae  y  diafol 
wedi  trawsfeddianu  y  byd  er  yn  foreu.  Danghosodd  ei  lid  yn  mhob 
oes,  ond  ar  Galfaria  ymunodd  ei  holl  allu  yn  erbyn  y  Cyfryngwr  mawr. 
Ymosoda  eto  ar  ei  achos.    Bhaid  ei  orchfygu. 

2.  Byddinoedd  gau  grefyddau.  Gwelodd  y  diafol  nad  allai  gadw  y 
byd  yn  ddidduw,  ac  yn  hollol  ddigrefydd,  am  hyny  ffurfiodd  dduwiau 
a  chrefyddau  iddo.  O'r !  miliwnau  sydd  yn  ngafael  Iuddewaeth, 
Mahometaniaeth,  Paganiaeth,  a  Phabyddiaeth. 

3.  Ysbryd  traws  a  rhyfelgar  y  byd.  Y  mae  y  march  coch  yn  tori  ar 
draws  rhyddid  a  hawliau  cydwybod.  Y  fath  ormes  ddanghoswyd  yn 
y  rhyfeloedd  crefyddol  fel  eu  gelwid,  yn  y  gwahanol  oesau !  Dyma  fu 
enaid  a  nerth  Mahometaniaeth  a  Phabyddiaeth. 

4.  Drygioni  pob  dyn  annuiciol.    Y  mae  pob  dyn  annuwiol  yn  byw 


PREGETHAU.  SI 

yn  ngwersyll  gelyn  Crist,  ac  yn  gwrthwynebu  ei  efengyl.    Anhawdd 
cael  dynion  i  gredu  hyu. 

5.  Ffaeleddau  crefyddwyr.  Y  mae  pob  ffaeledd  yn  milwyr  yr  Oen 
yn  rhwystr  i'r  gwaith  fyned  yn  mlaen.  Nid  draw  yn  y  pellder  y  mae 
y  drwg  i  gyd,  na,  na,  y  mae  gelynion  yn  ngwersylloedd  Sion,  a  dyma 
y  rhai  mwyaf  peryglus  o  lawer.  Rhagrithwyr,  dynion  bydol,  a  rbai 
mympwyol. 

II.  Ymddangosiad    gogoneddus   Crist  fel   Rhyfelwr  yn  erbyn 

Y   GELYNION   HYN. 

1.  At  far clx  gwyn.  (1).  I  osod  allan  ei  harddweh.  Golwg  fawredd- 
og  sydd  ar  faeslywydd  pan  yn  marcbogaetb  yn  ei  wisgoedd  ysblenydd. 
Ymddangbosa  Iesu  Grist  yn  ogoneddus  iawn  yn  ei  ymgyrch  cyfryngol. 
(2).  Ei  nerth  a'i  gryfder.  Priodolir  nerth  a  cbryfder  mawr  i'r  march, 
yn  Job  xxxix.  19.  Y  mae  Iesu  Grist  yn  un  cadarn  iawn,  pan  yn 
marcbogaetb  yn  nerth  gwirionedd  a  chariad  ei  efengyl.  (3).  Ei  icr- 
oldeb,  a'i  ysbryd  didroi  yn  61.  Ni  fyn  Iesu  gael  ei  orchfygu,  "  Ni 
pballa  efe,  ac  ni  ddigalona,  byd  oni  osodo  fam  ar  y  ddaear." 

2.  March  gwyn.  (1).  I  osod  allan  ei  burdeb.  Y  mae  gwyn  yn 
ddarlun  cywir  o  burdeb  a  sancteiddrwydd,  uniondeb  a  chyfiawnder 
Iesu  Grist.  (2).  I  osod  allan  ei  duedd  heddychol.  Brenbin  heddweh 
ydyw,  a  Thywysog  tangnefedd. 

3.  "  A  bwa  ganddo."  Priodolir  bwa  i  Dduw,  i  ddangbos  ei  farnau 
yn  darostwng  a  dinystrio  y  gelynion.  Bwa  efengyl  sydd  gan  yr 
Emanuel  beddyw  ar  y  maes. 

4.  "  A  rlioddwyd  iddo  goron."  Byddai  yn  arferiad  gynt  i  roi  coron, 
neu  goroni  a  choron  buddugoliaeth,  wrth  ddecbreu  y  frwydr,  fel  prawf 
o  ffydd  y  gorchfygid.  Yr  oedd  hyn  yn  galondid  i  fyned  yn  mlaen. 
Dyga  y  Gwaredwr  yn  mlaen  ei  ^feloedd  o  dan  goronau  lawer.  Nid 
ymladd  am  goron  a  gorsedd  y  mae,  ond  y  mae  wedi  eu  cael.  Teym- 
asa  yn  ngbanol  ei  elynion.  Y  mae  wedi  sicrbau  pob  buddugoliaeth 
ar  y  groes. 

III.  Ei  lwyddiant  sicr,  "  Ac  efe  a  aetb  allan  yn  gorchfygu  ac  i 
oschfygu." 

1.  Nid  oes  amheuaeth  fel  yn  rhyfeloedd  y  byd.  Bu  yn  amheus  iawn 
yn  Waterloo  yn  hir,  ac  mewn  llawer  brwydr  ar  ol  byny.  Ond  yma 
nid  oes  amheuaeth.  Y  mae  lluoedd  uffern  ar  un  llaw,  ac  egwyddorion 
a  chymdeithasau  crefyddol  ar  y  llaw  arall.  Gall  fod  yn  frwydr  boeth 
a  maith,  ond  yr  "  Oen  a'u  gorchfyga  hwynt." 


82  PEEGETHAU- 

2.  Y  mae  y  canlyriiadau  yn  ogoneddus  lawn.  Cymerir  y  maes- 
lywydd  gelynol  yn  garcharor,  a  bwrir  ef  yn  rhwym  i'r  pydew  diwaelod. 
Bydd  milwyr  yr  Oen  yn  gorfoleddu,  ac  yn  rbanu  yr  yspail  byth. 
Hoffem  weled  hyn  yn  wir,  a  chawn  ei  weled  hefyd. 

IV.  Addysgiadau  ODDIWETH  y  pethau  hyn. 

1.  Ypwys  o  hunanymholiad.  Pa  ochr  yr  ydym  ?  Bhaid  ein  bod  yn 
y  naill  neu  llall.  Sylwa  y  Maeslywydd  ar  ein  bywyd.  Daw  y  cyfrif 
yn  fuan. 

2.  Y  mae  holl  amgylchiadau  y  fyddin  o  dan  arolygiaeth  Iesu  Grist.; 
Pa  fodd  yr  ydym  i  fyned  yn  mlaen  ?  "  Gan  edrych  ar  Iesu.''  Bydd 
gyda'i  bobl  yn  mhob  brwydr.  Cii  y  milwr  distadlaf,  yn  gystal  a'r 
uwcbaf  yn  y  fyddin,  ei  sylw  ef. 

3.  Bydd  ei  ganlynwyr  yn  ogoneddus  iawn  wedi  gorphen  y  rhyfel. 
Cyboeddir  yn  y  man  fod  teyrnasoedd  y  byd  wedi  myned  yn  eiddo  ein 
Harglwydd  ni,  a'i  Grist  ef.  Gwobrwyir  yr  boff  ffyddloniaid  a  cboron 
y  bywyd.     Ymnertbwn,  daliwn  byd  y  diwedd. 

4.  Beth  a  ddaw  o'r  pechadur  diblygu.  Y  mae  yn  dal  saethau  y 
weinidogaetb  yn  eitbaf  caled  yn  awr,  ond  fe  syrtbia  yn  euog  damniol 
ryw  ddydd.  Bydd  y  gair  "  Ewch,''  yn  ei  nertboedd  corwyntol  yn  ei 
yru  ymaitb  byth. 


PEEGETH    IX. 

GOGONIANT   A   DIGONOLRWYDD    TKEFN  GBAS  YN 
NGWYNEB  TPvUENI  DYN  EEL  PECHADUE. 

"  Canys  yr  hyn  ni  allai  y  ddeddf,  o  herwydd  ei  bod  yn  wan  tnvy'r 
cnawd,  Duw  a  ddanfonodd  ei  Fab  ei  hun,  y'nghyffelbiaeth  cnawd 
pechadurus ;  ac  am  bechod  a  gondemniodd  bechod  yn  y  cnawd.  Fel  y 
cnflawnid  cnfiawndcr  y  ddeddf  ynom  ni,  y  rhai  ydym  yn  rhodio,  nid 
yn  ol  y  cnawd,  eithr  yn  ol  yr  yspryd."    Ehuf.  viii.  3,  4. 

I.  GWNAWN  EAI  SYLWADAU  EGLUEHAOL  EE  GOSOD  ALLAN  YE  EG- 
WYDDOEION   CYNHWYSEDIG  YN  Y   TESTYN. 

1.  Fod  cyflwr  dyn  wrth  natur  yn  isel  a  llygredig  iawn.  Troseddwr 
euog  a  cbondemniedig.  Deddf  pecbod  a  marwolaetb  yn  dylanwadu  ar 
ei  feddwl.  Damnecligaeth  yn  awr  yn  aros  uwch  ei  ben.  0  gyflwr 
ofnadwy ! 


PKEGETHAU.  83 

2.  Ei  fod  yn  anobeithiol  ar  dir  deddf.  "  Ni  allai  y  ddeddf."  Noddi 
y  diniwed,  a  chondemnio  yr  euog  ydyw  gwaith  y  ddeddf.  Nis  gall 
helpu  yr  un  truan.  Yr  oedd  perffaith  anallu  yn  y  ddeddf  Seremoni'ol 
i  symud  euogrwydd  a  halogrwydd  pechadur,  Heb.  x.  1 — 4.  Fel  hyn, 
ni  all  yr  un  ddeddf  waredu  na  chyfnewid  yr  euog. 

3.  P'am  nad  allai  y  ddeddf  1  "0  henvydd  ei  bod  yn  wan  trwy'r 
cnawd."  Nertb  a  gogoniant  y  ddeddf  y\v  liyn.  Y  dyn  yn  euog,  aflan, 
a  drwg :  a'r  ddeddf  yn  gyfiawn,  sanctaidd,  a  da. 

4.  Trefn  gras  yn  anfoniad  y  Mob.  Ni  wnaethai  neb  llai  y  tvo.  Un 
anfeidrol  fawr  a  phur.  Un  uwchlaw  y  ddeddf,  yn  ymostwng  i  fyned 
o  dan  y  ddeddf.  Un  y'nghyffelybiaeth  cnawd  pechadurus,  ond  eto  yn 
meddu  gwir  gnawd.     Heb.  ii.  14.    vii.  26. 

5.  Yr  hyn  a  wnaeth  Crist.  "  Ac  am  bechod  a  gondemniodd  becbod 
yn  y  cnawd.''  Yn  abertbiad  Crist  dros  becbod  y  gwelir  pecbod  yn  ei 
liw  ei  bun.    Y  niae  i'w  weled  yn  fwy  ecbryslon  yma  nag  yn  uffern. 

6.  Y  pethau  mawr  a  atebir  trwy  hyn.  "Fel  y  cyflawnid  cyfiawnder 
y  ddeddf  ynom  ni."  Trwy  ffydd  y  dygir  ni  i'r  tir  jmo,.  Cyflawni 
ynom  ni,  er  nad  genym  ni.  Gwneir  y  saint  yn  y  diwedd  wrtb  fodd  y 
ddeddf.  D)Tna  fydd  eu  nefoedd.  Ysbryd  Crist  ynom,  a'i  gariad 
ynom,  yn  gyflawnder  y  gyfraitb. 

II.    DlGONOLKWYDD     TREFN     DUW     I     WNEYD     YE     HYN    NI     ATI, AT     Y 

DDEDDF. 

1.  Trefnu  lawn  dros  yr  euog.  Nid  gwaitb  deddf  oedd  cbwilio  am 
Gyfryngwr.  *'  Yr  enaid  a  becbo,  bwnw  fydd  marw,"  ydoedd  ei  llais 
hi.  Penarglwyddiaetb  rasol  a  wnaeth  hyn.  "Yr  hwn  a  osododd 
Duw  yn  iawn."  "Gosodais  gymmorth  ar  un  cadam."  Psalm  lxxxix.  19. 

2.  Ad-uno  Duivdod  a  dyndod  yn  agosach  nag  erioed.  Undeb  natur 
yn  mherson  Crist.  Duw  yn  y  cnawd.  Undeb  anian  a  bywyd  trwy 
ffydd  yn  Iesu  Grist.    "Fel  y  byddont  oil  yn  un,"  &c.    loan  xvii.  21. 

3.  Lladd  yr  elyniaeth  a  cliadw  y  gelyn.  Ni  wyddai  deddf  am  hyn. 
"  Melltigedig,"  meddai  hiuwch  ben  yr  euog.  Gofyn  iddi,  "  Pa  fodd  y 
cyfiawDheir  dyn  gydaDuw?"  Job  xxv.  4.  Dim  ateb.  Ond  yn  an- 
anfoniad  y  Mab,  a  thrwy  ei  waith  effeithiol  ef,  ceir  atebiad  cyflawn. 
Ehuf.  iii.  25—28. 

4.  Dedwyddu  dyn  wedi  pechu.  Bydd  y  ddeddf  yn  nodded  i'r  glan, 
ond  beth  a  ddaw  o'r  euog?  Trueni  a  damnedigaeth.  Ond  trwy  drefn 
y  Cyfammod  Gras,  ceir  cyfiawnder  o  lawenydd  a  digrifwch  bythol  i 
bawb  a  gredant  yn  Iesu  Grist. 

5.  Symud  y  pechadur  i  dir  y  fendith.    Er  fod  digon  yn  Ngbrist,  y 


84  PREGETHAU. 

mae  dyn  yn  y  cadwynau  ac  yn  y  carchar.  Ond  y  mae  drysau  y  carchar 
yn  cael  eu  cyhoeddi  yn  agored  yn  yr  Efengyl,  a  Duw  wrth  ei  swydd 
yn  rhyddhau.  Psalm  lxxix.  11.  "  Yr  Arglwydd  sydd  yn  gollwng  y 
carcliarorion  yn  rhydd."     Psalm  cxlix.  7. 

6.  Cymhwyso  ac  effeithio  y  bendithion  er  puro  yr  enaid.  Wedi  cyf- 
iawnhau  yn  y  Llys,  y  mae  eisiau  sancteiddio  ar  ddelw  Duw.  Y  mae 
eisiau  golchi  yn  y  gwaed,  a  dwyn  i'r  nef  i  ganu  "  Iddo  ef."  Colos.  i.  12. 
Dat.  i.  5. 

III.    TUEDD   YMAEFEROL  YR  ATHRAWIAETH   HON. 

Pa  les  pregethu  fel  hyn  ?     I  ddangos, 

1.  Fod  dyn  fel  pecliadur  yn  wrthddrych  tosturi  mawr.  Y  mae  pawb 
rhinweddol  yn  tosturio  drosto.  Ond  fe  gynhyrfwyd  tosturi  anfeidrol 
Duw  tuag  ato,  y  truan  tlawd  a  digymhorth.  Meddyliwn  fod  llygaid 
tanllyd  angylion  yn  cymylu  wrth  syllu  ar  ddyfhder  cwymp  dyn,  ac 
mai  dyna  roddodd  derfyn  ar  gydgan  ser  y  boreu,  hyd  y  ganwyd  Ceid- 
wad.     Ond  nid  oedcl  holl  dosturi  angylion  yn  ddim  wrth  dosturi  Duw. 

2.  Anfeidrol  ras  yn  nhrefn  iechydwriaeth.  Dyma  for  anfesuradwy. 
"  Yn  hyn  y  mae  cariad  " — cadwyn  cariad  yn  myned  i  lawr  ac  i  lawr, 
nes  dyfocl  i  waelod  y  pydew  erchyll,  i  godi  dyn  i  fyny.  Dyma  destyn 
cdn  i  angylion  ar  ol  eu  synder  uwch  ben  y  cwymp. 

3.  Gogoniant  y  drefn  Gyfryngol.  Yr  holl  briodoliaethau  yn  cyd- 
lewyrchu  wrth  godi  dyn.  Nis  gallaf  weled  pa  fodd  y  gwelsid  y  priod- 
oliaethau  i  gyd  trwy  i  Adda  beidio  syrthio.  •  "Wrth  ei  gospi  ar  ol 
syrthio,  ni  welsid  trugaredd:  wrth  ei  achub  heb  lawn,  ni  welsid 
cyfiawnder.     Ond  trwy  y  drefn  Gyfryngol,  y  mae  yr  holl  briodoliaeth- 


*  Gofyna  Mr.  Pierce  mewn  llythyr,  i'w  or-hoffus  gyfaill,  y  diwedd- 
ar  Barch.  Isaac  Harries,  Wyddgrug,  beth  oedd  ei  farn  am  y  syhv 
yma,  fel  hyn  : — "  Er  na  chlywais  arall  yn  ei  ddyweyd,  ac  nad  wyf  yn 
hollol  benderfynol  a  ddyhd  ei  ddyweyd,  eto  yr  wyf  yn  cael  fy  nhueddu 
i  feddwl  ei  fod  yn  wirionedd.  Bydd  cael  eich  barn  ar  hyn  o  werth 
genyf.  Ni  ddymunwn  gyhoeddi  dim  o'r  Pwlpud,  ond  a  fydd  a  thuedd 
i  adeiladu  a  gwneyd  lies  ynddo."  Fe  wel  y  rhai  sydd  wedi  darllen 
y  gyfrol  hono  ar  "  The  Divine  Treatment  of  Sin,''  gan  y  Parch. 
J.  Baldwin  Brown,  mai  dyma  yn  hollol  ydyw  ei  syniad  ef.  Tybiwn 
modd  bynag  ein  bod  wedi  darllen  y  golygiad  hwn  yn  ngwaith  un  o'r 
hen  Dduwinyddion,  er  nad  allwn  yn  awr  gofio  yr  enw.  Ond  gall  yr 
un  syniad  fod  yr  un  mor  wreiddioi  i  fwy  nag  un  awdwr. 


PREGETHAU.  85 

au  yn  ymddadblygu  yn  ogoneddus.     Y  niae  llawer  mwy  o  Dduw  yn 
dyfod  i'r  amlwg  ar  ol  y  ewymp  nag  oedd  o'r  blaen. 

4.  Rhaid  ein  rhyddhau  oddiwrth  ddeddf  pechod  cyn  y  bydd  genym 
hawl  yn  y  drefn  hon.  Khaid  diorseddu  pechod,  ac  i  niuau  rodio  "  yn 
ol  yr  yspryd."  Rhaid  i  ni  fod  o  dan  arweiniad  Yspryd  a  Gair  Duw, 
ac  i  ni  groeshoelio  y  cnawd  a'i  holl  chwantau. 

5.  Myn  y  ddeddf  ei  gofynion  yn  mhawb  ryw  ffordd  lieu  gilydd. 
Isaill  ai  trwy  dderbyn  y  drefn  a  chael  ein  gwneyd  wrth  fodd  y  ddeddf 
byth,  neu  fod  o  dan  ei  melldithion.  Pa  fodd  y  bydd  hi  gyda  ni  ? 
Cofiwn  mai  nid  am  fyned  i  lawr  yn  demnir,  ond  am  wrthod  dyfod  i 


PREGETH  X. 

YR    HEN    BOBL. 

"  Coron  anrhydeddus  yw  penllwydni,  os  bydd  mewn  ffordd  cyfiawn- 
der."    Diar.  xvi.  31. 

Crefydd  sydd  yn  nodweddu  dynion  yn  y  byd.  Addurn  ar  un  Haw, 
gwarth  ar  y  llall.     Cyfeiria  y  testyn  at  hen  bobl. 

I.    GOLWG   DDIGALON    A     BRON   ANOBEITHIOL     YW    G  WE  LED    HEXAFGWR 

yn  Annuwiol.     Annhebyg  i  droi.     Amheus  a  ddychwel  byth  bellach. 

1.  Mae  wedi  Mr  arfer  byw  yn  ddigrefydd.  Cynefino :  geiiiau,  ym- 
ddygiadau,  cwmni.     "  A  newidia'r  Ethopiad  ei  groen  ? '"' 

2.  Y  mae  mwy  o  rivystrau  yn  codi  ar  y  ffordd  o  liyd.  Y  galon  yn 
galetach.  Y  cadwyni  yn  dynach.  Mwy  o  fantais  i'r  diafol  i  ddallu, 
ac  os  tueddu  at  grefydd,  bydd  yn  danod  mwy.  Amgyichiadau  tebyg 
i'w  ddigaloni.     Nid  oes  fawr  o  obaith.     Jer.  ii.  24. 

3.  Aeth  llawer  o  foddion  heibio  yn  afiivyddianus.  Sawl  goruch- 
wyliaeth  a  ddaliwyd  ?  A  gweinidogaeth  a  wisgwyd  allan  ?  M ethodd 
y  cwbl.  Athrawiaeth  y  gwaed,  mellt  Sina,  gwreichion  uffern.  Beth 
ychwaneg  ellir  ddisgwyl?     Esay  v.  4. 

4.  Y  mae  y  dymuniadau  wedi  gwanhau.  Bu  mwy  o  duedd.  Nid 
mor  gryf  at  ddim  yn  awr.  Daliwyd  pan  oedd  y  meddwl  yn  hyblyg, 
tebyg  iawn  y  deil  bellach.  Nid  yw  mor  hawdd  ei  symud.  Wedi  ym- 
lonyddu.     Pur  dywyll  yw. 

G 


86  PREGETHAU. 

5.  Y  mae  mwy  yn  marw  yn  ddigrefydd  nag  sydd  yn  ei  chael  ar  ol  myn- 
ed  yn  hen.  Gwelwn  ambell  un  tua'r  unfed  awr  ar  ddeg.  Peth  rkyfedd 
fydd  gweled  un  triugain,  neu  ddeg  a  tliriugain,  yn  troi  at  grefydd. 
Ond  ami  y  gwelir  hwy  yn  gorplien  yn  anedifeiriol. 

II.  Ee  mob  anhebyg  eto  mae'n  bosibl.    Y  mae  gobaith. 

1.  Gras  a  gallu  Ditw.  Ni  roddwn  derfyn  i  Sanct  yr  Israel.  Mae 
ei  ras  fel  y  mor.  Cododd,  a  diau  y  cyfyd  gofgolofnau  i  ras  o  hen 
brenau  crinion  iawn.  Ehai  o  ymyl  y  tan,  fel  y  lleidr  ar  y  groes. 
Dyma  ddigon  rhag  anobaith.  Nid  ei  lwybr  cyffredin  yw.  Dyna  ddigon 
rhag  rhyfyg.     Anogaeth  i  blygu  yn  awr  yw  hyn,  ac  nid  i  oedi. 

2.  Ymddygiadau  Duvj  a'i  amynedd.  Cafodd  achosion  yn  dy  erbyn, 
eto  arbed.  Hir-ymarbous  beb  ewyllysio  fod  neb  yn  golledig.  Pob 
blwyddyn  yn  llawn  o  drugareddau.  Ymwneyd  a  pbob  teimlad  a  feddi 
er  dy  enill.     Y  mae  heb  dewi  eto. 

3.  Addewidion  a  llais  cyffredinol  y  Bibl.  Y  mae  rbanau  wedi  tewi, 
ond  nid  i  gyd.  "Hollgyrau  y  ddaear;"  "Eto  dychwel;"  "  Yr  bwn 
a  ddel,"  beb  dewi.  Nid  fel  y  fyddin  wladol,  rbyw  oed  penodol.  Der- 
byn  y  deillion,  y  cloffion,  y  gwywedigion.  Dy  dderbyn  di  wrth  dy  ffon. 
Yn  dy  wydrddrycb,  ie  wedi  gwywo  gan  benaint. 

4.  Digonedd  yr  lawn.  Boddlonwyd  cyfiawnder.  Y  drugareddfa.. 
Duw  yn  Nghrist  yn  cymodi  y  byd.    Duw  yn  gyfiawn  ac  yn  cyfiawnhau. 

5.  Daeth  rhai  ar  fin  uffem,  a  derbyniwyd  pawb  a  ddaeth.  Man- 
asseh,  y  Corinthiad,  a  Magdalen.  Gwelsom  ninau  rai.  Ni  wrtbod- 
wyd  un.  Gan  byny  ni  rown  neb  i  fyny  tra  bo  anadl  ynddynt.  Ond  a 
bono  allan  yn  fuan,  yna  rbaid  tewi  bytb. 

III.  Mae  hen  gristion  yn  hakdd  ac  yn  anbhydeddus  iawn. 
Hen  dad,  neu  ben  fam  yn  y  ty. 

1.  Y  maent  wedi  gweled  llawer.  Dydd  a  nos,  binon  baf,  a  storm- 
ydd  gauaf.  Llawer  gelyn,  a  llawer  cyfaill.  Llawer  loan,  a  llawer 
Judas.     Gwyddant  sefyllfa  Seion  yn  yr  anialwcb. 

2.  Teimlad  a  phrofiad.  Effaitb  y  petbau  ar  y  meddwl.  Goiid, 
ergydion,  dagrau,  llawer  pwll,  a  gwaredigaetb.  Can  a  gorfoledd# 
Petbau  na  feddylia  ereill. 

3.  Prawf-wy  bo  daeth,  (Experience).  Pan  na  fydd  ereill  ond  anturio, 
byddant  bwy  wedi  dysgu  a  gweled.     Mae  cyngbor  yr  ben  o  werth. 

4.  Nerthol  yn  y  tywydd.  Nid  pob  awel  a'u  teifi  yn  ol.  Tynant  eu 
cwys  er  y  storm.  Y  mae  rbai  da  yn  colli,  ond  rbai  gweiniaid  plentyn- 
aidd  ydynt.    Haws  gan  yr  ben  dosturio,  na  digio. 


PREGETHAU.  87 

5.  Cymhorth  a  lies  i  ereill.  Gafael  yn  y  llaw,  yn  hytracli  na  tharo  i 
lawr.  Cofia  fel  y  bu  yn  ieuangc ;  gwell  na'r  dibrofiad.  Os  metha  y 
tad  neu  y  fam,  yn  ochr  tynerwch  y  gwnant. 

Cyhhwysiad. 

1.  Testyn  wylo  a  chdnu.    Aetb  yn  bwyr,  ond  nid  rhy  hwyr. 

2.  Er  na  wna  yr  hen  les  i  grefydd,  givna  crefydd  les  iddo  ef. 

3.  Bydd  ei  gdn  yn  uwcli  na  neb  yn  y  nef. 


PREGETH    XL 

GOGONIANT   AC   ARDDERCHAWGRWYDD    EGLWYS    DDUW 
YN    Y    DYDDIAU    DBVEDDAF. 

"  Y  dydd  hwnmv  y  bydd  ar  ffrwynau  y  meirch,  SANCTEIDD- 
RWYDD  TR  ARGLWYDD  ;  a  bydd  y  crochanau  yn  nhy  yr  Arglwydd 
fel  meiliau  ger  bron  yr  allor.  Bydd  pob  crochan  yn  Jerusalem  ac  yn 
Juda  yn  Sancteiddrwydd  i  Arglwydd  y  lluoedd:  a  daw  pob  aberthwr, 
ac  a  gy  miner  ant  o  lionynt,  ac  aferwant  ynddynt :  ac  ni  bydd  Canaan- 
ead  mwyach  yn  nhy  Arglwydd  y  lluoedd  y  dydd  hwnniv." 

Zech.  sir.  20,  21. 

"Wkth  sylwi  ar  eiriau  prophwydoliaetk  y  llyfr  hwn,  gwelwn  mai 
dydd  mawr  yw  *'  y  dydd  h\vnw :'  sydd  yn  y  testyn.  Yr  oedd  dydd  neu 
dymor  oes  y  propbwyd  hwn  yn  un  pwysig  iawn.  Yr  oedd  yn  gyd- 
oeswr  ac  yn  gyd-lafurwr  a'r  propbwyd  Haggai,  -wedi  dychweliad  y 
gaetbglud  o  Babilon.  Adeiladiad  yr  ail  deml  a  gefnogent,  a  beient  yi 
fawr  y  rbai  a  drigent  yn  eu  tai  byrddiedig  eu  bunain,  a  tby  Dduw  yn 
annghyfanedd.  Yr  oedd  eu  gweinidogaetb  a'u  bawdurdod  yn  ddwyfol. 
«'Yna  y  propbwydi,  Haggai  y  propbwyd,  a  Zacbariab  mab  Ido,  a  bropb- 
wydasant  i'r  Iuddewon  oedd  yn  Juda  ac  yn  Jerusalem ;  yn  enw  Duw 
Israel  y  propbwydasant  iddynt."  Ezra  v.  1.  Gellir  edrycb  ar  nerthyr 
anogaetbau  i  ffyddlondeb  a  llafur  gyda  tby  yr  Arglwydd,  gan  y  propb- 
wyd bwn  yn  dripblyg,  sef  yn  gyntaf,  y  dydd  a  aetb  beibio — "  Cryfbaer 
eicb  dwylaw  cbwi,  y  rbai  ydycb  yn  clywed  y  geiriau  byn;— canys  cyn 
y  dyddiau  byn,  nid  oedd  na  cbyflog  i  ddyn,  na  Hog  am  anifail,  na 
beddwcb,  &c.  Trueni,  gortbrwm,  a  dinystr,  a  lanwent  y  wlad;  a 
hyny  yn  ganlyniad  anocbeladwy  seguryd  ac  eilunaddoliaeth  eieh  tadau- 
g2 


88  PKEGETRAU. 

Anufudd-dod  i  Dduw  a  dynodd  arnom  y  fath  drueni ;  o  ganlyniad, 
ymostyngiad  i'w  ewyllys,  a  ffyddlondeb  yn  ei  waitb,  a  sicrba  ddyogel- 
wcb  a  llwyddiant  rbagllaw.  Cyferbynia  ei  ddydd  presenol  a'r  dydd  a 
aetli  beibio ;  hefyd,  fel  anogaetb  yn  y  gwaith  mawr — "  Ond  yn  awr  ni 
byddaf  fi  i  weddill  y  bobl  byn,  megis  yn  y  dyddiau  gynt,  medd 
Arglwydd  y  lluoedd,''  Wele  wawr  diwygiad  ac  adferiad  eto  ar  y  wlad, 
a  nawdd  a  boddlonrwydd  Duw  Israel  arnom.  Adeg  hyfryd  i  weitbio. 
Ond  yn  benaf  cadarnbeir  bwy  trwy  gyfeirio  eu  meddyliau  at  "y  dydd 
hwnw."  Edrych  yn  mlaen  at  gyflawniad  yr  addewidion — amser 
neillduol  o  lwyddiant  a  buddugoliaeth  yr  eglwys  ar  ei  boll  elynion  a'i 
gortbrynrwyr — Undeb  yr  boll  lwythau  yn  nertb  i'w  gilydd,  ac  am- 
ddiffyn  yr  Arglwydd  arnynt,  pen.  xii.  5 — 8.  Tori  ymaitb  enwau  yr 
eilunod,  a  cbael  gwasanaetb  pur  yn  Si'on.  Gelwir  "  y  dydd  bwnw '' 
yn  necbreu  y  benod  bon  yn  "  ddydd  yr  Arglwydd.''  Mae  goruchwyl- 
iaetb  yr  efengyl  yn  cael  yr  enw  bwnw  befyd:  a  diau  fod  iaith  a 
darluniadau  propbwycloliaethol  yr  Hen  Destament  mor  fawreddog  a 
gogoneddus,  fel  nas  gellir  gweled  nertb  eu  cyflawniad  ond  yn  rbanol 
a  diffygiol,  nes  eu  dal  yn  ngoleu  teyrnasiad  y  Messiab  trwy  yr  efengyl 
Tybiwyf  y  cyfeirir  yma  at  ei  ddyfodiad  ef  yn  y  cnawd,  yn  oleuni  y  bydj 
ac  yn  baul  "  dydd  bwnw."  Ac  wedi  cyfnod  o  rai  canoedd  o  fiynydd- 
oedd  niwlog  a  du :  nid  dydd  ac  nid  nos  yn  bollol,  dyna  oleuni  yn  yr 
bwyr;  "Duw  a  ymddangosodd  yn  y  cnawd" — "Haul  cyfiawnder  a 
gyfyd  i  cbwi,  a  meddyginiaetb  yn  ei  esgyll."  Dyna  ddyfroedd  bywiol, 
nertbol,  a  pbarbaol,  yn  tori  allan  o  Jerusalem,  a'r  Arglwydd  yn  Erenin 
ar  yr  boll  ddaear  :  a  bydd  un  Arglwydd  a'i  enw  yn  un.  Dydd  barnau 
lor  ar  yr  anufaddion,  a  Si'on  yn  foliant  ar  y  ddaear.  Mae  y  testyn  yn 
ddarluniad  o  ogoniant  yr  eglwys  yn  nydd  ei  llwyddiant.  Atbrawiaetb 
y  testyn  ywj 

GOGONIANT  AC  ADDERCHAWGRWYDD  EGLWYS  DDUW  YN  Y  DYDDIAU 
DIWEDDAE. 

Gwnawn  rai  syhvadau  arweiniol,  trwy  daflu  golwg  tros  y  darlun 
ardderchog  hwn  o  ogoniant  yr  eglwys.  Mae  ei  linellau  yn  gywrain  a 
tbarawiadol  iawn. 

1.  Tymor  neu  gyfnod  ei  gogoniant,  "  Y  dydd  hwnw.v  Dydd  yr 
orucbwyliaetb  efengylaidd.  Nid  oedd  yr  orucbwyliaetb  flaenorol  ond 
tywyll  a  niwliog  iawn.  Bu  am  betb  amser  yn  gaddug  ofnadwy  tuag 
Eden.  Yr  oedd  y  cyboeddiad  o  Had  y  wraig  fel  ymddangosiad  seren 
o  bell  trwy  niwl  mawr.  Lluosogwyd  y  ser,  a  goleuodcl  Duw  lawer  o 
ganwyllau  y  naill  oes  ar  ol  y  Hall,  fel  y  gellir  dyweyd  ei  bod  yn  myned 


PREGETHAU.  89 

yn  oleuacli  i  raddau  o  hyd,  oddieithr  y  tywyllwch  pan  nad  oedd  pro- 
phwydoliaeth,  yn  flaenorol  i  ymddangosiad  loan  Fedyddiwr,  ac  yn  y 
man,  cododd  yr  haul.  Dydd  yw  hwn  ag  y  bu  yr  hen  dduwiolion  yn 
edrych  yn  hiraethlon  am  dano.  Dydd  mawr  yw  hwn,  a  gwaith  niawr 
a  herthyn  iddo,  i'e,  y  gwaith  niwyaf  a  berthyn  i  Dduw  ei  hun. 

2.  Natur  ei  gogoniant,  "  Sancteiddrwydd  i'r  Arglwydd."  Bydd  y 
pethau  a  berthyn  i  ddynion  yn  cael  eu  hanghofio :  yr  Arglwydd  fydd 
canolbwynt  mawr  eu  holl  gyflawniadau — pob  gau  ddiben  wedi  darfod 
— ysbryd  ymbleidio  wedi  cilio — hunangais  wedi  colli — gogoniant  yr 
Arglwydd  a  fynegant.  Yr  Arglwydd  yn  unig  a  ddyrchefir  yn  "  y  dydd 
hwnw  " — ei  enw  ef  a  godir,  ei  waith  ef  a  gyflawnir,  a'i  ddelw  ef  a  wisgir. 
Trodd  dynion  trwy  bechod  oddiwrth  Dduw,  a  gwnaethant  eu  hunain 
yn  dduwiau  iddynt  eu  hunain ;  ond  pan  fydd  Si'on  yn  gwisgo  gwisg- 
oedd  ei  gogoniant,  gwelir  trigolion  y  byd  wedi  cydgyfarfod  eto  yn  yr 
Arglwydd,  fel  eu  diben  penaf. 

3.  Cyhoeddusrwydd  ei  gogoniant,  "  Ar  ffrwynau  y  meirch."  Cerfis  y 
geiriau  ar  glud  a  harness  y  meirch  fel  addurn  iddynt,  a  bydd  eu  holl 
wasanaeth  yn  deilwng  o  hyn,  fel  coat  of  arms  y  boneddion  ar  eu  cer- 
bydau.  Bydd  y  creadur  sydd  yn  awr  wedi  ei  ddarostwng  i  oferedd,  yn 
mwynhau  ei  ryddid.  Gwelwn  yma  fod  terfyn  i  fod  ar  ryfel  a  thy  wall! 
gwaed,  gorthrwm  a  gorfaeliaeth.  Bydd  y  pethau  ag  sydd  yn  awr  yn 
cael  eu  troi  yn  atalfeydd  i  grefydd  lesu,  i  gyd  yn  blaid  ac  yn  gymhorth 
i'w  llwyddiant.  Bydd  holl  fasnach  y  gwledydd,  holl  amcan  trafnidwyr, 
a  holl  ofal  cludwyr  yn  "  Sancteiddrwydd  i'r  Arglwydd."  Toir  a.  bythol 
warth  y  rhai  y  oodwyd  eu  henwau  fel  gwroniaid  maes  y  gwaed,  twyll- 
fasnachaeth,  &c. 

4.  Cyffredinolrwydd  ei  gogoniant,  "A  bydd  y  croclianau  ynnhy  yr 
Arghcydd  fel  meiliau  ger  bron  yr  allorJ'  Pob  un,  y  lleiaf  fel  y  mwyaf. 
Mae  llawer  o  bethau  yn  bresenol,  yr  edrychir  arnynt  yn  wael  ac  yn 
ddirmygus,  hyd  yn  oed  gan  broffeswyr  crefydd,  ond  pan  welir  y  dyddiau 
dedwydd  yn  ein  testyn,  bydd  y  wasanaeth  waelaf  mor  sanctaidd  a'r 
swydd  Tawchaf.  Pob  rhan  o'r  gwaith  yn  gysylltiedig  a'u  gilydd  ac  yn 
gymhorth  i'w  gilydd  hefyd. 

5.  Deiliaid  ei  gogoniant,  neu  sancteiddncydd  yr  addohcyr,  "A  daw 
pob  aberthwr,  ac  a  gymerant  o  honynt,  ac  a  ferwant  ynddynt."  Cry- 
bwyllwyd  uchod  fod  pob  rhan  o'r  gwaith  yn  gydbwys;  felly  gallwn 
ddyweyd  yma,  y  teimlir  felly  tuag  ato  gan  yr  holl  eglwys.  Bydd  pob 
peth  a  berthyn  i  dy  a  gwaith  yr  Arglwydd  mewn  bri  mawr.  Ni  fydd 
gwahaniaethu  mewn  parch  a  phwysigrwydd  swyddawl,  ond  bydd  pob 
un  yn  aberthwr.     Dim  cymaint  o  bwys  pa  lestr,  ond  aberthu  fydd  o 


90  PKEGETHAU. 

bwys.  Bydd  digon  o  waith  i'r  holl  aberthwyr,  ac  i'r  holl  lestri  hefyd. 
Dydd  llawenydd  fydd  hwn,  am  "baratoi  o  Dduw  y  bobl." 

6.  Neillduolrwydd  a  pherffeithrivydd  ei  gogoniant,  "Ac  ni  bydd 
Canaanead  mwyach  yn  nhy  Arglwydd  y  lluoedd."  Arwydda  y  gair 
"  Canaanead,"  fasnachwr  neu  fydolwr.  Nid  yn  unig  byddant  oil  yn 
aberthwyr,  ond  ymddidolant  oddiwrth  y  byd  yn  ei  yspryd  a'i  arferion. 
Derfydd  gwneyd  masnach  o  air  Duw.  Certhir  allan  fydolrwydd  a 
chybydd-dod  o'r  eglwys.  Bydd  yr  holl  aberthwyr  yn  derbyn,  ac  yn 
arddel  eu  gilydd  mewn  cariad:  ond  yn  y  cwbl  ar  dir  "  sancteiddrwydd 
i'r  Arglwydd."  Ni  ddaw  o'i  mewn  mwy  ddienwaededig,  nac  aflan. 
Bydd  yr  eglwys  yn  lie  rby  sanctaidd  i  ragrithwyr  i  lechu  ynddi  y  pryd 
hyn, 

1.  Gynwysa  yr  athrawiaeth  lion,  dystiolaeth  o  ivirionedd  yn  sylfaen 
ffydd  a  hyder  y  saint  yn  mhob  tywydd  ac  amgylchiad.  Nid  os,  neu  fe 
allai,  sydd  yma.  Mae  gan  Sion  fodd  i  ynigysuro  yn  y  tymbestloedd 
trymaf.  Ni  ddylai  y  cristion  ddigaloni  gan  nad  pa  mor  dywyll  y  byddo. 
Cadarnheir  tystiolaetb  ein  testyn  gan  Dduw  trwy  luaws  o  destynau 
ereill,  "  A  bydd  yn  y  dyddiau  diweddaf,  fod  mynydd  ty  yr  Arglwydd 
wedi  ei  barottoi  ym  mben  y  mynyddoedd,  ac  yn  ddyrcbafedig  goruwch  y 
bryniau,"  &c,  &c.  Esay  ii.  2 — 5.  Jer.  xxxi.  40.  Ezec.  lxvii.  1 — 6. 
Daniel  xii.  4.  Psalm  lxxii.  16.  Dyaia  golofnau  y  pwysa  Sion  arnynto 
oes  i  oes.  Ar  y  creigiau  disigl  byn  y  saif  y  cristion  i  syllu  ar  arwydd- 
ion  yr  amserau,  a  cbadarnbeir  ei  ffydd  wrtli  weled  y  petbau  sydd  yn 
cjTiieryd  lie  o'i  amgylch.  Yr  ydym  yn  son  yn  ami,  ac  nid  heb  reswm 
dros  hyny,  fob  crefydd  yn  isel,  &c. ;  ond  wrtb  sylwi  ar  betbau  a  gymer- 
ant  le  yn  ein  dyddiau,  gallwn  weled  ei  bod  yn  ei  pberthynas  a.  mater  y 
testyn,  yn  uwcb  o  lawer  nag  y  bu  erioed.  Beth  yw  y  peirianau  nertbol 
sydd  gan  Sion  ar  waith  yn  y  dyddiau  hyn  ?  Mae  llawer  o  gynniwair, 
a  gwybodaeth  yn  amlhau ;  mae  mwy  o  yspryd  cenhadol,  a  haelioni,  ac 
ymdrechion  cyhoeddus  er  dylanwadu  ar  y  byd,  nag  a  fu  er's  oesau. 
Beth  yw  y  ffrydiau  nerthol  a  ddylifant  trwy  y  gwabanol  gymdeithasau, 
a  thrwy  y  wasg,  gan  ymarllwys  yn  afonydd  bywiol  ar  y  byd  ?  Arwydd- 
ion  fod  Si'on  yn  gweithio  ac  yn  llwyddo.  Mae  yr  eglwys  ar  y  niaes  yn 
hau  yn  y  dyddiau  presenol,  ac  mor  wir  a'i  bod  felly,  gwelir  y  ffrwyth 
toreithiog  mewn  canlyniad.  Nid  oes  llai  a  wna'r  tro  na  chael  teyrnas- 
oedd  y  byd  yn  eiddo  ein  Harglwydd  ni  a'i  Grist  ef.  Nis  gallwn  gau 
ein  Uygaid  ch waith,  rhag  ediych  ar  y  ddaeargryn  nerthol  sydd  yn 
dymchwel  gorseddau,  ac  yn  lluchio  a  chladdu  coronau  yn  adfeilion  hen 
sefydliadau  annghristaidd  y  cy  fan  dir.  Llawer  o  fanau  y  rhai  a  am- 
gaerwyd  yn  gadarnach  na  Jericho,  yn  erbyn  Gair  Duw  a  tbystiolaeth 


PEEGETHAU.  91 

Iesu  Grist,  a  lie  y  teyrnasai  tywyllwch  paganiaeth  a  phabyddiaeth  am 
oesau  lawer,  sydd  yn  awr  a'u  caerau  wedi  syrthio,  eu  llywyddion  wedi 
ffoi  am  eu  bywyd,  a'r  trigolion  a  synant  yn  ngoleuni  newydd  rhyddid 
ac  iawnderau  eydwybod,  a  Gair  Duw  yn  cael  derbyniad  croesawgar  gan 
filiynau  o  newydd.  Mae  y  petbau  mawrion  hyn  yn  rhy  nerthol  eu 
dylanwad  ar  feddyliau,  i'w  gadael  yn  ddifraw,  nag  yn  ddihyder. 
Teimla  Sion  ei  nerth  nes  ymwroli  ac  ymgryfhau.  Mae  gweled  yr 
hiraeth,  a  cblywed  dymuniadau  miloedd  am  eu  dysgu  yn  fanylach  yn 
ffordd  Duw,  yn  cynhyrfu  teimladau  calon  Si'on,  ac  yn  codi  miloedd 
Israel  at  eu  gwaith.  Ac  nid  yw  Duw  yn  anghyfiawn,  fel  yr  angbofio 
eu  gwaith  a'u  llafurus  gariad.  Eu  lief  yw — "Bywha.  dy  waith  yn 
nghanol  y  blynyddoedd."  Daw  Si'on  i  fyny.  Digon  o  sicrwydd  yw  fod 
y  gweision  "yn  hoffi  ei  meini,  ac  yn  tosturio  wrtli  ei  llwch  hi.-'  Dar- 
llenai  y  Psalmydd  ar  agwedd  a  theimlad  yr  eglwys,  nad  oedd  ei  Duw 
yn  mhell  oddiwrthi,  Ps.  cii.  13—22. 

"  Kid  ofnant  ond  cryfheir  eu  dwylaw"  hefyd,  wrth  weled  ysbryd  y 
brophwydoliaeth  yn  dyfod  i'r  goleu  yn  agwedd  Sion  yn  ein  dyddiau. 
Mae  mwy  o  undeb  teimlad  ac  ymdrecbion  rhwng  y  gwabanol  lwythau, 
nag  a  fu  er  dyddiau  ein  tadau.  "  A  thywysogion  Juda  a  ddywedant 
yn  eu  calon,  Nerth  i  ni  fydd  preswylwyr  Jerusalem  yn  Arglwydd  y 
lluoedd,  eu  Duw  hwynt."  Mae  yr  Evangelical  Alliance  wedi  tynu  sylw 
yr  eglwys  trwy  y  byd,  at  y  mawr  bwys  o  fod  "  oil  yn  un."  Dywed  ty- 
wysogion  y  gwabanol  lwytbau  yn  eu  calon,  yn  gystal  ag  yn  eu  hym- 
ddygiadau,  "  Nerth  i  ni  y w  ein  brodyr  yn  Arglwydd  y  lluoedd,  eu  Duw 
hwynt."  "  Nerth  i  ni  :  "  undeb  sydd  nerth.  Tra  yr  oedd  y  gwahanol 
lwytbau  yn  ymryson  a'u  gilydd  ar  y  ffordd,  yr  oedd  diafol  yn  ddigon 
tawel,  a'i  deyrnas  yn  llwyddianus ;  ond  mor  fuan  ac  y  daw  i  fyny  ei 
thegwch  priodol,  "  Oil  yn  un,"  yn  ei  hysbryd  a'i  gwaith,  bydd  "  yn  ofh- 
adwy  fel  llu  banerog."  Gwerthfawrogir  yr  egwyddor  fawr  hon  yn 
mysg  ein  cenedl  ninau.  Cymerwn  yr  holl  bethau  hyn,  yn  nghyd  a 
llawer  o  bethau  eraill  a  allem  grybwyll,  yn  arddangosiadau  o  wirionedd 
tystiolaeth  ein  testyn,  er  ein  harwain  i  hyderu  yn  y  Duw  a'u  llefarodd, 
ac  i  ymwroli  ac  ymgryfhau  yn  y  stormy dd  oil. 

2.  Darlnniad  o  ddymunoldeb  a  liy fry  dwell  yn  sylfaen  ein  hawyddfryd 
an  hiraetli,  "  Sancteiddricydd  i'r  Arglwydd"  Delw  Duw  ar  ddynion. 
Purdeb  calon  yn  tori  allan  trwy  yr  holl  fywyd  a'r  ymddygiad.  Bydd 
Jerusalem  yn  gwisgo  gwisgoedd  ei  gogoniant  y  pryd  hyn.  Bydd  yn 
hawdd  adwaen  dilynwyr  yr  Iesu  wrth  eu  bywyd  sanctaidd.  Bydd 
annuwioldeb  wedi  cywilyddio — llygredigaeth  wedi  colli  tir.  Ni  fydd 
perygl  tramwy'r  heolydd,  nac  ofn  yn  y  farchnad.     Prynir  a  gwerthir 


92  PKEGETHAU. 

beb  dwyllo  y  naill  y  Hall ;  ac  ni  bydd  nac  angen  am  dafarn,  na  tbyst 
er  cadarnbau  y  cytundeb.  Diau  fod  gormod  o  Ganaaneaid  yn  nby- 
Arglwydd  y  lluoedd  eto.  Bydolrwydd  a  leinw  yspryd  llawer  proffeswr, 
ac  a  lwydda  yn  ei  boll  fasnacb  a'i  ymwneyd  ac  ereill.  Mae  sancteidd- 
rwydd  yn  banfodol  i  lwyddiant,  a  diau  mai  arwydd  gobeitbiol  am 
flodau  gwanwyn  lhyyddiant  ar  acbos  y  Cyfryngwr  yw,  pan  fyddo  rbew 
gauafaicld  a  nosawl  yn  gwywo  proffeswyr  bydol  a  cbnawdol,  a'r  llafur- 
wyr  yn  cbwynu  y  winllan.  Wedi  cartbu  yr  amburedd  allan,  y  gellir 
disgwyl  cynydd  a  llwyddiant  yr  egin  grawn.  Mae  yn  ddiameu  fod 
eglwys  o  rifedi  bycban  os  bydd  yn  byw  yn  sanctaidd,  ac  yn  byw  yn  ol 
egwyddorion  ysprydol  y  Testament  Newydd,  yn  fwy  ei  dylanwad  ar  y 
byd,  ac  o  atalfa  i  lygredigaeth  y  byd,  nag  yw  llond  teml  fawr,  gymaint 
a  tbeml  Diana  yr  Epbesiaid  gynt,  o  broffeswyr  bydol,  ffurfxol,  y  rbai 
na  wyddis  rbagor  rbyngddynt  yn  eu  bywyd  cyffredin  na  dynion  y  byd. 
Cynwysa  y  dymunoldeb  bwn  wybodaetb  a  pbrofiad  belaeth  yn 
mbetbau  yr  efengyl.  Mae  rbai  a  ddadleuant  tros  wybodaetb  fawr, 
ond  a  ddiystyrant  brofiad  a  tbeimlad,  nad  oes  eu  beisiau.  Ereill  a 
olygant  mai  profiad  a  tbeimladau  crefyddol  yw  y  cwbl  angenrbeidiol, 
ac  a  edrycbant  ar  y  gwybodus  a'r  belaetb  ei  amgyffredion,  fel  rbywbeth 
tu  allan  i  gylcb  crefydd,  os  nid  yn  bollol  ddigrefydd.  Ond  y  gwirion- 
edd  yw,  fod  y  dclau  o  bwys  a  gwertb  dirfawr,  ac  nas  gall  y  naill  na'r 
Hall  focloli  yn  eu  llawn  ddylanwad  ar  y  meddwl,  ond  fel  y  derbyniant 
eu  nertb  y  naill  o'r  Hall.  Nid  yw  yr  boll  addysgu,  a'r  ymdrecbion  o 
blaid  addysg  yr  ieuengctyd  yn  yr  Ysgolion  dyddiol  a  Sabbotbol,  ond 
arweiniadau  at  y  gogoniant  yn  y  testyn.  Dygir  i  ben  gyflawniad 
mewn  rban  helaeth,  yn  ein  dyddiau  ni,  o'r  bropbwydoliaetb,  "  Llawer 
a  gynniweiriant,  a  gwybodaetb  a  amlbeir,''  Bydd  cawri  ar  y  ddaear 
yn  "  y  dydd  bwnw,''  "  A  bydd  y  Uesgaf  o  honynt  y  dydd  bwnw  fel  Da- 
fydd ;  a  tby  Dafycld  fel  Duw,  fel  angel  yr  Arglwydd  o'u  blaen  bwynt." 
"  Ac  ni  ddysgant  mwyacb  bob  un  ei  gymmydog,  a  pbob  un  ei  frawd,  gan 
ddywedyd,  Adnabyddwcb  yr  Arglwydd  :  o  berwydd  bwynt-bwy  oil  o'r 
Ueiaf  o  bonynt  byd  y  mwyaf  o  bonynt  a'm  badnabyddant,  medd  yr 
Arglwydd.''  Mae  gwybodaetb  yn  amlbau  yn  ein  boes,  er  boll  gaddug 
tywyllwcb  a  dicbelHon  annuwiaetb  a  Phabyddiaetb  y  byd.  Mae  mwy 
o  famau  duwiol  yn  magu  eneidiau  eu  plant,  nag  a  fu  mewn  un  oes 
flaenorol;  ac  y  mae  yr  Ysgol  Sabbotbol  yn  maetbu  ac  yn  dwyn  allan 
blanbigion,  y  rbai  a  fyddant  ffrwytblon  a  defnyddiol  eto  yn  yr  eglwys. 
Diau  fod  ieuengctyd  a  blodau  ein  cynulleidfaoedd  yn  sefyll,  yn  y 
gangen  bon,  ar  uwcb  tir  na'r  tadau  gynt;  ac  er  mor  danbaid  a  cby- 
mwys  i  amgylcbiadau  yr  oes  yr  oedclynt  yn  byw  ynddi,  oedd  dawn  yr 


PKEGETHAU.  93 

henuriaid  gynt,  eto,  mae  yn  eglur  fod  ton  y  weinidogaeth  yn  llawer 
uwch,  eangach,  a  disgleiriacli  yn  bresenol;  ac  eglur  yw  mai  uwch  a 
disgleiriach  yr  a.  eto. 

Cangen  ddymunol  iawn  yn  y  gogoniant  hwn  liefyd,  yw  y  tangnefedd 
a'r  heddwch  eyffredinol  a  deyrnasa  ar  y  ddaear.  Bydd  Sion  a'i  medd- 
ylfryd  ar  yr  Arglwydd,  a  chedwir  hi  "  mewn  tangnefedd  heddychol ; '' 
S*  Ni  chynfigena  Ephraim  wrth  Juda,  ac  ni  cliyfynga  Juda  ar  Ephraim." 
Nid  yn  unig  bydd  yr  eglwys  yn  heddychol  yn  ei  chylchoedd  cyssegr- 
edig,  ond  bydd  egwyddorion  efengyl  y  tangnefedd  wedi  gweithio  eu 
ffordd  a  chario  eu  dylanwad  ar  holl  amgylchiadau  y  byd,  Derfydd 
casglu  meirch  rhyfel  i  ddryllio  dinasoedd  a  thywallt  gwaed  dynol — 
"  Sancteiddrwydd  ar  ffrwynau  y  meirch."  "  Curant  eu  cleddyfau  yn 
sychau,  a'u  gwaewffyn  yn  bladuriau."  Banerau  Tywysog  tangnefedd 
a  gwhwfanir  dros  y  byd.  Nis  gallon  gau  ein  llygaid  yn  erbyn  symud- 
iadau  ein  hoes  at  hyn  hefycl.  Teilynga  y  Gynhadledd  Heddwch  a 
gynhaliwydyn  Brussels,  prif  ddinas  Belgium,  ei  thragywyddol  gofnodi, 
fel  toriad  gw&wr  "  y  dydd  hwnw  "  yn  y  gangen  ardderchog  hon  o'i 
ogoniant.     Mae  yn  giveithio  yn  dda. 

3.  Darluniad  ofywyd  a  gweithgarwch,  er  cynyrchu  ein  sel  a'n  liym- 
drechion  yn  y  gwaitli ;  a'n  codi  at  ein  dyledsicyddau  o'i  Maid.  Mae 
gan  bawb  ei  waith — nid  ydym  i  fod  yn  segur;  "A  daw  pob  aberthwr, 
ac  a  gymerant  o  honynt,  ac  a  ferwant  ynddynt."  Os  ydym  am  fod  yn 
ddeiliaid  teilwng,  rhaid  i  ni  aberthu.  Er  fod  ein  Harchoffeiriad  yn  ei 
Aberth  maw,  wedi  dileu  yr  offeiriadaeth  fel  swydd  neillduol  i  bersonau 
unigol,  eto,  mae  yr  holl  saint  yn  "  offeiriadaeth  sanetaidd,  i  offrymu 
aberthau  ysbrydol,  cymeradwy  gan  Dduw,  trwy  Iesu  Grist."  A  ydym 
yn  aberthu  ein  hunain  i  Dduw  ?  "  Yr  wyf  yn  attolwg  i  chwi,  frodyr,  er 
trugareddau  Duw,  roddi  o  honoch  eich  cyrff  }Ti  aberth  byw,  sanetaidd, 
cymeradwy  gan  Dduw,  yr  hyn  yw  eich  rhesymol  wasanaeth  chwi." 
"Eithr  rhoddweh  eich  hunain  i  Dduw,  megys  rhai  o  feirw  yn  fyw" — 
ymgyfamodi  a  Duw  fel  ei  bobl,  ei  filwyr — ysgrifenu  a'r  Haw,  Eiddo'r 
Arglwydd  ydwyf  ac  a  fyddaf.  Os  na  allaf  wneyd  llawer,  dilynaf  y 
fyddin.  Mae  bywyd  a  rhodiad  teilwng  o  grefydd  o  bwys  mawr — dyma 
aberth  cymeradwy  gan  Dduw,  trwy  Iesu  Grist; — dangos  Duw  yn  ein 
bywyd  ddug  eraill  i  waeddi,  "  Awn  gyda  chwi,  canys  clywsom  fod  Duw 
gyda  chwi;" — amlygiad  o  Dduw  gyda  ei  bobl  a  wna  ei  ffordd  yn  adna- 
byddus  yn  mhiith  yr  holl  genhedloedd;  trwy  aberthu  fel  Iryn  yr 
ymgysegrwn  i  fod  yn  dystion  iddo.  Mae  pawb,  o  ganlyniad,  yn 
gymhorth  neu  atalfa  i  lwyddiant  crefydd  yn  y  byd. 

Aberthu  calon  a  theimlad  mewn  dymuniadau  a  mawl :  "Ey  mab, 


94  PKEGETHAU. 

moes  i  mi  dy  galon : "  bydd  y  cwbl  a  wnawn  yn  ofer  heb  hyn.  Nid  yn 
unig  cywirdeb  a  symledd  y  galon,  ond  teimlad  calon  wedi  ei  dryllio 
mewn  ymostyngiad  ac  awyddfrydedd— ymostyngiad  am  ein  beiau  a'n 
hanffyddlondeb,  a  hiraeth  am  weled  y  byd  yn  dyfod  i  afael  iechydwr- 
iaeth.  Khaid  i  Sion  gael  ei  gwasgu  yma,  cyn  y  gwelir  ei  llwydd. 
"  Aberthau  Duw  ydynt  yspryd  drylliedig :  calon  ddrylliog,  gystudd- 
iedig,  0  Dduw  ni  ddirmygi ; "  dywed  Duw  am  y  cyfryw,  "  Ar  hwn  yr 
edrycbaf."  Dylem  feithrin  yn  ein  meddwl  fwy  o  deimlad  dros  y  byd 
a'r  eglwys.  Yr  oedd  Arch  Duw  yn  agos  iawn  at  galon  EH— teimlai  ei 
galon  yn  ei  hachos.  Codai  Dafydd  Jerusalem  goruwch  ei  lawenydd 
penaf.  Mae  enw  a  gogoniant  Duw  yn  gysylltiedig  ac  amgylcbiadau  ei 
achos,  yna  gweddai  fod  ein  gofal  penaf  ninau  yn  ei  gylch,  fel  prif  bwnc 
ein  by wyd — llwyddiant  Sion  ein  prif  hyfrydwch  a'n  gorfoledd  ;  ac  ar  y 
Haw  arall,  iselder,  dirywiad  yr  eglwys,  ein  gofid  a'n  trallod  dyfnaf. 
Gweled  cyfiawnder  yn  amwisg  addurnedig  offeiriaid  yr  Arglwydd,  bair 
i'r  saint  orfoleddu:  a  phan  fydd  yr  Arglwydd  yn  eu  gwisgo  ag  iach- 
awdwriaeth,  ei  saint  dan  ganu  a  ganant.  Dyma  aberthau  y  byddai  yn 
liyfryd  eu  gweled  yn  amlach  ar  allorau  Sion ;  "  Abertbaf  i  ti  aberth 
moliant " — "  Ewch  i  mewn  i'w  byrtb  ef  a  diolcb,  ac  i'w  gynteddau  a. 
mawl.''  Gweddai  fod  yr  abertbau  hyn  ar  ein  hallorau  bob  amser,  a'r 
tan  yno  heb  ddiffodd  ddydd  na  nos. 

"  Offrymu  rhoddion  ac  aberthau  ;"  "  Ond  gwneuthur  daioni  a  chyf- 
ranu,  nac  annghofivvch :  canys  a.  chyfryw  ebyrth  y  rhyngir  bodd  Duw." 
Teimlad  calon  fel  yr  hyn  a  grybwyllwyd  yn  fiaenorol,  yw  cynhyrfydd 
ymddygiad.  Os  bydd  y  galon  yn  teimlo,  ac  mewn  agwedd  briodol,  ni 
welwn  ddim  yn  ormod  a  aUwn  ei  wneyd  yn  ol  amgylcbiadau  gwrth- 
rych  ein  gofal.  Fel  hyn  y  bydd  ein  gwaith  yn  aberthu  yn  rhyngu 
bodd  Duw.  Wrth  ein  hymdrechion  y  mesurir  ein  teimlad.  Mae  cref- 
ydd  yn  dwyn  dyn  i  deimlo,  a  theimlad  yn  codi  dyn  at  ei  waith.  Ni 
ofynir  gan  neb  wneyd  ond  yn  ol  ei  aUu  a'i  sefyHfa,  ac  fel  y  Hwyddodd 
Duw  ef.  "Ac  i  bwy  bynag  y  rhoddwyd  llawer,  llawer  a  ofynir  ganddo." 
Gan  hyny  ni  ddylem  ddisgwyl  wrth  ein  gilydd,  ond  fod  i  bob  un  wneyd 
ei  ran  yn  ei  gylch ; — cymerwn  y  Uestr  sydd  yn  ein  cyraedd,  a  berwn  yn 
hwnw.  Ni  fydd  gwobr  i  neb  am  yr  hyn  a  wnaeth  arall ;  ac  nid  mawr- 
edd  nac  addurn  y  llestr  na'r  aberth  a  ganmoHr  yn  y  diwedd,  ond 
ffyddlondeb  yn  ol  ein  cylchoedd.  Gan  hyny,  rhoddwn  yr  oil  a 
feddom  ac  a  allom,  ar  aHor  crefydd ;— ein  talentau  i  fwrdd  y  cyfnewid 
ein  harian  (os  priodol  dyweyd  ein)  a'n  meddianau  ar  allor  defnyddiol- 
deb ;  gwneyd  y  cwbl  megys  yn  ngolwg  yr  Arglwydd  megys  i  Grist. 
Mae  hoU  dalaethau  ymherodraeth  y  Cyfryngwr  yn  un  frenhiniaetli 


PKEGETHAU.  95 

fawr,  ac  un  gwaitb  rnawr,  a  lie  i  bawb  wneyd  ei  ran  gydag  ef,  yw  ei 
amddiffyu  a  rhwyddhau  ei  lwyddiant.  Prif  waitb  Trindod  yw  liyn,  a'r 
fiyddloniaid,  o'r  ruwyaf  hyd  y  lleiaf  yn  gydweitbwyr  Duw — o'r  araitli 
feyawdl  a  nertkol,  liyd  yr  ochenaid  ddirgel  o  galon  gywir — o  aur  ac 
arian  y  cyfoetbogion,  i  ddwy  batiing  y  weddw  dlawd. 

4.  Darluniad  o  fwynliad  a  gogoniant  yn  sylfaen  yr  anogaethau 
cryfaf.  Tebyg  y  gellir  enwi  yn  mlaenaf,  amlygiad  o  ogoniant  Duw. 
Dyina  brif  nod  yr  noil  weitbredoedd,  a  dyma  y  prif  waitb  er  cyraedd 
yr  amcan  a'r  nod.  Yn  nygiad  y  deyrnas  bon  yn  mlaen  y  dadblygir  ac 
y  dangosir  boll  ogoniant  Jebofa  yn  ei  brydfertbwcb  disgleiriaf ; — ei  ras 
a'i  gyfiawnder,  ie,  mewn  gair,  ei  boll  briodoliaetbau  a  gyd-ddisgleiriant 
ac  a  adlewyrcbant  yn  ogoneddus  y  naill  ar  y  llall.  "  Pan  adeilado  yr 
Arglwydd  Sion,  y  gwelir  ef  yn  ei  ogoniant."  "Fel  y  byddai  yr  awrbon 
yn  bysbys  i'r  tywysogaetbau  ac  i'r  awdurdodau  yn  y  nefolion  leoedd, 
trwy'r  eglwys,  fawr  amryw  ddoetbineb  Duw."  Fel  yr  oedd  y  Sbe- 
cinab  yn  addurn  a  disgleirdeb  y  deml  gynt,  felly  bydd  ei  enw  a'i  ogon- 
iant dros  wyneb  y  ddaear,  fel  y  toa  y  dyfroedd  y  mor;  "Felly  y  cen- 
bedloedd  a  ofnant  enw  yr  Arglwydd,  a  boll  frenbinoedd  y  ddaear  dy 
ogoniant."  Tynir  sylw,  parcb,  ac  yrnostyngiad  boll  benau  coronog  y 
byd  ato  ef;  "A'r  Arglwydd  a  fydd  yn  Frenbin  ar  yr  boll  ddaear:  y 
dydd  bwnw  y  bydd  un  Arglwydd,  a'i  enw  yn  un."  Disgleirdeb  ei 
ddyfodiad,  ac  ysbryd  ei  enau  a  ddilea  ac  a  ddyfetba  y  dyn  pecbod,  mab 
y  golledigaetb.  Bydd  ei  ogoniant  mor  ddisglaer  fel  y  peidia  ac  y 
gwybydda  pawb  mai  efe  sydd  Dduw.  Er  mor  gynbyrfus  yw  y  llifeir- 
iant  yn  bresenol,  gostega  efe  dwrf  y  moroedd,  twrf  eu  tonau,  a  tberfysg 
y  bobloedd  Ei  elynion  ef  a  wisgir  a  cbywilydd,  arno  yntau  y  blodeua 
ei  goron.  Gosodir  y  petbau  byn,  yn  ngbyd  a  llawer  mwy  a  allesid 
enwi,  o'n  blaen,  er  ein  banog  at  ein  gwaitb,  a'n  gwneycl  yn  ffyddlon  yn 
ein  gwaitb  o  wneyd  ein  goreu  er  prysuro  disgleirdeb  "y  dydd  bwnw.'' 

Mae  byn  yn  anogaetbol  iawn  yn  ei  bertbynas  a'r  byd  yn  gyffredinol. 
"  Dwyn  y  caffeiliaid  oddiar  y  cadarn,  a  gwaredu  y  rbai  a  garcberir  yn 
gyfiawn."  Petb  mawr  yw  acbub  eneidiau.  Gwertb  ein  llafur  penaf, 
pe  na  soniem  am  ddim  cysylltiedig  a  ddilyna  byny.  Cyfeirir  ni  yma 
er  ein  gwroli  mewn  sel  a  ffyddlondeb,  at  yr  adeg  yr  adnewyddir  wyneb 
y  ddaear.  Gwnaetb  pecbod  ein  byd  ni  yn  anialwcb  gwag  ercbyll. 
Llawn  yw  tywyll  leoedd  y  ddaear  o  drigfanau  creulondeb.  Mae 
darllen  am,  a  sylwi  ar,  sefyllfa  foesol  y  byd,  yn  aetbus  i  bob  meddwl 
ystyriol.  "  Tywyllwcb  yn  gorcbuddio  y  ddaear,  a'r  fagddu  y  bobloedd." 
0  y  miloedd  a  eisteddant  mewn  tywyllwcb  a  cbysgod  angau,  ac  sydd 
yn  marw  o  eisiau  gwybodaetb  !     Cyfeiria  ein  testyn  ni  at  adeg  y  bydd 


96  PEEGETHAU. 

wyneb  y  ddaear  yn  baradwys  hyfryd  drachefn,  ac  y  gesyd  yr  Arglwydd 
ei  farn  yn  oleum  pobloedd.  Eboddwyd  Crist  i  fod  yn  oleuni  i'r 
cenhedloedd.  "  Yr  anialwcb  a'r  anughyfanneddle  a  laweny  chant  o'u 
plegid,"  &c.  "  Gwneir  ei  hanialwch  fel  Eden,  a'i  diffaethwcb  fel  gardd 
yr  Arglwydd:  ceir  yncldi  lawenydd  a  byfrydwch,  diolcb,  a  llais  can." 

"  0  ddedwydd  ddydd  pa  bryd  y  daw." 

Os  oes  hiraeth  am  ei  weled,  ymdrechwn  ein  goreu  dros  ledaeniad 
goleuni  yr  efengyl  dros  y  byd.  Cofiwn  mai  yr  efengyl  yw  yr  nnig 
beiriant  a  drefhodd  Duw  i  godi  eneidiau  o  waelodion  trueni,  a  byddai 
yn  dda  i  ni  gofio  hefyd  mai  ei  eglwys  yw  ei  weithwyr  a'i  offerynau  i 
ddwyn  y  gwaith  mawr  yn  mlaen.  Gan  byny,  Si'on,  cyfod  llewyrcba; 
canys  daeth  dy  oleuui,  a  cbyfododd  gogoniant  yr  Arglwydd  arnat. 
"Llewyrcbed  felly  eicb  goleuni,  ger  bron  dynion."  Bydded  ein 
gweddiau  a'n  hymdrecbion  yn  cryfbau  nerth  tan  y  peiriant,  er 
prysuro  troadau  ei  olwynion. 

Mae  y  dedwyddwcb  personol  sydd  yn  byn  yn  anogaeth  gref  befyd. 
Gellir  ystyried  dedwyddwch  dyn  yn  ddwy  gangen,  sef  yn  fynwesol, 
ac  yn  gymdeitbasol.  Dywed  ambell  un,  "  Dylai,  a  gall  ereill  abertbu 
a  gwneyd  llawer,  ond  nid  wyf  fi  yn  un  o'r  ihai  byny."  Oni  ddylet  ti 
fod  yn  ddedwydd?  Cofiwn  mai  y  neb  "  a  ddyfrhao  a  ddyfrheir  yntau 
befyd,"  mai  "  dedwydd  yw  rboddi  yn  bytracb  na  derbyn."  Dyma 
egwyddor  yn  gystal  o  atbroniaeth  ac  o  grefydd,  sydd  beb  ei  deall  na'i 
cbreclu  gan  yr  eglwys  yn  gyffredinol.  Mae  golwg  ar  adeg  cludo  ei 
ysgubau  gan  yr  amaetbwr,  wrtb  fwrw  yr  bad  yn  ddyrneidiau  i'r 
ddaear.  Bydd  gweled  ol  ein  llafur  yn  y  llwyddiant  a  ddilyna,  yn 
ddedwyddwch  dirfawr ;  ac  y  mae  edrycb  yn  mlaen  at  byny,  yn  anog- 
aeth gref  i  lafur  presenol.  Try  rbai  yr  anogaeth  hon  heibio,  gan 
ddywedyd,  "  Ni  welaf  fi  y  llwyddiant,  byddaf  fi  wedi  marw  cyn  hyny." 
Nid  yw  y  cyfryw  ond  fel  Esau,  yn  gweithu  ei  enedigaeth-fraint, 
'•Wele  fi  yn  myned  i  farw"  medd  hwnw:  "beth  fydd  o  werth  i  mi,  gan 
na  chyflawnir  addewid  y  cyfammod  yn  fy  nyddiau  i,  ond  yn  mhen 
oesau  drachefn."  Dylem  wneyd  ein  rhan  er  mwyn  einholafiaid.  Mae 
o  fawr  bwys  i  ni  lenwi  ein  cyfnod,  ac  na  byddo  ein  hoes  yn  fwlch  yn 
nghadwyn  gweinidogaeth  moddion.  Ond  fe'n  dysgir  yn  y  Gair  i 
ddeall  na  bydd  ein  marw  yn  un  rhwystr  i  ni  wybod  am  y  llwyddiant,  a 
mwynhau  ei  ganlyniadau.  Mae  hanes  amgylchiadau  y  byd  hwn  yn 
fwy  adnabyddus  yn  y  nefoedd  nag  ydym  ni  yn  ei  feddwl.  Mae  yr 
ysgol  a  welodd  Jacob  heb  ei  chodi  oddi  ar  y  ddaear  eto ;  ac  nid  yw  yr 
angylion  wedi  rhoi  heibio  esgyn  a  disgyn  ar  hyd-ddi.    Heblaw  hyny, 


PREGETHAU.  97 

mae  llawer  yn  cyraedd  adref  bob  dydd  o  wlad  y  ddaear.  Cai  banes  yr 
hen  wlad  gan  y  rhai  a'tb  ddilynant.  Anbawdd  daiilen  Hebreaid  xi. 
a'r  xii.,  beb  feddwl  mwy  na'r  petbau  a  enwyd,  sef  y  cahT  y  ffyddloniaid 
eu  bunain  weled  boll  movements  eu  brodyr  ar  y  ddaear.  Credwn  fod 
ein  tadau  sydd  wedi  blaenu,  yn  gwybod  ein  banes,  ac  yn  gwmwl  o 
dystion  o'n  bamgylcb.  Bydd  yn  fwy  cyfleus  i  wybod  oddi  ar  fryniau 
Gaersalem,  a  deall  cuddiad  cryfder  Sion  a  gwendid  y  gelynion.  Melus 
adgofion  wedi  eu  casglu  yn  ngbyd  fydd  nef  y  saint  bytb. 


PREGETH  XII. 

CYSYLLTIAD    BYWYD    DUWIOL    A    MARW  DEDWYDD. 

"  Bydded  eich  Iwynau  wedi  ymwregysu,  rich  canwyllau  wedi  eu 
goleuo,"  &c.    Luc  xii.   35—37. 

Teyrnas  Duw  sydd  yn  deilwng  o'n  bymofyniad.  Byddwn  wedi 
darfod  yn  fuan  a'r  byd.  Defnyddir  yn  y  testyn  arferiad  y  Dwyreinwyr 
a?r  Bbufeiniaid  er  gwasga  byn  yn  fwy  grymus  at  ein  meddwl.  Yr 
oedd  gwleddoedd  y  Dwyrain  yn  y  nos.  Gwisgid  dillad  llaesion  byd  eu 
traed  ynddynt,  a  pban  y  byddai  gwaitb  i'w  gyliawni,  gwregysent  eu 
bamwisg  am  eu  Iwynau,  fel  na  byddai  y  wisg  yn  rbwystr.  Felly  y 
mae  eisiau  i  ninau  ymbaratoi  i  fod  "yn  debyg  i  ddynion  yn  disgwyl 
eu  Harglwydd."  Bydd  ein  gwobr  felly  yn  fawr.  Efe  "a  ddaw  ac  a 
wasanaetba  arnynf  bwy."  Er  deall  byn  eto  y  mae  o  bwys  gwybod  at 
ba  betb  y  cyfeiria.  Yr  oedd  y  Bbufeiniaid  ar  ryw  wyl  neillduol  yn 
gwneyd  gwledd  i'w  gweision  ffyddlon,  a'u  barglwyddi  eu  bunain  fyddai 
yn  eu  gwasanaetbu.  Bydd  rbyw  betb  fel  byn  eto  i'r  saint  gan  eu 
Mbeistr  mawr. 

Atheawtaeth,— Cysylltiad  Bywyd  Duwiol  a  Marw  Dedwydb. 

I.  Darluniad  y  TESTYN  O  FYWYD  duwiol. 

1.  Y  Iwynau  wedi  eu  hymwregysu.  Cynbwys  byn  grylbad  a  nertb 
meddwl.  Os  bydd  y  Iwynau  yn  wan,  bydd  }rr  boll  aelodau  felly.  Yma 
y  mae  nertb  yr  boll  ddyn.  Y  mae  cael  dyn  gwrol  gyda  cbrefydd  yn 
wertb  mawr  i  gymdeitbas,  ond  y  mae  un  gwan  a  llesg  yn  boenus  iddo 
ei  hun  ac  i  ereill.    Cynbwys  befyd  barodrivydd  i  waith.    Pan  y  bydd 


98  PBEGETHAU. 

galwad  am  wneyd  rbyw  betb,  mae  ef  yn  ei  le  yn  barod.  Trwy  gym- 
bell  mawr  a  tbraffertb  y  ceir  rbai  at  eu  gwaitb.  Cynbwys  befyd  ym- 
wrthod  a  phob  peth  sydd  yn  rhwystr  ifyioyd  duioiol.  Gynifer  sydd  yn 
cael  eu  maglu  gan  rwystrau!  Kbyw  becbod  parod  i  amgylcbu.  Y 
byd  nid  yn  unig  unig  yn  ei  lygredd,  ond  yn  ei  betbau  goreu.  Rbaid 
cael  gwisg,  ond  gwilia  rbag  iddi  fod  yn  rby  laes. 

2.  Y  canliwyllau  wedi  eu  goleuo.  Cynhwys  bod  y  meddwl  "wedi  ei 
oleuo  a  barn  gywir.  Nid  byw  tan  ein  dwylaw  ac  mewn  ambeuon. 
Bod  yn  barod  i  roi  rbeswm  dros  y  gobaith  sydd  ynom.  Goleu  ar  ein 
llwybrau.  Byw  yn  ol  y  Gair.  "  Llusern  yw  dy  air  i'm  traed,  a  lle- 
wyrcb  i'm  llwybr."  "  Llwybr  y  cyfiawn  sydd  fel  y  goleuni."  Dylem 
fod  nid  yn  unig  wedi  ein  goleuo  ein  bunain,  ond  dylem  ddal  y  goleu  i 
ereill,  "  Llewyrched  felly  eicb  goleuni  ger  bron  dynion." 

3.  Bod  fel  rhai  yn  diegwyl  am  eu  Harglwydd.  Meddwl  llawer 
iawn  am  dano.  Y  myfyrdod  ar  ei  ddyfodiad.  ~Os  disgwyl  am  rywbetb, 
y  mae  y  meddwl  ar  byny.  "  Canys  lie  y  mae  eicb  trysor,  yno  y  bydd 
eicb  calon  befyd."  Cynbwys  biraetb  cryf,  Nid  ofni  fel  y  rbai  drwg. 
Cydwybod  rydd  sydd  gan  y  gwas  da.  "  Yn  disgwyl  ac  yn  brysio  at 
ddyfodiad  dydd  Duw."  Ymgysuro  yn  y  meddwl  am  ei  ddyfodiad. 
Coda  Sion  ei  pben  y  pryd  liyny,  gan  y  caiff  ymryddbau  yn  llwyr  o'r 
cybuddiadau  a'r  gwartb.  Bod  yn  barod  erbyn  ei  ddyfodiad.  Tra- 
fferthir  cryn  lawer  yn  y  disgwyliad  am  ryw  un  o  bwys.  Betb  yw'r 
glanbau  a'r  darparu  sydd  yn  y  ty  yma  ?  0  maent  yn  disgwyl  y  meistr 
adref,  ac  ni  wyddant  pa  mor  fuan.  Felly  yma.  Y  mae  y  gweision 
da  wrtbi  yn  brysur  yn  defnyddio  pob  mocldion  i  baratoi.  Ond  dywed 
y  "-was  drwg,  "  Y  mae\#n  ddigon  buan  eto,  gwna  ryw  bryd  arall."  Na, 
nid  dyna  yr  agwedd  iawn. 

4.  Bod  yn  effro.  Y  mae  cwsg  ysbrydol  yn  betb  ofnadwy.  Aetb  yn 
derfysg  dirfawr  ar  yr  holl  forwynion  call  a  ffol.  Er  fod  yr  olew  gan  y 
r  rbai  call,  bu  yn  gryn  drallod.  Nid  oedd  ganddynt  ond  o'r  braidd. 
Pa  faint  mwy  y  lleill  oeddynt  wedi  cysgu  eu  tymbor  allan,  nes  oedcl  y 
farcbnad  wedi  cau  !  Cadwn  ar  ddibun.  Petb  ofnadwy  yw  cysgu  ar  y 
wylfa.  Cadwn  wyliadwriaetb  dda.  Y  mae  ein  Harglwydd  yn  dyfod, 
ac  y  mae  yn  ymyl  rbai  o  bonom. 

II.  Ye  amcan  mewn  golwg  fel  rheswm  deos  hyn,  "  Eel  pan 
ddelo  a  cburo,"  &c. 

Yr  oedd  ymddygiad  fel  byn  yn  ganmoladwy  yn  y  gweision  gan  eu 
harglwyddi.  Peidio  eu  gadael  allan  yn  bir,  yn  enwedig  os  byddai  y 
tywydd  yn  arw  ac  oer. 


PREGETHAU.  99 

1.  Y  mae  hyn  yn  dangos  yn  eglurfod  ein  Harglwydd  i  ddyfod.  Nid 
flfug  a  dychymyg  yw  hyn,  "  Fel  pan  ddelo."  Dywedocld  cyn  gadael  y 
byd,  "  Mi  a  ddeuaf  drachefn."  "  Wele  y  mae  efe  yn  dyfod."  Y  mae 
ar  ei  daith.  "  Gan  ddyfod  a  ddaw,  ac  nid  oeda.''  Y  mae  pob  ysgogiad 
yn  anian  yn  droadau  olwynion  ei  gerbyd  ef.  Enaid,  cei  glywed  ei 
guriad  wrth  y  drws  yn  fuan  iawn.  Y  mae  hyd  yn  oed  disgwyl  amlieus 
am  un  yn  gyru  rhai  i  baratoi,  rhag  y  digwydd  ddyfod.  Ond  nid  felly 
y  mae  yma.  Shoes  ei  gyhoeddiad,  a  gosododd  angylion  i  adgoffa  hyny 
pan  oedd  ar  ei  ffordd  adref  yn  y  procession  gynt,  "  Yr  Iesu  hwn  *  * 
a  ddaw  felly  yn  yr  un  modd  ag  y  gwelwch  ef  yn  myned  i'r  nef.'> 
Act.  i.  11. 

2.  Nid  oes  genym  sicrivydd  pa  bryd.  Daw  yn  bur  ddidisgwyl  i 
lawer  yn  y  dyddiau  hyn.  Efallai  y  bydd  hyny  cyn  haner  nos  heno, 
neu  cyn  caniad  y  ceiliog  boreu  fory.  "  Am  hynny  byddwch  chwithau 
barod,  canys  yn  yr  awr  ni  thybioch  y  daw  Mab  y  Dyn."  Pe  gellifc 
sicrhau  hir  dymhor  o  dy  flaen,  byddai  yn  rhyw  fath  o  reswm  tros 
esgeuluso,  ond  gan  na  wyddost  y  dydd  na'r  awr,  doethineb  yw  peidio 
esgeuluso.  Fe  ddaw,  ac  ni  wyddom  pa  mor  fuan.  Daw  yn  annisgwyl- 
iadwy,  "megis  lleidr  yn  y  nos."  Gwylia  enaid  anwyl.  Ofnadwy  fydd 
i"r  dyn  sydd  heb  ei  ddisgwyl.     Ond  0  !  mor  hyfryd  os  yn  effro. 

3.  Bydd  yn  rhy  ddiweddar  i  ymbaratoi  wedi  iddo  ef  ddyfod.  "A 
thra  yr  oeddynt  yn  myned  ymaith  i  brynu,  daeth  y  priodfab."  Y 
farchnad  wedi  cau.  Y  mae  yn  agored  heddyw.  Dyma  adeg  i  baratoi. 
Adeg  i  brynu,  a  hyny  "  heb  arian  ac  heb  werth."  Y  mae  genym  bob 
mantais  a  chyfle  yn  awr.  Nid  peth  i'w  wneyd  wrth  farw  yw  paratoi 
i'r  nefoedd.  Gwaith  oes  yw  hyn.  TeimU  hyn  ryw  bryd.  Digon  o 
waith  ymladd  ag  arteithiau  dy  glefyd  y  pryd  hyny.  Nid  oes  i  segura 
a  roddocld  yr  Arglwydd,  ond  i  baratoi  erbyn  tragywyclcloldeb.  Beth 
ydych  chwi  yn  ei  wneyd  wrandawyr  anwyl  ? 

4.  Bydd  yn  hyfryd  iawn  pan  ddel  yr  alio  ad  fod  yn  barod.  Dacw  y 
lampau  yn  oleu.  Beth  sydd  eto  ?  Myned  gydag  ef  i  mewn.  Y  llafur 
ar  ben.  Dim  i  wneyd  ond  myned  gydag  ef.  Eel  hyn  yr  oedd  hi  ar 
Simeon.  "  Yr  awrhon,  Arglwydd,  y  gollyngi  dy  was  mewn  tangnefedd'> 
— cura  pan  fynot,  yr  wyf  yn  barod  bellach.     Pwy  all  ddyweyd  pwys  a 

gwerth  y  gair  hwnw,  '•  Ni  frysia  yr  hwn  a  gredo?''     Wedi  paratoi. 

Dyma  gyfarfod  dedwydd.    Gall  y  criston  ganu  ar  ruins  y  greadigaeth, 

III.    Y   BEEIXTIAU    CYHOEDDEDIG. 

1.  "  Gwyn  eu  byd."  Bendigedig  ydynt  gan  yr  Arglwydd.  Cawsant 
lawer  awr  ddedwydd  yma,  er  yn  gorfod  gwylio  ar  nosweithiau  lied 


100  PREGETHAU. 

dywyll.     Ond  ni  bydd  nos  yno.    Haf  bythol  fydd  hi  yno.     Cant  fyw 
yn  mhresenoldeb  eu  Harglwydd  byth  mwy,  "  Gwyn  eu  byd." 

2.  "  Efe  a  wna  iddynt  eistedd  i  lawr*  Dim  llafur  lluddedig  mwy. 
Gorphwys  bellach.  Wedi  hir  sefyll  yn  y  tywydd,  eistedd  gartref  mwy. 
Mor  ddedwydd  wedi  darfod  y  daith,  eistedd  yn  Nby  ein  Tad, 

3.  "  Eistedd  i  lawr  i  fwytta  " — i  wledda.  Heb  un  ddalen  sur  ar  y 
bwrdd.  Dyma  wledd.  Brasder  gras.  Pethau  goreu  cariad,  heb  ddim 
cymhysgedd.     Gwledd  dragywyddol.     Dim  prinder  na  phall. 

<£.  "  Efe  a  ymwregysa,  ac  a  ddaw  ac  a  ivasanaetJia  arnynt  Tvwy 
Bydd  yn  ei  swydd  fel  Cyfryngwr  yn  eu  gwasanaethu  er  eu  dedwyddu 
byth.  Gofala  ef  am  bob  amrywiaeth  a  phob  llawnder,  a  thora  at 
bawb  er  eu  digoni  yn  oes  oesoedd. 

A  ydym  ni  am  feddu  y  bywyd  duwiol  yma  sydd  yn  dibenu  mor  dda  ? 
Dyma  beth  yw  marw  yn  iawn.  Hyfryd  yw  marw  ar  ol  byw  yn  wir 
dduwiol.  A  gareeh  chwi  wledda  byth?  Llafuriwch  heddyw.  Pob 
un  at  ei  waith.  Daw  gwledda  ar  ol  hyn.  A  gawn  ni  gwrdd  yn  y 
wledd  fawr  ? 


BARDDONIAETH 


MAEWNAD    DEWI    WYN    0    EIFION. 

BuDDuaoL  yn  Eisteddfod  Feeiniol  Poeth  Madog.  Hydhef  1851. 


Dewi  Wyn  a  adwaenid, — fel  hoewaf 
Haul  Awen  gynhenid; 
Er  ei  wawl  niawr  a  welid, 
I  lawr  aeth  a  cliiliai  'i  wrid. 

0  annedwydd  dywydd  du ! 
'Ai  nos  sydd  i  deyrnasu? 
Wele  drwy  wlad  yr  Awen 
Dywell  nos  hyd  ei  holl  nen ; 
Bron  nad  aeth  pob  bryn  a  dul 
Bywfodd  yn  brudd  ryfeddol, 
O  galed  nycb  i'n  gwlad  ni, 
Mewn  galar  niawr  mae'n  gwelwi; 
Bhoed  arteithiad  bratbiad  bron, 
A  chleddyf  trwy  'i  cbolyddion. 

Pa  dywydd  trwm,  pwy,  dywed, — fy  Awen, 
Yn  fyw  all  amgyffred, 
Trwy  y  gwyll  faint  yw'r  golled? 
Try  oer  lif  dinystr  ar  led. 

Llwyr  gilia  llu  oer  galon, — yn  dorfoedd, 
Mewn  dirfawr  drallodion, 
Tan  loesau  a  briwiau  bron, 
Fyrdd  befyd  am  Fardd  Eifton. 

Tyred  Awen  trwy  dywydd— ystormus, 
At  armertb  ei  glodydd, 
Adeilia'tli  fawl  dilyth  fydd — am  cesau 
Eto  ar  fanau  tir  Eifionydd. 
PI 


102  BAEDDONIAETH. 

Dwg  i'w  fedd,  gyssegredig  fan,-— urddiant 
Fo  'n  arddel  a  datgan 
I'n  Prif-fardd,  goreufardd,  ran — o  glodydd 
Ei  bur  ddywenydd  fel  Bardd  Anian. 

Nid  ellir  nodi  allan 

Ei  fedr  ef  i'r  ganfed  ran ; 

Er  hyn  am  lawer  einioes, 

Ei  waith  ef  "  a  draetha  'i  oes." 

Blaguryn  hyblyg  eirioes — a  dyfodd, 
Y'ngwlad  Eifion  wiwfoes; 
Tra  enwog  fu  tnvy'i  einioes, 
A  mawr  iawn  yn  moreu  'i  oes. 

Eifionydd  godai'i  fynu — y  gwr  oedd 
Goruwch  holl  feirdd  Cymru; 
Sai'  yn  fawr,  nid  oes,  ni  fu — bardd  campus, 
Un  mor  fedrus,  yma  'i  wir  fydru. 

Ei  Awen,  mewn  elfen  iach, 
A  dyfodd  ar  Ian  Dwyfach; 
Synwyd  a  denwyd  dynion, 
Trwy  ami  hynt,  er  moli  hon. 

Brig  einioes  ei  ber  ganu — goleddwyd, 
I  gael  addas  dyfu: 
I'w  ddi-afraid  iawn  ddyfru, 
A'i  briddo  daeth  y  Bardd  Du, 

Mor  drylen  ei  Awen  e', 
I  fawredd  daeth  yn  fore' ; 
Ee  wybu  yn  ei  faboed, 
Eanau  'i  iaith  fel  gwr  lien  oed : 
Tra'n  faohgen  ei  Awen  oedd 
Yn  llifo  i  bellafoedd. 

O  mor  ferth  gan  amryw  fa — ei  Awen ! 
Hi  lywiai  feirdd  Cymru; 
Ei  gynnyrch  sydd  a'i  ganu, 
Yn  fwy'i  ddawn  na  Dafydd  Ddu. 


B  AKDDONIAETH.  1 03 

Dewi  Wyn,  da'i  Awenydd, 
Mai  hedydd  caumoladwy : 
A'i  wych  sain  yn  lioffach  sydd 
Xa'i  garennydd  Goronwy. 

A  gair  niawr  yu  gywir  mwy, 
Ga'r  awenawg  Oronwy; 
Er  ei  gael  a'i  enw  ar  g'oedd, 
Nid  ydoedd  mor  glodadwy. 

Arwyrain  beirdd  Eryri — nid  yw'n  udiiu 
Mewn  dawn  ddoeth  wrth  Dewi; 
Daeth  gorchestion  bron  heb  ri', 
O'r  Gaerwen  wnaent  ragori. 

Ar  aden  mor  fawr  ydoedd, 
A  mawr  ei  rym,  eryr  oedd. 

Daeth  efe,  y  doetbaf  fardd, 
Yn  ei  barcb  wrth  ben  y  bwrdd, 
Trwy  ei  gan  fel  meistr  y  gerdd, 
Ee  ddeil  ei  ofyddawl  urdd. 

Mawr  ei  glod  fel  Cymro  glan, 
A'i  enw  saif  tra  hanes  ben ; 
Mawrygir  tra  cofir  can, 
Ei  holl  waitb  gan  leyg  a  Hen. 

Troi'n  ei  barcb  at  drin  y  byd 
Yn  iefanc  a  wnai  hefyd. 

Yn  swn  cerdd  a'i  seiniau  caeth — fe  ganai, 

A  tbueddai  at  amaetbyddiaetb  ; 

Am  yrbawg  rlioes  mor  hygar — ei  elfen 

I  noddi  Awen  a  tbrin  y  ddaear; 

Y  fuddiol  gelfyddyd — a'i  ehanghenau 

I  enwog  raddau  wnai  gyraeddyd. 

I  weitbiau  yr  amaetbot — rbo'i  fjwyft. 

A  goreu  befyd  oedd  gw^  r  Eiiion  ; 

Trinient  fel  na  cbaid  draenan—a  godsi, 

Eto  rhagorai  tir  y  Gaerwsn. 

h2 


10#  BAKDDONIAETH. 

Gwertli  ar  y  ddaear  a  ddaetb — i'r  golau, 

Trwy  gael  ei  ganiadaetb; 
Ei  "Arwyrain,"  erfawr  araeth, 
I  waitb  haeddol  aroaetbyddiaetb, 
A  gradd  orwecb  ei  garddwriaeth; 
Bbo'i  y  gwron  ei  rhagoriaetli, 
Uwcb  dawn  oil,  a'i  cbodi  wnaetb, — i'w  gwreiddiol 

Eyglyddol  arglwyddiaetb. 

Er  cyrbaeddyd  pob  celfyddyd, 
A  holl  iechyd  swyddau  llachar, 
O'r  oil  megis  gwna  ni'n  ddibris, 
Trown  i  ddewis  trin  y  ddaear. 

Ei  "Arwyrain,"  wr  eirioes, 
Welir  o  werth  lawer  oes; 
Pawb  a'i  car  nes  troi  pob  cwys 
0  Brydain  yn  Baradwys; 
Anial  raawr,  cruglawr  creiglyd, 
Hardda  'u  gwedd  yn  erddi  'i  gyd : 
Gwir  baeddai  iaitb  y  gerdd  bon, 
Gerfiad  ar  greigiau  Arfon; 
A  cbael  sail  o  ucbel  sedd, 
Er  bawHo  'i  banfarwoledd. 

Addas  ymbbtb  boneddwyr — ymddygai, 
A  llefarai  wrtb  fodd  llafurwyr. 
Gwr  siriol,  ni  ro'i  groes  eirian, — na  thraws 
Sill  anbynaws  allan  o'i  enau. 

Dilynodd  dawel  einioes, 

O  agwedd  dda  mewn  gweddw  oesj 

Eto'n  fwy  testyn  ei  fawl, 

Er  byn  oedd  gwraig  rinweddawl; 

O'i  sefyllfa  dda  ddiwall, 

E'  wyddai'r  lies  oedd  o'r  Hall. 

Tirion  i'w  ddynion  oedd  o, 

Y  dynion  oedd  o  dano; 

Eli  noddi  wnai  yn  byddoetb, 

Trwy  y  dydd  fel  meistr  doetb. 


BARDDONIAETH.  105 

Oedd  dirion  i  waelion  w$r, 

0  hael  fryd  fel  i'w  frodyr; 
Pa  duedd  agwedd  ddigoll, 
Y  gwron  teg  garent  oil. 
Oedd  ddywenydd  i'w  ddynion, 
Yn  eu  llwydd  fe  ganai  'n  lion ; 
Difyrus  a  serclius  oedd 

1  lawer  o  deuluoedd; 

Gwell  cymydog,  rhywiog,  rhydd, 
M  fu  un  yn  Eifionydd. 

Er  hedeg  i  anrhydedd — drwy  ei  barcb, 

A  da  'r  byd  ddigonedd, 

Trwy  hyn  oil  mewn  tirion  wedd 
Y  gwelai  frawd  mewn  gwaeledd, — cri'r  gweddwon 
Piwymai'i  galon  i  roi  ymgeledd. 

Yrmrodd  hefyd  mor  ddifyr — a.  gofal 
I  "  gyfarch  y  gweitbwyr ; " 
Eluniai  'r  gan  er  lloni  'r  gwyr 
Y'mbethau  yr  amaetliwyr. 

Llawn  bywjrd  o  hyd  yw  hon, — a'i  hyfawl 
Afrifed  ganeuon; 
j\lae  byw  rwysg  nefolrym  bron 
Y'nglialonau  'i  englynion. 

Cyn  ei  ddydd  nid  oedd  can  dda 
I'w  gweled  yn  nbir  Gwalia; 
Isel  fu  'n  beirdd  am  oesoedd, 
A'r  Awen  tan  niwlen  oedd. 

Ein  beirdd  o  neb  oedd  yn  brudd  annybeu, 

Oil  yn  ingawl  ac  yn  llawn  o  angen: 

Ond  dorau  agorwyd  tua?r  Gaerwen, 

I  allu  ailfyw  yn  well  eu  lielfen, 

Ee  ddeuodd  Dafydd  Owen, — ar  alwad, 

Ac  o'i  dirywiad  y  codai'r  Awen. 

Dwyn  wnai'r  Awen  o  dan  iawn  reol, 
A  dodai  fywyd  adfywhaol; 


106  BAEDDONIAETH. 

Efrydiau  anian  angbyffrediuol — 
I  fawredd  enaid  dawn  farddonol. 

Yn  drylen  odiaeth  a  darluniadol, " 

Ei  Awdlau  roddant  yn  drwyadl  wreicldiol 

Ewy  o  ddibalog  Awen  feddyliol, 

A  nerthion  bybarcb  anwrtbwynebol, 

Na  'i  gynoeswyr  gwyr  gwrol — yn  gweitbiaw, 

Ein  raawr  athraw  oedd  un  mwy  arutbrol. 

Torai  ar  bob  distawrwydd : — a  nertb  iaitb 
Droellawg  bydriaitb  drylliai  y  cedrwydd ; 
Brysglwyni  braisg  olynol — er  mor  llaitb, 
Dewi  wnai  'n  oddaith  dan  awenyddol. 

I  Ei  Awen  ef  redai  mewn  byfrydwcb, 

Dros  anaele  a  dyrus  anialwcb  ; 
Rbwygai  greig  mawrion,  egron,  llawn  hagrweli 
Dygodd  i'r  golau  'n  deg  o  ddirgelwcb 
Yn  un  JSam  dan  Awen  fflwcb — erys  mawl 
Sain  ei  gywirawl  "Elusengarwcb."' 

Awn  i  lonwycb  edrycb  ar 

Deg  emau'i  waitb  digyrnar; 

Sai  'n  ei  barcb,  y  g  waitb  sy  'n  ben, 

Ar  lesiant  rboi  elusen. 

Dewcb  awenyddion  ddynion  o  cldoniau, 
A  llenorion  sy  'n  deall  iawn  eiriau, 
Gwelwcb  odidog  gylcb  ebediadau, 
Yr  Awenyddwr  mwya'i  rinweddau; 
Daw  o'r  gwaelod  i'r  golau — bob  acen 
O  allu  mawr  Awen  a'i  boll  amrywiau, 
Ar  becliad  mor  drawiadol, 
Ee  welai  'n  gu  flaen  ac  61. 

0  fyd  i  fyd  fe  hedai — drwy  galon 
Eu  ddirgelwaitb  cbwiliai ; 
O'u  prif  ragorion  bob  rbai, 
Ei  fyw  dan  ef  a  dynai. 

Pdioi  well  banesion  o'r  boll  ynysoedd, 

Rai  utbr  a  mawrion  sy  *n  britbo  'r  moroedd,. 


BARDDONIAETH.  107 

Yn  y  Dwtrain  a'r  boll  gyfandiroedd, 

Ei  A  wen  lywiai  trwy  'u  hanial  leoedd  ; 
Ai  gan  a  ddyru  ar  g'oedd — adroddion 
O  druenusion  yr  lioll  deyrnasoedd. 

Ef  ai  odidog  fyw  ehediadau 
Dreiddiai  'i  dawel  diroedd  y  Beau  ; 
A  phur  weithiad  amryfath  y  ffrwythau 
A  dyf  allan  o'i  maith  ystafellan. 
Darluniad  ro'i  o  lanau—  'r  Mor  Tawel, 
Lief  a  swn  uchel  ei  holl  fasnachau. 

Gwyddai  hanes,  agwedd,  a  henwau, 
Yr  afonydd  ymhob  rhyw  fanau, 
Mawredig  arnrywiadau— dyffrynoedd, 
Heigiawg  lynoedd  chwyddawg,  a'u  glanau. 
Hanes  dawn  gwaith  nos  a  dydd, — llanw  a  tlirai, 
Ebrwydd  a  fynai  Bardd  Eifionydd. 

Drwy  'i  law  yn  eidiol  rhoi  darluniadau 
Wnai  ef  o  anneddwyr  hen  fynyddau 
Tir  y  Gorllewin,  tra  hagr  eu  lliwiau, 
Llwyraf  rediad  eu  holl  arferiadau 
Yn  eu  bythod, — O'r  fath  bethau — serfyll 
Ydyw  oer  a  gwyll  le  *u  daeargellau  ! 

A  chodai  ef  dclryeh  di-wawl, 
Oer  iasau  a  rhew  oesawl, 
Gwledydd,  garw  dywydd  duoer, 
0  glawdcl  ia.  y  Gogledd  oer, 
Lie  mae  trwch  o  d'w'llwch  du 
A  hirnos  i'w  haiarnu; 
Tonau  gan  rewynt  anian 
A  fferant,  gloant  bob  glan. 

A  dug  hagr  feiddiad  y  gau  grefyddau, 
Eu  gorlawn,  a'u  diras  greulonderau, 
A'u  hynt  ymlidiog  ar  ein  teimladau, 
Eu  tywyllwch,  tan  dduon  fantellau, 
A'u  gwasgiad  ingol  gan  gysgod  angau; 
A  gwyriad  gwaethwaeth  llygredigaethau 
Gweddiwyr  y  gau  dduwiau, — a'r  niwloedd 
Ddaliai  ardaloedd  addolwyr  delwau, 


108  •  BAKDDONIAETR. 

Er  dwyn  y  crwydriaid  annuw 
Eto  i  ddod  yn  61  at  Dduw. 

Dengys  fod  yn  Mrydain  gain  ugeiniau, 

Oes,  fwy  o  deleidion  sefydliadau  ; 

Eu  natur  rasol  yw  tori  eisiau, 

A'u  nyfrydwch  yw  rhoi  at  gyfreidiau : 

Cenhedloedd,  pobloedd  pob  pau— adfywiant, 

Ac  yma  nesant  am  gymwynasau. 

Haul  dywyniad  efengyl  a'i  doniau, 

Geir  a  iachawdwriaeth  helaeth  olau, 

Yn  eu  priodol  lawn  ddarpariadau, 

I  newynog  anwydog  eneidiau; 

Yn  rhad  i'n  hangenrheidiau — wrth  ei  borth 

lor  a  ry'  gymorth  o  wir  aur  a  gemau. 

Yn  lion  y  ceir  ennyniad — yr  Awen 
Eywiog  a  llawn  teimlad; 
Ehed  fel  Hi  dosturi  tad 
O'i  galon  lieb  ddirgeliad. 

Bhyw  gan  o  erfawr  gynliyrfion — ydyw, 
Briwedig  gwna'n  dwyfron, 
Ei  gweled  dawdd  y  galon, 
A  llawn  waith  yw  darllen  hon. 

Nid  oerllyd  wedi'i  darllen — gallaf  fod 

Ond  gwell  fydd  rhoi  'n  llawen. 
Ow  !  trengu !  tori  angen — a  garaf, 
Ie,  mawr  flysiaf  am  roi  f  elusen. 

Hael  duedd  meddwl  Dewi, 
A'i  eang  sercli  ddengys  hi; 
Ail  gyfyd  oesawl  gofion, 
Adail  hardd  i'r  Awdjd  hon. 

"  Molawd  "  ei  wlad  fad  a  fydd 
Yn  folawd  anhefelydd 
I'w  hael  a  myg  feddwl  mawr, 
A'i  anorfod  ddawn  erfawr. 
Goleu  drem  ar  ein  gwlad  rydd 
A  fynai  o  Eifionydd. 


BAKDDONiAKTH.  109 

Clywai  ef  ddadwrdd  y  celfyddydau, 
Deallai  ddoniol  dywyll  wyddianriau, 
Xjwclai  'r  meddwl  yn  eglur,  a  moddau 
Holl  gyrion  ethol  pell  gywrain  weitbiau; 
0  bur  enwog  beiriannau,  a'u  trafod 
A  wnai'n  Bardd  bynod  a'i  beraidd  ddoniau : 

A  syniadau  golau  'i  gyd 
Eeddai  y'mbob  celfyddyd. 

Yn  goeth  y  gweitbiodd,  Anian  ennynodd, 

A  deall  fynodd  dywyll  fanau; 

Hedd,  mawredd  i'n  mysg  wnai  ddoetb  ddawn  a'i  ddysg, 

Mynai  gael  addysg  mewn  mwngloddiau. 

Ail  Newton  gwelai  natur, 

A  pbob  tant  fel  peiriant  pur; 

Tynai  o  beiriant  Anian 

Yn  deg  oil  fywyd  ei  gan ; 

A  mwy  rbwydd,  gan  ei  mawrbau, 

Dilynodd  ei  dolenau. 

Cbwiliai  ac  olrheiniai  'n  rbydd 

I  ddyfnion  wrersi  'o  ddefnydd, 

Bhoes  ei  gref  ddawn  a'r  'sgrifell 

Bob  rbeswm  dan  gwlwm  gwell 

Or  baner  na'rbai  byny 

Welwyd  gynt  mewn  belynt  by'; 

A'i  feddwl  maAvr  ganfyddid, 

Y'mbob  rban  fel  gemau  prid, 

Eang  syniadau  ddaugosai'n  odiaetb, 
Awyddus  gydiai  mewn  gwir  ddysgeidiaetb ; 
Bu  ei  ymroad  y'mbob  amiwwiaetb 
Yn  wir  fedrus  ar  bwylus  reolaetb; 
Ei  urdd  webd  yn  llawn  o  wreiddiolaetb, 
A  syn  y  torai  'i  wersi  naturiaetb ; 
Ei  addurnedig  werthfawr  ddirnadaetb 
Yn  fwy  urddunol  lanwai  'i  farddoniaetb ; 
Adwaen  pur  eirioes  donau  peroriaeth. 
Yr  oedd,  a  pbeirianau  cerdd  ofleryniaetb  ; 
Mynai  ar  foddion  dwfn  mewn  rbif)  ddiaetb, 
Atbraw  enwog  oedd  ef  mewn  athroniaeth, 


110  EAEDDONIAETH. 

A  mawr  y  deuodd  yn  nhrefn  mordwyaetli : 

Yn  byf  fe  dreiddai  yn  ei  fydryddiaetb 

I  waelodion  arbolion  mor  belaetb, 

Eu  bamryw  enwau  a'u  mawr  wabaniaetb, 

Yn  ei  ddistawrwydcl,  ei  dda  ystyriaetb, 

A  gadwai  ar  addysg  daearydcliaeth  : 

le,  trefniadau  pob  trafnidaetb, 

Grymusion  wycbion  gyrau  masnacbaetb, 

I  bwyntiau  eraill  o  bob  anturiaetb, 

Cbwiliai  eu  banau  fel  ucbel  benaetb: 

A  bir  weinycldir  o'i  Awenyddiaetb 

Eyw  gynnyrcbion  i  fagu  iawn  arcbwaetb ; 

Fe  roes  ei  einioes  yn  fawr  wasanaetb, 

Ac  anadlai  fawr  les  i'w  genedlaetb : 

Treiddiai,  deallai  er  mwyn  diwylliaetb, 

Dofiiau  bylon,  a  llesiant  dynoliaeth, 

I'\y  dwyn  yn  ol  o  dyn  iawn  aetb — annbrefn, 

Ac  oil  i  bydrefn  mewn  gwell  llywodraetb. 

Dengys  Brydain  gain  beb  goll — mewn  barddwch 
Ei  maitb  degwcb,  a'i  moethau  digoll. 

Prydain  bertb,  pur  Eden  byd — ei  gwelir 

Mewn  goleu  disgleirbryd ; 
Ei  ber  Awdl,  beb  air  rbydlyd, — a  deill  wawr 
Dydd  ar  wyllfawr  wledydd  yr  bollfyd. 

Mawl  lion  fo  mewn  melynaur — i'w  gweled 
Ar  golofn  o  buraur ; 
A  rboddwn  sane  rhudclaur, 
Ucbelfan,  i'w  cbolofn  aur. 

Ei  gywydd  i'r  fyg  Awen 
Sydd  nertbol,  bywiol  tros  ben. 

Ail  boreuwlitb,  loywbur  eiliad, 
Ei  utbr  alwad  a'i  athrylith, 
A  digyrritb  ei  deg  eiriad, 
Gryno  ganiad,  a  grawn  gwenitb, 

Y  gwir  rawn,  a'r  gorau  yd, 
A  ddarparodd  o'r  puryd. 


BAEDDONIAETH.  1  ]  1 

Gwertbfawr  berlau,  gemau'i  gyd, 
Amryw  hefyd  mor  hyfwyn, 
A'u  Uinellau  'n  llawn  hollol, 
"Wir  gydiol  fel  aur  gadwyn. 

Er  mwy  golud  rhoi  ymgeledd 
I'll  iaith  hydeg  wnaetb,  a'i  hadwedd 
O'r  llwcb,  awdwr  lion,  e  feddai  foddion 
chalon  i'w  cboledd. 

Tynai  beirdd  ato  'n  ei  barcli 
I  alw  heibio  'i  le  hybarcli : 
Aent  yn  llu  a  rlioent  yn  Hon, 
Ryw  gofion  er  ei  gyfarck. 

Ymblith  y  beirdd  amlwaith  bu 
A'i  fawrwaitb  i'w  difyru; 
Mynai  rhai'n  oil,  oil  yn  llu — mor  sirioL 
Ei  rwyddol  fawreddu. 

Ac  ar  ei  fwrdd  gwyr  a  fa 
Megis  yn  cael  eu  magu ; 
Trwy  byn  cawn  eto  ar  ol 
Fawr  ddynion  gwir  farddonol. 
Oa  y  barcld  gai  "i  gwys  i  ben, 
Ei  da  lewyrcb  deil  Awen, 
Mawr  y  saif  a  mwy  'r  oes  lion 
Rinweddau  'r  awenyddion  ; 
A  bythol  anfarwol  fydd 
Yr  einioes  i'r  Awenydd, 
Peru  'n  wir  gampwyr  ein  boes 
Yn  enwog  am  gan'  einioes; 
Pe  bai'n  awr  fyn'd  pawb  yn  Lea. 
Mor  ieuanc  y  mae'r  Awen  ! 
Ef  a'i  Awen  ro'i  fywyd 
Yn  mbenceivdd  a  beirdd  y  byd ; 
0  drwyadl  wlad  yr  Awen 
Adwaenai  bawb  Dewi  *n  ben. 

Un  oedd  a  gerid,  llawn  o  hawddgarwcli, 
Tsi  fn  well  gwron  ei  gyfeillgarwch ; 
Ei  fywyd  a'i  alwad  fu  dawelwcb, 
Ac  urdd  ei  ddoniau  greai  ddiddanwcb, 


n  BAEDDONIAETH. 

A  wnai  oedd  yn  goron  i  ddyngarwch ; 
Liu  o'i  frodyr  a  gaent  oil  hyfrydweh 
Yn  nihur  hwyliau  ein  Bardd,  a  mawr  elwch, 
Mwy,  fel  na  wyddent  am  aflonyddwch ; 
Drwy  hyn,  a'i  fawr  dirionwch — gwelid  01 
Mynwes  gywirol  cyniwynasgarwch. 

Anrhegion  eto  'n  rhagor 
A  gynwys  ei  gan  i  Sior 
Bedwarydd — ymwelydd  Mon, 
Newydd  gyraedd  ei  goron. 

Ef  i'r  goron  o  fawr  gariad 
A  fu  ddeiliad  ufudd  hylon; 
Oedd  dra  union,  liedd  di-raniad, 
A  fu  ddaliad  ei  feddylion. 

Gwr  oedd  a  garai  heddwch, 
Nid  arfogion  trawsion  trwch. 

Arloledd  i  ryfelwyr — wrthodai, 
Gwarth  ydoecld  fod  sawdwyr, 
A  therfysglyd  waedlyd  wyr, 
Anwastad  ac  ornestwyr. 

Yr  afreolus,  ewydus  wawdwyr, 
A  rhwysg  orseddiad  rhyw  segur  swyddwyr, 
Gurai;  a  thrymion  gastiau  gorthrymwyr, 
A  rhaib  ddiles  yr  holl  fan  gribddeilwyr, 
A  ffieiddiai ;  a  pliob  anhoff  faeddwyr, 
Yn  wr  grymusol  drylliai  'r  gormeswyr ; 
Nid  allai  wel'd  lien  dwyllwyr — na  theimlai, 
A  thaer  dynoethai  yr  liudwenieithwyr. 

Oedd  ei  nodion,  fawr  ddwnedydd, 
A'i  lawn  oesiad  fel  hanesydd, 

Yn  ddywenydd  i  Anian; 
Y  drwg  wyliai  mewn  dirgeloedd, 
Ac  aferion  ecraf  yroedd 

0  gelloedd  ddygai  allan. 

Hen    arferion  y  Derwyddon  fe  dro'i  iddynt, 
A'u  trefniadau,  fil  o  raddau,  fel  yr  oeddynt. 


BAEDDONIAETH. 

Gwelai  tnvy  'r  ofer  go.eli.oii 
Lanwai  'r  wlacl  a  u  brad  o'r  brou ; 
T'rawai  naws  truenusol 
Defodau  a  ffarfiau  ffol: 
Rbutbrai  ef  ar  Dretb  yr  yd, 
I'r  wyrgam  drefn  rboi  ergyd ; 
Torai  tnvy  d'w'lhvcb  teiroes — 
Eel  byn  aetb  o  flaen  ei  oes. 

Ee  ddaliodd  ei  feddyliau — yn  nertbol, 
Gan  wrtbod  gwag  cbvedlan, 
A  dibwys  wracbaicld  dybiau, — byfforddia: 
A  roes  i  lwyddiant  gwir  sylweddau. 

Hau  'r  badau  gwir  briodol— yu  y  rnaes, 
A  wnai  mor  gynarol; 
Iacb  iawn  y  cynnyrcb  o'i  61 
A  feda  'r  oes  ddyfodol. 

I  drael  angbyniedrolion — gwnai  draethawd, 
A'i  lawn  arawd  synai  lenorion. 

Gweled  a  wnaetb  ein  gwlacl  ni 
Ar  gynnydd  mewn  drygioni; 
Pan  welodd,  teinilodd  fel  tad, 
A  clygodd  er  diwygiad 
Ei  anercb  a-i  ddiffyniad 
I  sobrwydd,  llwydd,  a  gwellad; 
Hwn  er  ei  fawl  yn  bir  fydd 
Hyd  fanau  gwlad  Eifionydd. 

Gwelwn  rad  ei  galon  rwydd, 
Er  cbwilio  mewn  parcb  bylwy  dd, 
O  ddawn  gwell,  ni  ddaw  i'n  gwydd. 
Mwy  is  wybren  arn  sobrwydd: 
Gwella'i  wlad  ag  oil  o'i  Iwydd, 
A'i  sobri  fu  'i  gais  ebrwydd ; 
Gweitbiodd  ei  anogaetbau 
A  dagrau  caredigrwydd. 

Ei  fryd  fe  roes  o  byd  ei  oes, 
Ei  fycl  a'i  foes  i  fod  fytb 


114  BARDDONIAETH. 

I  Iwydd  ei  wlad,  a'i  rbwydd  fawr5ia.il, 
Hylwydd  alwad  wledd  ddilyth. 

Os  un  yma'n  fwya  fydd, 
Yma  daw  mwy  o  dywydd. 

Ei  dwf  ir  ef  goda  'i  frig, — yn  iaclius 
Bren  ucbaf  trwy  'r  goedwig ; 
Ond  afrwydd  ar  ei  dewfrig 
Koes  trwni  ddwrn  yr  ystorm  ddig. 

Yr  oedd  yn  brif  gedrwydden — y'nglianol 
Canghenau'r  ber  Awen; 
Chwifia  'i  brig  yr  ucbaf  bren, 
Yn  llwybrau  pell  y  wybren. 

Yna  'r  gwynt  y  rbawg  yntau — a'i  nerthoedd 
Aruthr,  ydoedd  arno  'i  ruthriadau. 

Er  gwaith  y  dymbestl  a'r  gwynt, 
A  hir  guro  'r  mawr  gorwynt, 
Heirdd  o  hyd  parbai  ei  ddail, 
A  gwyrddion  ei  deg  irddail; 
Fe  safodd  a  daliodd  do, 
A  bu'i  auaf  heb  wywo. 

Ekmiai  rbai  er  yn  llawn  rhas 
O  gynbwrf  cynfigenus, 
Er  ffrwd  ei  ddoniau  gwir  flraeth, 
Arnodion  cam  feirniadaeth ; 
Cafodd  yntau  gastiau  gwyr 
O  fwrnedig  feirniadwyr, 
Pan  welai  fe  deimlai  'n  dan, 
A'u  dull  a  nodai  allan. 

Rhyw  gas  genfigen  fagynt — i'sr  erbyn, 
A'i  wirbarcb  ddirnrygynt; 
Er  byny  rbai  o  honynt 
Godai'r  gwr  mewn  gwawd  i'r  gwyut. 

Ennyn  dawn  wnai  'i  enaid  o, — fe  daniai  'n 
Fwy  doniol  mewn  cyffro; 
Gorcbfygodd,  trechodd  bob  trp—wyr  y  ga« 
A  rho'i  daliad  teg  ar  eu  dwylo. 


BARDDONIAETH.  115 

Y  gwaelioii  beidclgar  a  welodd 

Yn  ei  erbyn,  a  dyn  gadwynodd ; 

Eu  nerth  yn  bybwyll  wrtbwynebodd, 

A  llu  gerwin  y  fyddin  faeddodd, 

A  inia  ei  gleddyf  mynodd— eu  chwalu, 

Dewrder  ei  allu  'n  hydr  a'u  drylliodd. 

Tynu  dryck  Gutyn  o  draw — wnai  r  campwr, 
Cwympodd  ef  wrtb  frwydraw; 
D'rysai  'i  lwydd  a'i  fedrus  law, 
!Ni  ddaliodd  rhwng  ei  ddwylaw. 

Ac  liefyd  lliaws  sy  'n  coilo — ei  rwysg 

Ar  waitb  Iwan  Gyruro; 

Diludd  iawn  y  daliodd  o, 

Er  enill  y  frwydr  yno : 
Ond  Iwan  gai'i  andwyo,— llawn  teinilad 
Ac  eang  caniad  y  gaingc  bono. 

Un  oedd  ef  digon  i  ddau, 
Ar  "gawr"  fe  fynai'r  go-ran. 

Yn  ei  grym  ei  Awen  gref— a  godai 
Mor  gadarn  ei  boslef, 
Trwy  eu  helynl,  rboi'i  bylef, 
A'u  cyraedd  oil — cawr  oedd  ef. 

A  cbawn  wrtb  lewyrcb  ei  nerthol  Awen, 
Ei  bardd  bediad,  bywiogrwydd  ei  baden, 
Weled  trwy  elwcb  ei  feddwl  trylen, 
Gyda  llawn  teimlad  gweitbiad  pob  gwythen ; 
Llywio  trwy  donau'n  llawen — a  morio, 
Heb  arwydd  gwyro,  wnai  bardd  y  Gaerweu. 

Agerddlong  oedd  ar  y  gwyrddli — rbwygai 
Trwy  eigion  y  cefnlli; 
Ail  i'r  llong  yn  bwylio  'r  IK, 
Trwy  dywydd  torai  Dewi. 

Llong  fawr  agerdd  ollyngai'i  for  eigion, 
A  mawr  iawn  bwyliau,  moriai  yn  boywlon  ; 
Yn  y  fordaitb  ni  ofnai  'r  un  fawrdon, 
Kbwygai  a  gyrai  trwy'i  brigau  geirwon; 
Er  rbutbriad  tafliad  pob  ton — cryf  weitbiai 
A'u  bar  bori  drecbai,  a'i  Uwybr  yn  drocbiou. 


116  BARDDONIAETH. 

Yntau  'r  mor  mawr,  gan  erfawr  gynbyrfton 
O'i  grotkog  HdxQg  gerthawg  waelodion 
Ewynai,  ckwalai  'i    loaau  uckelion  ; 
Hyll  egr  ymosol  wnai'r  llu  grymusion, 
Er  ckwalu  eu  -orchwylion — ond  hyfryd, 
A  ckwai  iawn   hefyd  y  trechai  neifion^- 
Tua'r  Ian  troi  'i  olwynion — wnai  yntau, 
Lliain  yr  hwyLau.  llanwai'r  awelon, 
A  chyraedd  wn'ai  'n  iacli  wron — fel  pencerdd 
Hylwydd,  a'i  agerdd  yn  nertliol  ddigon. 

Casglodd  beirddionj  dynion  da, 
O'i  gyfoeth  a'i  hyth  gofia, 
Ar  uwch  sedd  a  phurach  sail,  - 
Hwy  ddodant  ei  feddadail, 
A'i  golofn  fydcl  i'w  gweled 
Yn  sicr  iawn  am  oesau  cred. 

Gwyr  y'nt  o  gain  archwaeth,  garent  gynnyrchion 

O  beraidd  ddifyv  weitbiau  Bardd  Eifion; 

Gasglasant,  gylioeddasant  dda  weision 

I'n  ei  Lyfr  enw. :.'g,  a'i  lafur  union, 

Tra'r  haul  a'i  des  trwy'r  wlad  hon, — trysorfa 

Heb  ail  i  dyrf$  fvdd  Blodau  Arfon. 

Sain  ei  farddnrnaetk  swyna  fyrddiynau, 
A'i  bur  Awenyiid  bed  trwy'r  wybrenau: 
Dyru'i  wir  faiddwaith  lawnder  ar  fyrddau 
Llenorion  a  beigddion  o  bob  urddau ; 
-  A  rliediad  ei  drawiadau  sydd  nertbol, 
Deil  yn  liollol  ddysg  lon'd  ei  linellau. 

Llawn  yw  o  nevth  bob  llinell, 

Ei  ddawn  oedd,  gwneyd  y  dda 'n  well; 

Ei  boffus  eiriaq's  byffordd 

A  di-ffael  ro'j  me-w,n,  dwy  flbrdd; 

Wedi  llawn  $ae&rd  y  Hinell, 

Ei  tbroi  wsaai  a  ih'rawai'n  well: 

Drwy'i  waitb   m'ae  ceinion  di-rif, 

A  hyawdledd  yii  ffrydlif. 

Ar  gannertb  ei  fawr  gynnyrcb — 'daeth  elfen 
Y  fvwiol  Aw<  q   ;.  £wy  o  lewyrcb. 


BARDDONIAETH.  \U 

Geiriau  o  addurn  wnai  gyraeddyd, 
Gair  o  sain  afrwydd  groesai  'n  hyfryd ; 
Er  cael  rhyw  eiriau  celyd, — canai  ef 
Yn  hydr  ei  oslef  bob  gair  d'ryslyd. 

Lion  ei  geinion,  llawn  o  ganiad, 

A  tbywyniad  ei  iaith  union; 

Ei  hoff  weitbion  wna  'u  beffeitbiad, 

I  ail  sylwad  oloesolion : 

Uchel  bediad  cyngbaneddiad, 

Doniol  eiriad,  anwyl  wron ; 

Mae  pob  t'rawiad  yn  llawn  teimlad, 

A  cbynnyrcbiad  iacb  anercbion. 

Ucbaf  waitb,  a'i  bareb  a  fydd 
Mawr  iawn,  fel  mor  Awenydd ; 
Peru  bwn  tra  yn  parhau, 
Derfynau  dwr  Eifionydd. 

Ei  lawn  weitbiau  anwyl  wnaetbant 
Ein  byfforddi  mewn  boff  urddiant; 
A  mawladwy  yr  ymledant, 
Oil  i  fawredd  fel  llifeiriant. 

Nodwedd  ei  " farwnadau," 
A  barodd  i  ni  ddwys  bruddbau; 
A  "  Chan  Moesen ;'  addien  wr, 
Yr  adeg  bu  'n  waredwr 
I  Israel  mewn  diwael  daitb, 
Pan  ddaliai  poen  o  ddylaitb, 
Pbaraob  lym,  cyffroawl  oedd, 
Hwn  dorwyd  i'r  dyfnderoedd, 
A  mawr  gynnyrcb,  llewyrcb  lion, 
Teg  eiriad  "  Crist  ac  Aaron." 
Canai  mewn  nertb  acenion 
I  iwydd  mawr  Ardalydd  Man. 
A  dyg  ef  i  Madog  fawr 
Arwyrain  daniai  'r  orawr, 
A  manwl  waitb  Pont  Menai, 
Ouniai'i  threfn  mewn  llanw  a  tbrai; 
Ei  llawn  waith  a'i  llun  bi 
Dynodd,  a'i  holl  gadwyni. 
I 


118  EAEDDONIAETH. 

Ac  yn  ei  nertb  canai'n  bawdd 
Y'mawrglod  waitb  y  Morglawdd, 
A 'i  bybarcb  ddiarbebol 
Gnodau  heirdd  sydd  gnwd  o'i  51. 

Nid  ydym  am  wneyd  nodiadau — ar  ei 
Amrywiol  gamadau; 
Nis  gellir  mewn  gwir  en  gwau  , 
Na  rboi  baner  eu  benwan. 

Ei  olau  gryf  fanyl  waitb, 
Oreurai  'n  wir  eiriau  'n  iaitb, 
Efo  'n  Bardd  dyrchafai  'n  ben, 
Eagorol  enw  'r  Gaeewen. 

Kbagori  wna'r  Gaeewen — o  hyn  allaii 

Gan  holl  wyr  yr  Awen ; 
Mor  gu  aeth  !   Tra  Cymraeg  wen— a'i  seiniau 
Ei  pharch  bitbau  gaiff,  orwecb  Atben. 
Ei  wir  ddysg  roddai  barddweb — i'r  gair  Gwlad 
A  sain  geiriad  "  Elusengaewch." 

Mor  glodfawr  gwir  fawr  a  fydd 
Grym  eitba  'r  gair  "  Amaethydd  !  " 
Eboddes  ef  fawredd  i  sain 
Priodol  y  gair  Pbydain, 
A'i  Oroion  sydd  gan  gu 
Am  yrbawg  i'w  raawrygu ; 
Arael  yw  y  siriol  wen, 
Ar  olwg  bawddgar  Elen. 
Tra  rby  r  Awen  wen  i  wau, 
Mwy  dybir  am  Adebau. 
Eboi  ddirfawi  radd  i  Aeeox, 
A  gair  mawr  i  gyrau  Mon  ; 
A  rboddai  ef  fawredd  i 
Holl  beolydd  Pwllheli; 
Yn  ei  lwydd  a'i  Awen  Ion. 
Urddai  befyd  bridd  Eifiok. 

Ei  glod  a  wnaetb  ein  gwlad  ni — yn  anv.yl 
lawn  o  enw  Llangybi  ; 
I  boffrwydd  aetb  ei  pliridd  hi, 
A'r  TSWYB.cs  He  rhoed  Dewi. 


<  «^< 


,  BARDDONIAETH.  ]  19 

Ei  fawr  angen  am  Gyfryngwr — welodd, 
A'i  wael  euog  gyflwr, 

0  flaen  Ion  yn  afian  wr, 
E'  ddeuodd  yn  weddiwr. 

Ei  waeledd  mawr  a  welai — ar  unwaith, 
Ac  anobaith  arno  gwynebai. 

Ymrwygodd  -wed'yn  rym  arg'oeddiadau 

I'w  fron  ingol  nes  teimlodd  farn  angau ; 

A'r  liyn,  ei  fywyd  a'i  fawrion  feiau, 

A  gyfodent  yn  euog  ondiau 

Yn  ei  fynwes,  nes  oedd  ei  riddfanau 

Yn  chwerwon;  mor  ddyfnion  oedd  ei  ofnau. 

Eu  ef  yn  hir-heb  fwynbau — na  gweled, — 

Er  eu  nodded,  y  gwaed  a'i  rinweddau. 

Ond  Dewt  yn  y  tywydd, 
A  gai  ail  deg  olau  dydd. 

Llaw  lor  anwyl  o'r  lie  a'i  harweiniodd, 

Ac  at  Iesu  yn  euog  tywysodd, 

I'r  enaid  eu  ing  Iesu  ddangosodd, 

Yr  unig  lewyrch  arno  goleuodd  ; 

Ef  yngwawl  haulwen  efengyl  welodd 

Y  Gwaredwr,  sef  y  Gwr  a  waedodd ; 

Ac  yn  ei  feddwl  trwy  ffydd  canfyddodd 

Yr  liwn  wnai  Aberth,  arno  wynebodd ; 

Ac  ar  ei  haeddiant  mawr  y  gorwecldodd, 

Er  ei  boenau,  a  Christ  a'i  derbyniodd : 

Am  byn  ei  enaid  a  ymunionodd, 

Yna  y  gelyn  a'i  ofn  a  giliodd ; 

Graddau  mawr  hedd  gyraeddodd, — a  boll  far 

Trwm  a  du  alar  y '  storm  dawelodd. 

Gwraidd  ei  rym  oedd  ''trugaredd  rad"'—  i  gadv, 
Gwywedig  "  amddifad ;  " 
Eel  byn  gwnai  ymgyfiwyniad 

1  law  Duw,  ei  anwyl  Dad. 

Er  dwyn  parcb,  er  doniau  pur, 

Eto  dadfeiliai  natur; 

Och !  aetb  a  cbur,  daliodd  dolur 
Ein  bodiaetb  ben  awdur, — ond  ei  nerthu 
Wnai  angau  Iesu  'n  ei  angh^sur. 


]  20  BABDDONIAETH. 

Er  iddo  wywo  'n  raddol, — ei  feddwl 

Ef  oedd  yn  danbeidiol; 
A'i  enaid  mawr,  rhy  ddoniol — oedd  ei  rym 
I'w  wasgn'  a.  dirym  blisg  daearol. 

At  yr  lawn  mawr  y  trodd, — a  cliadd  acliles 
Yn  ei  fynwes,  yna  fe  hunodd. 

Ef  a'i  ddawn  gafodd  uno— a  llu  'r  nef, 
Yn  yr  oleunef  cai  'n  wir  lanio : 
Nefol  a  breiniol  yw  bro — serapkiaid, 
Digoa  o  enaid  i'w  gan  yno. 

Ei  ddwyn  i  Salem,  brif  ddinas  olau, 

At  hoywfeirdl  enwog  a  saint  fyrddiynau, 

A  gafodd,  ymunodd  a'u  kemynau; 

A'i  fawl  a  gyraedd  trwy  'r  nefol  gaerau, 

Ei  nef  fydd  bythol  fwynhau — Cyfryngwr, 

A  charu  'i  Brynwr  uwch  yr  wybrenau. 

Er  du  alar  a  dolur, — ei  degwcli 
Dygwyd  i'w  hir  gartref: 
Mewn  heddwch  mwy  'n  ei  haddef, 
Huna  ei  lwch  anwyl  ef. 

Llangybi,  er  bri  i'w  bron, 
Yno  gorwedd  ein  gwron. 

Gwybydd,  fy  hoff  Langybi, 
Mai  anwyl  yw  d'  orchwyl  di, 
I  wylio  lie  'i  wely  llaith ; 
A  gwybydd  fod  ein  gobaith, 
Y  gwnai  dy  ran,  gan  droi  o 
Bob  helynt  i  bawb  wylio. 
Er  holl  gofion  dynion  da, 
Bydd  anwyl  o'r  bedd  yna. 
Tawelach  boed  dy  lwch  byth, 
A  dalied  mewn  hedd  dilyth; 
Boed  hy  helaeth  dalaeth  di 
Yn  dawel  er  mwyn  Dewi: 
Ar  odlau  pur  hyawdledd, 
Cadw  ei  fawl  nes  cwyd  o'i  fedd. 


BARDDONIAETH.  ]  2 1 

ail  einioes  o  lawenydd, — y  daw 
Eiii  diail  Fardd  celfydd, 
I  fynu  'o  lwch  Eifionydd, 
Ar  lef  ei  Dduw  'r  olaf  ddydd. 

Yna'i  Awen  o  newydd, 
Tragwyddol  anfarwol  fydd. 


AWDL     AE      "HAMAN     A     MOEDECAI 

BUDDUGOL  YN   AlL  ElSTEDDFOD    LlYNLLEIFIAD,    1830. 


Heb  arswyd  draw  i  Beesia, — fy  awen, 

Yn  fywiog  anturia; 

Kho  ffnvyn  dy  destyn  da, 

Cywir  addysg  cyrraedcla  : 
Am  fawrwaith  Duw  myfyria, — yn  ddiwael, 
A  banes  Israel  yn  oes  Esra. 

Edrycliaf  o  cbaf  wych  liwyl, 
Ac  arcbwaetb  at  y  gorchwyl — 
Susan,  Breninllys  oesawl 
Gwlad  (mwy  ei  golud  a'i  raawl) 
Ahaseeeus — beb  riis  bron, 
O'r  India  draw  l'r  wendon, 
Hyd  Ethiopia,  gwycba  'i  gwedd, 
Olygus,  ddiwael  agwedd. 

Yn  Susan  dref  fwynlan  fad, 
Lie  noddair  boll  weinyddiad, 
Cadwyd  gwledd  ryfedd  ddi  riis, 
I  fawredd  Ahaseerus. 

Bboi  gwleddoedd  i'w  arglwyddi,— -niferoedd. 
0  fwriad  ucbelfri ; 
A  gwinoedd  i'w  digoni 
Moroedd  braid— mawredd  a  bri. 


122  BARDDONIAETR. 

Yn  y  wledd  wedi  meddwi, — 'e  wysiodd 
Ei  weision  i  erchi 
Dod  i'r  wledd,  o'i  hannedd  hi, 
Y  Frenines  fron  heini. 

Ond  Fasti  ddifri'  ddwyfron, — yn  wylaidd, 
Ni  welai  'n  beth  cyson 
A'i  bri  ymddangos  ger  bron, 
I  foddio  swp  o  feddwon. 

Yna  'r  brenin  roi  flin  floedd, 
A  gladdai  swn  eu  gwledd ; 
Och !  oer  lais,  cbwerwai  y  wledd, 
A  llanwyd  o  ddigllonedd ; 
A'r  dethawl  seitbwyr  doethion, 
Garwa  fiyd,  oedd  ger  ei  fron; 
Ceisient,  anogent  un  wedd, 
Kai  dilesg  roi  dialedd  : 
A  chwerw  don  i'r  fanon  fu, 
Drws  oedd  i'w  diorseddu  ! ! 

Olwynion  rbagluniaeth,  yn  y  d'ryswch, 
A  droi'sant  yn  odiaeth; 
Dyna  ddydd,  daioni  ddaeth, 
I  deulu  Duw  trwy  'r  dalaetb. 

Gyrwyd  i  gael  gwraig  arall; 
Digiodd  a  llidiodd  y  Hall. 

Ceiswyd  y  teg  langcesau, — gwyryfon 
Goreufodd  eu  moesau, 
Harddaf,  a  glanaf  gleiniau, 
I  ryw  un  gael  ei  mawrau. 

Yn  ninas  Susan  hoenwych, 
Yr  oedd  gwr  o  Iuddew  gw5rch, 
Mawrdeg  hoen,  sef  Mordecai, 
Gwr  o  alwad  ger  Ulai; 
Ei  hafarch  borth,  a'r  ferch  bur, 
I'w  gysur  a  fagasai. 

Addas  lun,  Iuddewes  lwys, — anw}d  oedd, 
Un  Ian  a  gweddeiddlwys ; 
Mercb  rinweddol,  dduwiol,  ddwys, 
Priodol  liw  Paradwys. 


BAKDDONIAETH.  123 

Casglwyd,  crynowyd  yn  awr, 
Pdauod  glan  eirianwawr; 
A  bu  'r  llangces  gynes  gol, 
Hadassah  'n  fwy  dewisol. 

Pewiswyd  o'r  lodesi, — er  nrddas, 
Yr  harddaf  i'w  chodi; 
A  chael  y  fraint  uchelfri, 
YVnae  Esther  yn  lie  Fasti.  ,~ 

A'r  Llyw  ddewisodd,  er  llwydd  i'w  weision, 
Wledd  piiodas,  wir  addas  arwyddion  ; 
A  rhoed  da  seigiau  i'r  tywysogion, 
A  deuent  liwytliau  'i  gael  y  danteithion, 
Bhyddid  i'r  wlad  a  rhoddion, — banllefau 
Sy'  trwy  ei  cliaerau  i  Esther  a'i  choeox. 

Yn  ystod  lioll  wledd  Esther, — heb  ballu, 
Ymbwyllodd  ei  chefnder; 
Bu  iddi  'n  fad  fel  tad  ter, 
Dda  lyw,  flynyddoedd  lawer. 

Ac  yn  y  Porth,  eorth   wr, 
Arosia  'r  cywir  oeswr : 
A  gwir  ferth  y  g\vr  or  fodd, 
Er  gweled,  hir  y  gwiliodd. 
A'r  hyn  a  welai  'x  anwyl  was 
Oedd  dau  fradwr  (cyflwr  cas), 
A  chodiad,  cyn  toriad  dydd, 
Eu  Haw  i  ladd  eu  Llywydd : 
Yno  trodd  pan  welodd  o, 
Gyhoeddodd  i'w  cyhuddo. 

Araeth  astud  wrth  Esther— a  roddodd, 
Wr  addien  a  thyner — 
"Mae  brad  uchel  ysgeler, 
Lladdant  hwy  ein  Llyw  ddyn  ter.'' 

Yna  Esther,  dyner  deg, 

A  redodd  yn  yr  adeg, 

I  dd'weud  i'r  brenin  hi  ddaeth, 

Bryd  araul,  fod  bradwriaeth  ! 


1 24  BABDDONIAETH. 

Yr  hanes  a  olrhainiwyd — yn  gywir, 
Ac  euog  fe  'u  profwyd ; 
Trwy  yr  hyn  caed  tori  'u  rliwyd, 
A'r  egrygi  rai  grogwyd. 

"Scrifenwyd,  cadwyd  er  co', 
Hanes  y  weithred  bono. 

Ahasferus  o'i  fawredd — ei  liunan, 
A  honnai'r  anrhydedd, 
Wr  addas,  i  roddi  sedd 
I  ryw  benaeth  or  bonedd. 

A'r  brenin  o'i  rin  a'i  rad, 
Wych  hyfawr,  roe's  ddyrcbafiad 
I  Haman  faleh  hunanol, 
Gelyn  ffals,  a'i  galon  fiol. 

Detbol  mab  Hammedatha, — \vr  echwyrth,. 
I'r  ucbel  sefyllfa, 
Uwcb  pob  t'wysog  emvog,  a 
Bu  ei  arswyd  trwy  Bersia. 

Bboes  gyboeddiad  o'i  ddyrcbafiad, 
A'i  orseddiad,  i'w  fri  stvyddawl; 
Ac  i'r  dynion  blygu'n  union, 
Grer  y  gwron  myg  rbagorawl. 

Dacw'r  boll  weision  Hon  yn  llunio 

Eu  gweddaidd  agwedd',  rbag  iddo  ddigio: 

Ebwng  ofn  a  gobaitb,  rbengau  fu  'n  gwibio, 

IV  foddio  'n  y  byd,  ni  feiddiai  neb  beidio 

Ac  addas  blygu  iddo  : — truenus 

Ewymau  alaetbus,  er  ymoleitbio. 

Y  marcbogwyr,  a'r  sawdwyr,  arswydent ; 

Yn  ei  olwg  y  dynion  a  welwent, 

A'r  gwyr  ammoetb  iddo  'r  ymgryment 

Yn  isel,  ei  ddigio  ni  fynasent, 

I  gwbl  wagedd  goblygent— 0  rbyfedd ! 

Shag  ei  ddialedd  dyn  drwg  a  addolent.. 

Amryw  o'i  weision  oedd  yn  ymresu, 
7      Ar  feircb  buanacb,  garwacb,  yn  gyru ;. 


BAKDDONIAETH.  125 

Yntau  'n  hunanol  fyn'd  tan  ennynu, 

Yn  fileinig  wrth  gael  ei  foliannu, 

Mwy  oedd  yn  ymawyddu,— mewn  balchder, 

Gwelw  ddryeh  ofer,  am  gael  ei  ddyrchafu. 

Ond  Mordecai,  ddifai  ddyn, 
Yr  Iuddew,  o  dda  wreiddyn, 
Ni  phlygai,  safai  mewn  sy"n 
Nod  o  achreth  a  dychryn. 

Yna  'r  gweision,  hoywon  haid, 
(Tra  anwar  y  trueiniaid), 
Geryddent  y  gwr  addien, 
Na  bae  yn  gostwrig  ei  ben 
Hyd  i'r  llawr;  gan  fod  o'r  llys 
Delaid  orchymyn  dilys. 

D'wedai  yntau,  wr  didwyll, 

Y*n  union,  mewn  purion  pwyll — 

"  Ewy'  o  hynodol  deulu  'r  enwaediad, 
Teulu  Jehofah,  rbwydda'u  harweddiad: 
Ac  yn  ei  law  mae  'n  bylaw  gynaliad ; 
A  lluoedd  y  bydoedd,  a'u  darbodiad; 
Y  Gwr  sydd  lawn  o  gariad — a  barchaf, 
Ef  a  addolaf  yn  ufudd  ddeiliad. 

Wrth  fanol  reol  yr  Ion, — ni  ddylwn 
Addoli  neb  dynion ; 
Na  rhoi  gweddi  difri'  don, 
Ond  ar  Dduw  da'r  Iuddewon. 

Mae  cyfraith  a  iaitb  fy  Ion — yn  anwyl, 
A  da  orehwyl  yw  gwneud  ei  eircbion." 

Weithian  rhedasant  hwythau, — weis  traws, 
A'u  trwm  achwyniadau, 
At  Haman,  a'u  gogan  gau, 
Och!  adlais — dyma'u  chwedlau:— 

"  Gwr  o  Iuddew  geir  o  weddill — Israel, 
Mewn  casrwydd  di  ynnill; 
Achwyn  sydd  na  cbana  sill 
Tth  oesiad  di  na'th  esill.'' 


126  BARDDONIAETH. 

Yn  Hainan  aflan  wr, 
Och  olwg,  ar  uchelwr  ! ! 
Ei  anwar  fiin  gynddaredd, 
Gynyrfai  newidiau  'i  wedd : 
Siglai  1  ben,  a'i  dalcen  du, 
A'i  lygaid  yn  cilwgu. 


Ac  yn  ei  ddyre  mawr  a'i  gynddaredd, 
Haman  greulawn  yn  llawn  o  ddigllonedcl. 
Yn  ol  ei  dywyll  annuwiol  duedd, 
Lluniai  ddylaith  hy]i  yn  ei  ddialedd  ; 
Hyll  egra  wnae  mewn  Uygredd — ei  wrthdro 
A'i  dyg  i  lunio  enbyd  gelanedd. 

Ar  ei  daitb  cawn  wrando  'r  don, 
A  goledd  yn  ei  galon — 
"  Druan  hynod'  'r  un  annuw, 
Ni  fu  'n  ddoeth  efe  na  'i  dduw, 
Diystyr  ydyw  estyn 
Llaw,  i  ddal  y  lleia'  ddyn, 
Ffol  agwedd,  oni  phlygi, 
Milain  waitk  sydd  o  mlaen  i : 
Dangos  yn  awr  fy  niawredd 
A  wnaf,  a'm  gallu  'r  un  wedd : 
Dangosaf,  rhoddaf  ar  hyn 
Arwydd  echrys,  oer  ddycliryn ; 
Gwnaf  ar  fyr  i'r  awyr  lion 
Dduo  i'r  holl  Iuddewon. 

Lleddir  pawb  os  llwydda'r  Pwr, 
A  llidio  y  Llywiawdwr; 
Ni  ddaw  i'm  rh  wy  straw 'r  awr  lion, 
Dan,  doniau,  Duw,  na  dynion." 

Ni  fydd  trwy  wen  y  brenin — na  choelbren 
Uchelbris  na  dewin, 
Na  theyrnasiad  rhad,  na  rhin, 
A'u  gwared  rliag  llid  gerwin." 

Bwrw  Pwr  wnae'r  gwr  i'r  gwaitli, 
Yno  bu  hunan  weniaith  ! 


BARDDONIAETH.  127 

Caffael  gweddus  ddydd  ffortunus, 

I  gael  bwylus  egwyl  lialog, 
Oedd  ei  fwriad,  er  rhoi  lladdiad, 

A  difodiad  tra  adfydog. 

Oer  lethiad  bytb  ar  lwythau — 'r  luddewon, 
A'u  deol  weitbion  o'r  lioll  daleitliiau. 

Elywodraeth  helaeth  olau — Duw  ucbod, 
I  acbub  rliag  poenau, 
A  drodd  y  Pwr  i'r  gwr  gau, 
O'i  fawredig  fwriadau ! 

Yna  wed'yn  yn  nwydwyllt, 
Er  dwyn  y  gwaith  ar  dan  gwyllt, 
Wysg  ei  ben  at  y  brenbiu, 
Aetli  y  blaidd  yn  eitha'  blin. 

Aetb  i'r  Elys  niewn  brys  a  braw, — ddwl  agwedd, 
A*i  lygaid  yn  fiiamiaw, 
Ac  mewn  c-yffro  drwyddo  draw, 
I  g'wilyddus  gelwyddaw. 

Ocheneidiai,  safai'n  syn, 
I  ddechreu  'n  llawn  o  ddycbryn, 
Mewn  sel  orucbel  i'w  Ei, 
Ehag  afrwydd  y  rbo'e  gyfri ! 
O'r  Eiddewon,  "  dynion  dig," 
I'w  nodi'n  ddycbrynedig : 
"Ewys  iawn  i  annerch  dy  sedd, 
0  frenbin,  rho'f  wirionedd; 
Mae  ar  led  ryw  giwed  gas 
Yn  darnio  trefn  y  deyrnas ; 
Nid  yw  eu  dawr  fawr  o  fudd, 
Cwn  ofer  ac  anufudd; 
Ebai  drygnaws  anbynaws  y'nt, 
Ebai  meUdigedig  ydynt. 

Teulu  creulon,  annuwioHon, 

Yw  'r  Iuddewon  ar  y  ddaear : 
Maent  yn  baeddu  eu  collfarnu, 

A'u  dirdynu,  'r  diriaid  anwar. 


128  BAKDDONIAETH. 

Iaehad  i'r  wlad  a  mawr  les, 

Orddiwes  yr  Iuddewon; 
Minau  'n  fad  os  cenad  caf, 

Dyleiniaf  dy  elynion. 

I'w  fri  a'i  barch  rhoi  fawr  bwys— drwy  ddudew 
Draddodiad  mor  gyfrwys, 
Galwai  y  llywydd  gwiwlwys, 
Ehaid  rhoi  tal  a  dial  dwys. 

Oh!  niweidion  ofnadwy! — mewn  alaetli 
Myn  weled  eu  gofwy; 
I  dawl  hyll  diala  hwy 
Yn  fedrus— dyma  'b.  podewy." 

Mynai  y  gwr,  Haman  gas, 
I  lunio  eu  galanas; 
Gyfarwydd  'scrifenyddion 
Y  Ll5rs,  i  ddyfod  yn  lion, 
Dan  ei  iau,  i  dynu  hyd 
Ei  edlym  gyfraith  waedlyd: 
Ac  anfon  yn  union  i 
Ei  haddas  iawn  gyhoeddi. 

Trwy  'r  rhedegwyr,  a  synwyr  y  swynion, 
Yn  ei  ennynfa  gwelwn  e  'n  anfon, 
Trwy  ei  daleithiau  tra  hudol  weithionj 
I'r  dewis  hygar  Tviw  dywysogion, 
Ban  ddugiaid  a  bon'ddigion, — \v}'r  addas, 
I  roi  'i  alanas  ar  ei  elynion. 

Am  roi  ei  ddial  niae  i'r  Iuddewon, 

Dial  aethus  trwy  r  holl  daleithion ; 

Eu  hysgaru  a'u  gwneyd  yn  ysgyrion, 

Drwy  ei  gelwydd,  a  balchder  ei  galon, 

Heb  gadw  'n  fyw  un  rhyw  'r  awr  hon, — ond  difFodd. 

Wnant  eu  goreufodd,  blant  a'u  gwyryfon. 

Och !  oer  iasau  !  Och  !  resyn  ! 
Achwyn  a  si,  ochain  .syn, 
Gwewyr  dwys  a  garw  don 
A  ddeuodd  i'r  Iuddewon. 


BAEDDONIAETH.  129 

Train  wyo  mewn  cyffro  caid, 

Trwy  hyny  y  trueiniaid 

Oil  ydynt  mewn  trallodion ; 

Ac  yn  wylaw  mewn  braw  bron, 

Mewn  crochlef  a  dolef  du, 

Hyll  agwedd  yn  llewygu;  „ 

Trwm  alar  trwy  y  miloedd, 

Oeh!  oer  flin  a  chwerw  floedd. 

Mordecai,  ni  allai  ef 

Yn  ddiddig,  byth  ei  ddyoddef. 

Myn'd  tan  lefain  mewn  sach  liain, 
A  goriain  wnae  'r  gwr  hywedd, 
Trwy  bob  heol  yn  aruthrol, 
Pthag  niweidiol  rwyg  hynodwedd. 

Aeth  at  yr  hen  Borth  eto, — a'i  fonwes 
Ni  fynai'i  ehysuro; 
Dan  ei  orthrwm  rhyw  drwm  dro, 
Ei  weled  yno  'n  wylo  ! 

Ac  Esther,  o'i  syber  serch, 
Yrai  un,  er  ei  anerch: 
Ac  wele  'r  trwm  ei  galon, 
Yn  rhoi  hynt  yr  heiynt  hon. 

"0!  Esther,  Fanon  ystig, — goeth  eniawg, 
Gwaith  Haman  ystyfnig; 
Lluniodd  ef  yn  llawn  o  ddig, 
Ein  hadwyth  dychrynedig. 

Och !  iasau  trwm  achosion, — i  wylo 
Mewn  alaeth  sy  'r  awron ; 
Araith  hell  y  gyfraith  hon, 
'Lladd  yw  yr  holl  Iuddewon.' 

Ein  gelyn,  cyndyn  ddyn  cas,— sy  'n  llunio 
Lladd  a  darnio  holl  lwydd  y  deyrnas. 

Ond  yn  awr  ein  bywyd  ni — a  gedwir, 
I  gyd,  os  anturi; 
Wele  daeth  i  dy  law  di 
Yn  gydwedd  ein  hail  godi. 


130  BAKDDONIAETH. 

Ceir  sylw  Duw  Caersalem,— a'i  gymliortu 
Rhag  Haman  ucheldrem ; 
Er  fod  braw  rhag  ei  law  leiri, 
Ei  addoli  m  ddylem. 

A  rhoisai  lawer  rheswni, 
Ar  y  tro  'n  ei  lafur  trwm, 
Er  ei  hanfon,  wiwlon  wedd, 
I  eiriol  am  drugaredd. 

Yna  Esther,  fwynber  fun, 
A  gwanllyd  lais  ro'i  gynllun: 
Eho'wn  dri  diwmod  hynod  i 
Ddilyn  mewn  gwir  addoli; 
Ymprydiwn,  gweddiwn  Dduw, 
Ac  arddel  wnawn  y  gwdrdduv.' ; 
Yn  y  gwaith  i  ni  i  gyd 
Ior  rydd  ei  gyfarwyddyd, 
Heb  wg  oil — ai  byw  a  gaf, 
Yntau  arall  anturiaf." 

Gwyl  ympryd  i  gyd  a  gadwent, — o'r  bron 
Utbr  Iuddewon,  a  thaer  weddient. 

Ac  Esther  lwysber  yn  lew, — gadwai  ddysg 
Cywir  addysg  Mordecai  'r  Iuddew. 

Yn  astud  Avele  Esther — hynawsaidd, 
Yn  nesu  mewn  gwylder; 
Er  adwyth,  mewn  mawr  hyder, 
Lluniai  waith  yn  Haw  ei  Nee. 

A'r  llywydd  fu  mor  llawen— o'i  gweled, 
A'i  golwg  disgywen; 
Tirion  olwg — teyrnwialen 
Aur  ro'i'n  wir,  a  thirion  wen. 

Ac  Esther  wnaeth  wledd  gostus— i'r  brenhin, 
Ar  beiiianau  clodus, 
Ac  i  Haman  ran  o'i  rus, 
Hi  wyddai  beth  oedd  weddus. 

I'r  hyn  y  cafodd  fawrhad, 
A'i  haur  biner  dderbyniad; 


BARDDONIAETH.  131 

Ca'cld  Esther  lawnder  o  Iwydd, 
Llwyr  eurglod  yn  Haw  *r  Axglwydd  ; 

Eu  yno  ymgomio  g^-ch, 

Ac  mewn  aidd  cu  nrwyneidd-wych. 

Yn  y  wledd  a'r  cyfeddach, — dywedoud, 
Lyw  didwyll  yn  haelach; 
"  Diogel  i'm  huchel  acb, 
Yn  awr  na  wna  un  eiriacb." 

A'r  fanon  boddlon  y  bu,— am  hyuy 
Dynmnodd  yn  fVyngu : 
"  Eich  cwmni  nid  galwad  gu, 
Ddau  fawr,  y  dydd  yforu." 

Ar  cyfan  i  Haman  oedd 

(Yn  ei  nwyf)  well  na  nefoedd. 

Ffrystio  weithion  a  -wnai'r  gwron, 

Yn  dra  eon,  drwy  ei  awydd, 
I  ddyrchafiad,  rhoe  ddangosiad, 

A  da  luniad  o'i  lawenydd. 

A  gwir  frys,  pawb  ger  ei  fron 
A  blygent,  0  !  bobl  weigicm, 
Ond  Mordecai  ni  wnai  ef 
Eu  dilyn  hvry  na'u  dolef. 

O'i  weled,  trodd  ei  olvg. 
Gwehvn  ddrych  o'i  galon  ddrwgi 
Am  ddial  dwys,  meddwl  dig 
Ennynodd  yn  wenwynig. 

Yna  Haman,  wr  aflan  cythryflus, 

A'i  olwg  creulon,  ben  lew  cwerylus, 

A  gyntvys  fawredd  gwin  Ahasferas, 

Ac  ail  daniai  ei  feddwl  cildynus; 

0 !  ddistiw,  aflwydd  astrus — trwy  'i  ritb  sel, 

Gwelwn  fryd  uchel  ei  galon  fradycbus. 

Dygodd  i'w  garedigion, 
A  Seres  yr  banes  bon : — 

"I  mi  ac  i  Seres  mae  cysuron 

Hynod,  am  wybod  mawr  rif  ein  meibiou; 


232  BARDDONIAETH. 

Ac  o  bob  rhandir  dygir  ein  digon 
0  drysor, — daw  rhagor  o  anrkegion, 
Ymwrwst  wna'r  mawrion — i'r  Agagiad, 
Gwr  iacb  ei  alwad  goruwch  ei  alon. 

Myfi  a  ddoniwyd  y  mwyaf  o  ddynion, 
Heb  gyfartal  na  chystal  gorcbestion. 
Y  rbai  a  fynaf  gwthiaf  yn  gaethion, 
A'r  rbai  a  fynaf  rboddaf  yn  rhyddion : 
Eboddir  i  mi  anvyddion — o  wir  fawl, 
Ymloedd  ddewisawl  miloedd  o  weision. 

Ond  Ocb !  er  mawrwaed  uchel, 
Purwych  sain  eu  parcb  a'u  sel, 
Mae  'n  ddiflas  neu  'n  gas  i  gyd, 
A  nycbu  mae  fy  iecbyd, 
Wrtb  weled  anfertb  olwg, 
Oeraidd  drem,  yr  Iuddew  drwg.'' 

Dyna  Seres  ddynes  ddig, 
Hen  geudod  felldigedig, 
Digllon  a  chreulon  ei  cbri, 
Ar  godi  yn  rbwygedig. 

"  I'm  Por  y  rbo'f  gyngor  gwych, 
Er  gwartbrudd  ar  y  gwrtb'rycb; 
I'r  diben  gwnaer  crogbren  cry, 
A'i  gael  ucbder  rbyw  glocbdy, 
Er  Had  daith  rby'r  Llyw  i  ti, 
Y  gwr  egwan  i'w  grogi. 
0 !  Hainan  boywlan,  hylwydd, — na  oddef 
I  Iuddew  ddwyn  gw'radwydd 
Arnat:  yna,  llawna'  llwydd 
Gai  foru  yn  gyfarwydd." 

Haman  yn  fuan  o'i  fodd, 
Gwedi  son,  a  gydsyniodd; 
Codwyd  a  lluniwyd  y  lie 
Yn  barod  cyn  y  bore. 

Dyna  noson  Ion  o  wledd, 
Bena'  bron,  heb  neb  yn  brudd: 
Gwylio  'n  lew  'r  gelyn  i'w  ladd 
Wnaent  yn  fad  hyd  doriad  dydd. 


BARDDONIAETH.  ]33 

O'r  gloddest  bwn  a'r  gwledda— aetli  Hainan, 
A  tbyroer  lawn  traha, 
At  y  brenin  mewn  blin  bla, 
Ys  ammwyll !    Duw  a'i  siomma ! ! 

Ac  wele  'r  noson  bono, — 'n  bur  bynod, 
Y  brenin  fu  'n  effro  : 
A  lion  oedd  darllen  iddo, 
Hoenus  fraint,  banes  ei  fro. 

Hanesion  cymwynasau— yr  Iuddew 
Eoddent  y  croniclau ; 
Efyddlondeb  beb  ei  fawrbau, 
Nag  a  rboddion  na  graddau. 

Dacw  Haman,  druan  drO, 
Wr  aetbus,  yn  ymritbio ; — 
Ac  wedi  'r  daitb  gyda'r  dydd, 
I'r  Hew  gofynai  'r  llywydd, 
"Pa  dal  llawn  a  gawn  yn  gu 
I'r  gwr  wyf  yn  fawr  gam  ?  " 

Yn  union  Hainan  i  weini — 'i  buuan, 
A'i  bannercb  mor  ddifri', — 
"  Gwr  gwiwdeg  er  ei  godi, 
Nid  y'w  fawr  neb  ond  y  Fi. 

Ehodder  cyboeddus  arwyddion — o  barcb, 
Yngwydd  y  byd  weitbion ; 
Aed  trwy  'r  dref,  gyda  lief  lion, 
Wr  gwiwrydd  mewn  aur  goroD; 
Dewiser  prif  dywysog, 
Enwog  Lyw,  i  ddwyn  ei  glog." 

Yn  ddidawl  y  Llyw  dd'wedai, — 
"  Mawr  ydyw  ced  Mordecai, 
Par'toa,  brysia  beb  rus, 
Gwna  iddo  'n  ogoneddus." 

Ei  eiriau  ef  yr  awron, 
Drywanent,  fratbent  ei  fron. 

Aros  Haman  ddrwg  aflan  dy  gyflwr, 
Ai  dyma  wnaetbost— bu  Duw  yma  neitbiwr, 
Deuodd  a  sylwodd  ar  yr  iselwr, 
K 


]  3-4  BAKDDONIAETH. 

I'w  brofi  yn  addas  brif  weinyddwr : 
Daw  allan,  ben  dwyllwr — dy  ddichellion , 
Trwy  ben  olwynion  ein  tirion  Luniwr." 

Yn  union  er  iawn  weini, — aetb  Haman 
A  tbymmig  frdn  ddifri; 
Adyn  cas,  yn  was  oer  wi, 
A'i  elyn  i  reoli. 

A  ffrawder  angbyffredin — ei  gwiswyd 
A  gosgordd  y  brenbin  ; 
Mwyn  arwydd — Haman  erwin, 
Onid  yw  yn  newid  bin. 

Bloeddiarlau  lleisiau  y  llu — hoff  byglod, 
Banffaglau  yn  saetbu; 
0  amryw  bartb,  mawr  y  bu, 
O'i  lwyddiant,  orfoleddu. 

Aetb  Haman,  druan  ei  dro,—  yn  odrist, 
(ran  edrycb  yn  wallgo' ; 
Gwelodd  byn  i'w  g'wilydd  o, 
Eitba  oernycb  ddaetb  arno. 

Trwy  ei  gywilydd  a  balcbter  ei  galon, 

Gyrai  trwy  liwed  a'i  ddagrau  tryloywon, 

Ebedodd  a  dygodd  i'w  garedigion, 

Trwy  hyllu  'n  addiant  yr  boll  newyddion : 

"  A'r  waedd  ddii  roe  'r  Iuddewon" — gwaitb  chwithij 

Ac  egwyl  addug,  rwygai'i  golyddion. 

Ar  61  yr  erfawr  belynt 
Daetb  cerbydau'n  gwau'n  y  gwynt, 
I'w  gyrcbu  'n  wag  o  arcbwaetb, 
Ac  i'r  wledd  ryfedd  yr  aeth. 

Y  cun  enwog  cynhwynol — trwy  foddau, 
A'i  ddoniau  haeddianol, 
Nodai'nawr  am  wneud  yn  61 
Erfyniad  Esther  fanol. 

Yna  Esther  yn  astud, 
Eres  a  thaer  dros  ei  thud, 


BARDDONIAETH.  ] g& 


A  geiriau  a  dagrau  dwys, 
Oh  olwg  !  fanon  wiwlwys. 


Datguddiodd,  rhoddodd  wreiddyn, — a  Uuniad 
Holl  hanes  y  gelyn  ; 
Nododd  y  creulon  adyn, 
Yn  ei  wydd,  a'i  annuw  wyn. 

A'r  hoywawg  (Kin  ar  y  gair 
A  gododd  o'i  deyrngadair : 
Ac  yn  awr,  er  cynneu  'i  wg, 
A  giliodd  draw  o'r  golwg. 

Och !  wr  annoeth,  mae  yntau'n  dychrynn, 

A'i  wyllt  anian  yn  dechreu  melltennu ; 

Y  swyddog  coronog  sydd  yn  crynu, 

0 !  boen  a  gloes,  a'i  wyneb  yn  glasu ; 

Hyll  agwedd,  mae  'n  llewygu, — mewn  dyehryn 

Ei  gael  i'w  dennyn  'nol  liir  gildynnu. 

Ymostwng  yma  i  Esther — a  wnaeth, 
Mewn  eithaf  gorphwyllder ; 
Ofnai'n  dost  y  fanon  der, 
Yn  ei  dristwch  a'i  drawster. 

Hynod  oedd  ei  enaid  e, 

A'i  olwg  mor  anaele ; 

A'r  brenin  i'w  drin  a  drGdd, 

hych  eilwaith,'  pan  ddychwelodd 

O'i  gael  ef  ar  y  gwely — 

•'  0  !  lwgr  tost,  halogi  'r  ty." 

Yna  Harbona  roe  ben — i'r  hanes, 
Olrheiniodd  y  crogbren, 
(D'wedai)  a  wnaed  hyd  y  nen, 
I'r  luddew  cywir  addien. 

Ac  yn  union  y  Cun  enwog, — yn  fad, 
Eoe's  archiad,  wr  serchog— 
"  Rhowch  y  cas  grinwas  yn  grog, 
Ean  hylwydd,  i'w  bren  halog." 

Gwir  ddaroganiad  y  gwr  a'i  ddrygioni, 
A  fu  er  adredd  ei  holl  fawrhydri 
2K 


136  BARDDONIAETH. 

Yn  ei  fwyniant,  mewn  suddiant  mae  n  soddi 
Heddy  w,  a  rhwydwyd  ef  yn  ei  ddireidi : 
Er  ei  gannerth,  mawr  gyni— iddo  sydd, 
Yn  ei  gywilydd  dacw  fo  'n  gwelwi  ! 

Llusgwyd  Haman  mewn  llesgedd, — \vr  tonnog, 
I'r  tennyn  o'i  fawredd; 
Deuodd  i  lawr,  dydd  y  wledd, 
Yn  ei  ddyrys  gynddaredd, 

Anfoddog,  taeog  \vr  tost, — Ow!  Haman, 
Yma  daeth  ei  ymffrost! 
-O'i  anrhydedd  bu  'n  rhydost, 
Llyna  'i  pedd,  wr  llawn  o  fost ! ! 

Hynod  ddydd!  fibrdd  nid  yw  dda, 
Deithiodd  mab  Hammedatha. 

Mordecai  godwyd,  alwyd  yn  wiwlon, 

Mewn  gwir  elwch  i  le  Haman  greulon, 

Yn  wr  hygaraf  nesaf  i'r  goron; 

A  chafodd  fad  wych  oesiad  dra  chyson; 

Gwelodd  lennu  neu  gladdu  'i  elynion. 

Yntau  ryddhaodd  holl  blant  yr  Iuddewon; 

Yr  oeddent  hwythau  mewn  rhwyd  bynt  weithion, 

Clyw  'n  eu  banllefau  yn  dyrrau  dewrion, 

Ac  eurwych  hwyliad  i'r  goruchelion; 

Sj^nu  o'r  herwydd  y'w  Susan  yr  awron  : 

Tawel  hedd  o'r  dymmestl  hon — a  gawsant, — 

I  Dduw  ymroi'sant  yn  ddi  ymryson. 

0  uchder  balchder  y  byd 
Darostwng  wneir  i  dristyd: 
Ac  o  ddyfnder  gwaelder  gwedd 
Y  rhodir  i  anrhydedd! 


BARDDONIAETH.  1 37 

GALAREB 
AM  Y  DIWEDDAR  BARCH.  JOHN  BREESE,  CAERFYEDDIN 


Ma  we  y  duodcl !  mor  dywyll — is  awyr 
Mae  Seion  yn  sefyll ; 
Trodd  ei  gwawl,  iddi  traidd  gwyll, 
Ac  arswyd  trwy  ei  gwersyll. 

Diau  eaid  yr  adeg  hon 

Oer  fyd,  a  mawr  ofidion  ; 

Mae  pob  bron,  o  galon  gu, 

01  herwydd  yn  galaru; 

Tre  gwelwaidd  yw 'r  trigolion, 

Trwm  deimlad,  a  brad  i'w  brdn : 

Pa  fodd  byn?  pwy  fedd  ddoniau 

Hydrawg  wedd,  i  fedru  gwau 

Galareb,  er  egluro 

Ein  testun  trwrn  ?  trwm  y  tro ! 

Trallodion  Slon  y  sydd — yn  fawr  iawn, 
Ni  fu  'lioed  fatb  dywydd ; 
Galwyd  bron  gyda'u  gilydd 
Enwogion  dewrion  ein  dydd. 

Gwelwn  wedd  irad,  hyglyw  'n  waedd  y  werin, 
"  0  Williams  fuddiol  y'raaes  y  fyddin ! 
A  mynwes  biraetbus  am  Iones  o  Rutbin ! 
Wele  ddyrwygiad,  cododd  ail  ddryghin ! 
Ow  ing!  Ow  guriad !  0!  angeu  gerwin, 
Ysgarai  fawrddysg  Breese  o  Gaerfyrddin ; 
Y  gwr  oedd  yn  rbagori  'n — rbyfeddol, 
Ac  nn  o  freiniol  enwogion  ei  Frenin." 

Mae  golwg  rbyw  drom  galon, — a  dirfawr 
Dorfoedd  mewn  trallodion; 
Ac  befyd,  enwog  gofion 
Doniau  Breese  sydd  dan  eu  bron. 

Caredig,  cywir  ydoedd, — rhodd  i  mi 
Radd  mawr  o  oludoedd 


138  BARDDONIAETH. 

Ei  addysg,  am  flynyddoedd; 
A  tbrwy  byn,  fy  Atbraw  oedd. 

I'm  gweini  brawd  amgenacb — ni  cbefais, 
Na  chyfaill  ffyddlonacb  ■ 
Un  dihoced  oedd  decach — yn  ei  waitb, 
Na'i  enwog  araitb  yn  gywirach. 

Un  ewybr  ydoedd  yn  ei  briodwaitb, 

A'i  swydd  yn  felus  oedd  o  nefoliaitb ; 

Ei  ddawn  wir  boffus  wnai  ddwyn  hir  effaitb, 

Doniau  ein  lor  dywynai'n  ei  araitb; 

Ymorpbwys  yn  a'mherffaitb — ni  fynai, 

Hylwydd  trywanai  ei  gledd  trwy  wemaith. 

Peru  clod  ein  eampwr  clau, 
Wr  iesin,  am  bir  oesau. 

Ar  ei  dduli  pan  drodd  allan, — barnai  jaiwy 
Yn  Llanbrynmair  eirian, 
Iddo  drwy  lwydd  ddod  i'r  Ian 
Yn  dduweinydd  o  anian. 

Bronau  myg  yn  Llanbrynmair 
Ddarparwyd  iddo  or  purair; 
Robeets,  ei  dad  g^vir  bybarcb, 
Gadwai  ei  rym  gyda'r  Arcb; 
Tad  ifyddlon  enwogion  w}Tr, 
Un  alwad  ar  ben  wylwyr, 
Sydd  eto  yno,  o  unoes, 
Gwyr  o  rym  yn  gawri  'r  oes. 

Yn  mbregetbau  Beeese,  golau  :r  nef  gweliu, 

Oynnulleidfaoedd  luoedd  oleuid; 

Ac  yn  ei  feddwl  mawr  y  canfyddid 

Moroedd  can  einioes,  mawredd  cynbenid; 

Bboddai  o'n  blaen  drefn  rbyddid, — a  mawiddvsg 

O  gywir  addysg  drwyddo  gyrbaeddid. 

Er  addysgiadau  y  rbo'i  ddysgeidiaetb 

Hyd  ei  oes  wiwgu  i'r  boll  D'wysogaeth; 

Ein  bamddiffynwr  a'n  grym  oedd,  a  pbenaetb 

Ein  dynion  teilwng,  a  doniau  'n  talaetb : 

Yn  ei  rym  i  fyny  'r  aetb, — llafuriodd, 

A  mawr  y  deuodd  i  gymeradwyaetb. 


BAEDDONIAETH.  139 

Fel  Myfyriwr,  medrwr  mad, 

A'i  lioll  fwriad,  llafuriodd  : 
Ef  i'vv  ddawn  a  yfai  ddysg, 

Yn  ei  addysg  cynnyddodd. 

E  gyrhaeddodd,  treiddiodd  trwy 
Waelodion  anweladwy ; 
Llawn  o  faeth,  ei  well  ni  fu, 
Ydoedd  esgud  i  ddysgu; 
Oedd  yn  benaf  ucbaf  wr, 
Profedig  fel  prif  awdwr. 

Ei  ddawn,  a'i  fawr  awydd,  yn  foreuol 
Oedd  i  fyw 'n  addas  mewn  oes  ddefnyddiolj 
Mawr  iawn  ei  allu,  ymroai'n  hollol, 
Tynai  y  byd  a'i  ddoniau  tanbeidiol, 

Y  rbai  aent  ar  ei  ol, — mawr  oleuni 

Hoes  trwy  gyboeddi  trefn  gras  tragwyddol. 

Mewn  llawn  teimlad  cariad  cu, 
E  ddangosodd  ing  Iesu; 
Ei  odiaetb  draul,  a'i  daitb  drom 
O  dir  Edom,  drwy  waedu. 

0  byd  am  fawr  wait  b  Duw  y  myfyriai, 

Y  rbwystrau  godynt  trwyddynt  y  treiddiai; 
Ei  draidd  wedy'n  yn  nertbol  draddodai; 
Trwy  ei  fodd  doniol  tyrfaoedd  daniai; 

Ac  addas  y  cyboeddai— Iacbawdwr, 
Dawn  ei  Greawdwr  i'r  dyn  a  gredai. 

Yn  ei  wybodaeth  buan  danbeidiodd, 
Ac  yn  ei  arfau  'i  sel  a'i  cynbyrfodd ; 
Ar  ol  ei  ysgol  yr  ymddiosgodd, 
I'w  weinidogaetb  belaetb  e  bwyliodd. 
Yn  Haw  dda  Iesu ;  'r  lie  a  ddewisodd 
Oedd  tref  Llynileifiad  fad,  a  chyfododd 

1  enwog  raddau,  a  plian  gyrbaeddodd, 
Av  y  maes  wedy'n  yr  ymosododd, 

Ac  yno  tros  yr  Acbos  ymdrecbodd, 

Er  y  llifeiiiaint  bir  y  llafuriodd, 

Yn  ei  eiriau  ni  wyrodd, — dibafal 

Oedd  y  gofal  am  ddeunaw  mlwydd  gafodd. 


HO  BARDDONIAETH. 

Agweddau  'r  byd,  ac  enwog  ddarbodaetb 
Efengyl  Ion,  o  dirion  fawr  doraetb, 
Y  rbai  byn  dygodd  trwy  'i  weinidogaetb  ; 
Yma'r  bir  ddaliodd  mewn  mawr  arddeliaeth 
A  allai  wneud  oil,  a  wnaetb — mor  nertbol, 
Hwyliai  wrtb  reol  y  wir  atbraAviaetb. 

Ei  glod  fel  bugail  ydoedd 
Yn  dra  mawr,  nid  dirym  oedd; 
Mawr  ei  barcb,  i'r  Cymry  bu     4 
Yn  addas  bir  weinyddu, 
Anwyl  frawd,  ei  lafur  o, 
A'i  enaid  yn  ddiflino, 
A  fu  'n  wir  fwya'  o  neb, 
A  thaenai  fawr  ddoetbineb, 
0  anian  bael,  yn  ein  nos, 
Edrycbai  'n  dad  i'r  Achos. 

Eel  dyn  cyboedd,  ef  ydoedd  fwy  odiaetb, 
Fe  roes  ei  einioes  o  fawr  wasanaetb ; 
Un  oedd  yn  addurn  i  Dduwinyddiaetb, 
Ymeangai,  a  tbriniai  Athroniaetb; 
Tan  y  nef  tyAvynu  wnaetb — mor  amlwgr 
I'r  gwan  ei  olwg  y  rho'i  gynbaliaetb. 

Ail  ei  gedyrn  olygiadau — 'i  angel 
Ar  utbr  ucbel  fawrion  wrtbddryobau. 

Cododd  yn  Atbraw  cadarn, 
Gwr  a  fa  gywir  ei  farn; 
Craffai,  eglurai  i'n  gwlad 
AVael  wyrni  cyfeiliornad ; 
Partbai'i  fewn  bob  rhitb  o  fai; 
Angbyson,  fe  'i  dangosai. 

I'r  Ian  y  rbo'i  ddarluniaeth — o  awcbus 
Ddrwg  ucbel  Galfiniaetb; 
Pob  cam  farn,  o  gulfarn  gaetb, 
Yn  ymyl  Antinomiaetb. 

Dywedai  ein  da  awdur — mor  rymus 
Am  rwymau  pechadur, 
A'i  ddyled  dan  ei  ddolur, 
Efoi  at  Grist  rbag  atbrist  gur: 


BAEDDONIAETH.  141 

Heb  ddiffyg,  na  chynyg  chwaith 
Koi  neb  yn  nhir  anobaith. 

Yr  lawn  a  maint  ei  rinwedd— oedd  enaid 
Ei  ddoniau,  a  mawredd 
Ei  athrawiaeth,  wr  hywedd, 
Yn  ei  daith  fel  cenad  hedd. 

lesu  glan  dangosai  'i  glod, — a'i  haeddiant 
Yn  dyoddef  tros  bechod; 
A  phwy  fel  ef  hoffai  fod 
Ar  eangder  Cyfryngdod  ? 

Drwy  'i  oleuni  darluniodd — ddirgeloedd, 
I'r  goleu  ie'u  dygodd; 
Ing  lesu  a  ddangosodd, 
A'i  werth  fyth  oedd  wrth  ei  fodd. 

Yngolau  haul  efengyl  hedd, — yr  oedd 
Ei  wir  addysg  rhyfedd; 
Agorai  borth  trugaredd 
I'r  gwael,  a'r  euog  ei  wedd. 

Kho'i  nawdd  i  dda,  ond  dyrnai  ddidduwiaeth ; 
Daliai  hydrefn  waith  Duw  a'i  Lywodraeth 
I  fyny  'r  glanau,  a  threfn  ei  Eagluniaeth  ; 
Myfyriai  'n  enwog  am  ei  Freniniaeth : 
A  rho'i  olwg  raor  helaeth — ar  drefn  gras, 
O'i  ddoniau  addas  caem  Dduwinyddiaeth. 

I'n  Cenedl  yn  Manceinion 
Y  gwnaed  ef  yn  genad  Ion ; 
I'r  rhai'n  y  rho'i  arweiniad, 
Llafuriodd,  teimlodd,  fel  tad : 
Manceinion  pan  mewn  cyni, 
Mwy  a  roes  i'w  Chymry  hi; 
A  chystal  ei  ofal  ef, 
Yn  ddiddig  gan  gyd-ddyoddef  ; 
Eho'dd  hefyd  yn  rhwydd  ddifost 
Law  i'r  gwaith,  a  thalai'r  gost. 

Pren  cynnyrchiol,  llawn  ffrwyth  grasol, 
Ac  ynghanol  ei  ganghenau, 


14*2  BAKDDONIAETR. 

Caid  danteithion  i  rai  tlodion ; 
Hedd  i  ddynion  oedd  ei  ddoniau. 

Lion  fel  awdwr  a  llawn  o  flodau, 
Lies  i  grefydd  wnai  'i  holl  ysgrifau ; 
A  thrwy  alwad  ei  ddoeth  reolau, 
Ei  holl  oes  wnaed  er  lies  eneidiau  ; 
Bri  a  gwaith  ei  bregethau — ro'i  i  anuel 
"Wledd  oruchel,  o'i  feddylddrycb.au 

Un  o'r  goreuon  gwir  garuaidd, 
I  ryw  ugeiniau  o  rai  gwanaidd, 
Da  parod  o  fryd  puraidd — ei  roddion, 
Hael  ei  galon,  a'i  feddwl  gwylaidd. 

Lluniai  waitb  yn  llawn  o  hedd, 
Hhagorai  mewn  trugaredd; 
I  dorf  yn  bod  ar  fin  bedd, 
Y  rhanai  lawer  rhinwedd; 
Oil  yn  y  gwaith  llonai'u  gwedd, 
Am  gael  ei  wir  ymgeledd; 
Ehy  anhawdd  yw  rhoi  yn  hon 
Hanesion  ei  hynawsedd. 

Poen  neu  alaeth  pan  welai— ar  gyr'aill, 
Mawr  y  gofid  gaffai; 
Ni  throai  'n  ol,  eithr  a  wnai— ymwared- 
Er  da  nodded  parod  weinyddai. 

Ewyllys  ei  gyfeillion — a  hynaws 

Gyflawnai  mor  ffyddlon ; 

Tuedd  fryd  da  oedd  i'w  fron, 

Er  llid  a  phob  trallodion  : 
Daioni  a  lies  dynion — a  geisiai, 

A  hyny  garai'n  henwog  wron. 

Er  ei  fawredd  fel  prif  wron, — ni  fu 
Ef  heb  ei  elynion ; 
Dirgelaidd  daro  'i  galon — a  geisient, 
Dyma  garent,  a  dwyn  ei  goron. 

Drwy  'r  hyn  ni  fedrai  'r  annuw, 
Llwyddai  ef  yn  Haw  ei  Dduw. 


BARDDONIAETH.  143 

Xi  bu  gwron  mwy  wyneb  agored, 

Deallai  acen  hen  dwyll  a  hocecl; 

Ki  ofnai  'i  alon,  ni  fyuai  weled 

Gwae  a  thywydd,  un  math  o  gaethiwed, 

Xae  athrist  liw  drwg  weithrcd — ceryddwr 

Oedd  i  yniyrwr,  yn  ddiymwared. 

Pel  enwog  arwr,  o'i  flaen  y  gyrai 

Y  gelynion,  ac  ni  ddigalonai; 

Ei  hydraidd  ddidwyll  feddwl  draddodai, 

O  groen  a  ehalon,  y  gwir  ni  chelai; 

Eiddigedd  mawr  a  ddygai — rhag  cymysg 

Yn  lie  gwir  addysg — twyll  a  geryddai. 

Tawel  ydoedd,  gwych  ataliadau 
Roes  ei  enaid  i  ymrysonau; 
A  llawn  ydoedd  y  cynlluuiadau 
O'i  fewn,  ac  anian  nef  yn  cynau. 

Goreu  frawd,  gwir  fawr  ydoedd, 
A'i  ysbryd  mor  danllyd  oedd! 

Gwyddai  'n  helaeth  drefn  gwladwriaeth, 

Ei  thrafnidiaeth,  a'i  threfniadau ; 
Mor  a'i  lenydd,  ac  afonydd 

Trwy  y  gwledydd,  a'u  treigliadau. 

Myfyriai,  rhodiai  ar  hyd— elfenawl 
Uchelfanau 'r  hollfyd; 
Ac  yr  oedd  yn  cyrhaeddyd — trwy  fydoedd, 
Liu  y  nefoedd  ddaiilenai  hefyd. 

Mawrion  fydoedd,  yn  eu  cylchoedd, 

0  weithredoedd  eu  maith  rodau  ; 
Ond  gwell  ydoedd  y'ngras  nefoedd, 

Ei  oludoedd  a'i  alwadau. 

Athraw  tirion  i'r  cenhadon, 

Oedd  yn  goron  i  ddyngarwyr; 
Galwent  e  "n  ben  ein  gwylwyr — seraph  oedd, 

Mor  fawr  ydoedd  y'mri  ei  frodyr ! 

Olrheiniai  'n  fedrus  le  'r  lawn  anfeidrol, 
A'i  waith  hefyd  i'r  Llywodraeth  Ddwyfol; 


144  BARDDONIAETH. 

A  theg  seiniai  athrawiaeth  gysonol, 
Mai'n  dlawd  fuasem,  a'n  dyled  foesol, 
Ei  gwir  swm  i  Dduw,  a  gras  maddeuol, 
Drwy  waed  Iesu,  ei  hoffder  dewisol: 
Mawr  ei  ras,  mor  arosol — ei  ffrwythau; 
A  bu  'n  ei  deithiau  yn  dra  bendithiol. 

Ei  duedd  a'i  anian  ydoedd  ddoniol; 
Mawr  iawn  ei  awydd  am  i'r  annuwiol, 
Er  ei  adferu'n  wir  edifeiriol, 
Edrych  a'i  obaith  i  dir  achubol; 
A'i  hynaws  araeth,  a'i  wenau  siriol, 
Daliai  galonau  hen  deulu  gelynol, 
Nes  torai  'r  anystyriol — i  grynu, 
A  gwaeddi  ar  Iesu,  mewn  gwedd  rasol. 

Wedi  'mroi  am  dymor  hir, — yn  Lle'rpwll, 
A'r  parch  ddyg  i'n  brodyr; 
Er  cynnydd,  ei  ddefnydd  ir 
Eoed  wedy'n  i'r  Deheudir. 

Ein  swydd  rhoi  hanes  heddyw, 
Newid  ei  faes  wnaed  i  fyw. 

0 !  dorf  fawr  yn  y  dref  hon, — o'i  ol  ef, 
Wylent  ddagrau  heilltion; 
Gauaf  hyll  i'w  gyfeillion, 
Trwm  deimlad,  a  brathiad  bron. 

Drwy  'r  aeth,  hyd  yr  awr  hon, — yn  Llynlleifiad, 
Y  ceir  aceniad  cur  eu  cwynion. 

I  Gaerfyrddin  iesin  aeth, 
Ehoes  yno  fawr  wasanaeth, 
Codi  baner  Ner  a  wnaeth, 
Yn  deg  i'r  holl  gym'dogaeth ; 
Oedd  yn  ffrwd  ei  ddoniau  ffraoth, 
A'i  hynodol  ddirnadaeth; 
Heol  Awst  ga'i  hwylusdod, 
Mawr  ei  chlod,  mor  uchel  aeth. 

A'i  holl  fawredd,  llafurus, — cry  'n  wastad 
Ei  ddylanwad,  a'i  feddwl  hoenus. 


BARDDONIAETH.  145 

Oaerfyrddin  hyd  fin  ei  fedd — o'i  gyfoeth 
A  gafodd  wir  fawredd ; 

Dihidlwyd  o'i  hyawdledd, 

Hynod  lwys,  i  enaid  wledd : 
Yn  Heol  Awst,  anwyl  eistedd — dano, 

Agorai  yno  "  Air  y  Gwirionedd.'' 

Ei  ddigymysg  addysg  oedd 
I'r  wlad  yn  fawr  oludoedd; 
Mewn  llafur  er  dolur  dig, 
Nodedig  ddiwyd  ydoedd. 

Yn  mawredd  ei  gymeriad, 
Ar  ei  ol  e  'r  ai  y  wlad ! 

Ac  anwyl  oedd  gan  y  wlad, — ni  fu  un 

Yn  fwy  ei  gymeriad; 

Efo  'i  orchwyl,  ei  gyfarcbiad 

Yn  ein  temlau,  daniai  'n  teimlad ; 

Ar  yr  union  rho'i  arweiniad, 

A  dawn  ystig,  codai  'n  wastad 
Iesu  hael,  a'i  groeshoeliad, — mor  keiaetli, 

A  mawr  ragoriaeth  mor  ei  gariad. 

Cryf  urddas  tref  Caerfyrddin, — ae  adcUcmi 
Cyhoeddus  ei  gwerin; 
Ei  lwys  iaith  oedd  felus  win, 
Yn  ffrydiau  anghyffredin. 

Ei  Dduw  o'i  ras  oedd  a'i  rin 
I'w  arddel  yn  Nghaerfyrddin. 

Yn  Nghaerfyrddin,  gwin  teg  wedd— i'r  enaid, 
Gyfranai  mewn  mawredd ; 
Aeth  y'mlaen  am  saith  mlynedd, 
Diwael  fu  hyd  ael  ei  fedd. 

Ar  union  ffordd  gwirionedd — }    daliai. 
Mewn  dilesg  hyawdledd; 
A  rhodiai  mewn  anrhydedd, 
Yn  ei  barch  hyd  Ian  y  bedd. 

Hynaws  fu  trwy  'i  einioes  fertli, 
Dyg  i  ben  yn  deg  heb  wavth, 


146  BARDDONIAETH. 

Ein  rnur  oedd  un  mawr  ei  wertb, 
Yn  Lle'rpwll  a  llawer  parth. 

Ei  enaid  mawr  ei  ddoniau — addfedodu 

I  fyd  uwcblaw  saetbau; 
Ehedodd  o'i  ofidiau — terfynol, 

Yn  iach  a  breiniol,  uwcli  wybrenau. 

Priod  ffyddlon,  a  thad  tirion, 

A'i  ragorion  oedd  wir  gariad ; 
Ba  belynt  mwy  i'w  blant  mad? — colli 'u  twrf 

Aetb  eu  noddwr,  doetb  ei  weinyddiad. 

Ys  braw  dwys  i'w  briod  oedd, — fe  'i  deil  I8n, 

Tan  ofalon  er  tonau  filoedd ; 
Boed  Dwr  iddi  bi'n  ei  baetb, — rbag  ofnan, 

I  gael  o  wenau  ei  Bagluniaetb. 

Ei  deulu  boff  gydwylant — ar  ei  ol, 
Trwm  yw'r  aetb  a  deimlant; 

0  rwyg  blin  i'w  wraig  a'i  blant! — a  miloedd, 
Diau  laweroedd,  gydalarant ! 

Y  doniau  mawr  adwaenid, — wnai  'n  gadael , 
A'u  dwyn  o'n  gafael,  dyna  'n  gofid : 

Ond  hoen  yw,  a  da  newid — iddo  ef, 
Er  i  ni  ddolef,  gwir  na  ddylid. 

Ei  oes  ef  a'i  gynes  fywiog  anian, 

A'r  ddawn  a  gafodd,  a  roddai'n  gyfan, 

1  oleu  'i  eraill — oedd  fel  baul  eirian ! 

Ei  wresog  ddull  a'i  Uwyr  wisgodd  allan: 
Llosgodd  nes  diffbdd  ei  dan,— mae  wedi 
Kboi  ei  oleuni  nes  treulio  'i  bunan : 
Ond  cynneu  mae  'ngwlad  Canaan — mewn  cariad, 
0  fawr  alwad,  yn  y  fro  wiwlan. 

Yngolau  'r  fro  angylaidd, — mor  boenus 
Mae  'r  enaid  serapbaidd ; 
O'i  enau  trwy'r  wiwne'  traidd 
Hymn  o  fawl  mwy  nefolaidd. 

Beeese  enwog  yn  ber  seinia, 
Liu  y  nef  a'i  llawenba ; 


BAKDDONIAETH.  147 

Gwelir  ef  yn  eglurhau 
Ar  helaethion  ddarlithiau : 
Gwerth  yr  lawn,  dawn  i  wneud  hedd, 
Yw  eu  sail  a'u  holl  sylwedd : 
Ewybr  synwyr  Breese  anwyl, 
A'i  ysbryd  mewn  hyfryd  hwyl, 
Yd  edrych  mewn  llewyrch  116n 
Ar  lawnwaith  yr  olwynion, 
A  digon  trwy  r  nef  degwawr 
O  le  mwy,  i'w  feddwl  raawr: 
I  deg  wir  'hedeg  yn  rhydd,— caiff  ddigon 
0  ddirgelion,  fyrdd  ar  eu  gilydd. 

Mae  mewn  clymiad  eariad  cu, 
'X  arosol  gyda  'r  Iesu. 

Gwel'd  ei  degwch  a'i  hawddgarwch, 

Yw'tli  ddifyrwch,  Breese,  a'th  fawredd; 

Oni  fedri  adrodd  ini, 

Ilai  o'th  wersi  wrth  ei  orsedd  ? 

I  ddirgeloedd  y  nefoedd,  dan  nolio, 
Mewn  gwell  uchelwyl  mae  'n  gallu  cliwilio  ; 
Heb  boen  i'w  olwg,  na  neb  yn  wylo, 
Ond  pawb  a'u  cydgan  un  anian  yno; 
Llawen  fryd  oil  yn  y  fro,— mewn  canaid 
Wisg  olau  euraid,  bytb  yn  dysglaerio, 

YVele  'n  awr  delynorion, — hyd  lanau 
Dolenog  yr  afon 
0  ras,  ddaeth  dan  orsedd  Ion, — mor  delaid 
Eu  gwedd  ganaid,  a'u  gwisgoedd  gwynion! 

Ner  sydd  yn  ei  orseddiad, 

Lyw  eu  gwledd,  a  haul  eu  gwlad. 

Yn  y  teg  lenyrch  maent  i  gael  uno, 
Byw  i'w  gilydd,  a'r  Oen  i'w  bugeilio: 
Yn  mlas  eu  cyfoetb,  melrs  i'w  cofio : 
Na  ddaw  dycbryn,  na  gelyn  i'w  gwylio: 
Diogel  law  Duw  Iago, — 'u  gwna  'n  dded  wydd 
A  gwir  ysblenydd  heb  groes  i'w  blino. 


14S  BARDDONIAETH. 

Daw  ei  gorff  yn  deg  ei  wedd, — ni  ery> 
Yn  hir  yn  mro  llygredd ; 
Arweinir  o'i  oer  annedd, 
Gair  fy  Ion  egyr  ei  fedd. 

Yna  daw,  ar  newid  wedd, 

I'w  ran  a'i  fythol  rinwedd, 

Yn  Athrofa'r  Wynfa  wen, 

I  ailfyw  yn  ei  elfen  ; 

Hoff  frawd,  a'i  amgyffredion 

Yn  fyrdd  gwell  yn  Llyfrgell  Ion. 

Dan  wenau  Duw  'n  y  wiwnef 
Cynneu  'i  ddawn— can  "  Iddo  Ef." 


MARWNAD   Y    PAECH.  J.    P.    DAVIES,   TREDEGAR. 

BlJDDUGOL  YN  ElSTEDDFOD    IfOKAIDD    TeEDEGAE,    1850. 


0  anferth  gryf  ryferthwy  ! — mwy  dnnos 
Ymdaena  tros  Fonwy ; 
Galar  mawr  a  glywir,  mwy — trwy  y  wlad, 
Och  arw  newidiad  dychrynadwy ! 

Ah!  dygwyd  bri  Tredegar  oddiarnon, 
Mae'n  ddyrnod  bair  afar: 
Mae  y  ddybryd  ergyd  ar 
Droi  miloedd  i  drwm  alar. 

Bangor,  brig  Ceeedigion, 

O'th  gynnyrch  caid  llewyrch  lion ; 

Un  enwog,  (iawn  eneiniad), 

O'n  prif  ser,  gloywder  ein  gwlad. 

Seren  od,  Seirian  ydoedd, 

Gwawl  yr  un  gwir  ddisglaer  ocdd ; 

O  honot  ti  yr  lianodd, 

Golau  drem  i'n  gwlad  a  rodd  : 

"Wrth  weled  ei  berth  olau, 

Uuon  oedd  yn  llawenhau. 


BARDDONIAETH.  HO 

Hithau  'n  chwai  aeth  yn  ei  cbylch, 

A  thnvy  eigion  ei  throgylch: 

A  pban  ai  uwch  Treffynon, 

Yn  y  lie  disgleiriai 'n  lion, 

Rhoddai'n  fliwch  degwch  digoll 

A  gwell  oes  trwy  Gallestr  oil. 

Tywynai,  rlioddai  yn  rhad, 

Ei  lleufer  yn  Llynlleifiad — 

Hi  ddaliai  wedi  'n  ddiludd, 

A'i  gwir  yawl  aeth  i  GaerludJ. 

Symudai,  deuai  ar  daith 

Yn  61  i'n  gwlad  ni  eilwaitli. 

Ehoes  yn  wych  ei  llewyreh  lion 

Ar  degwch  Ceredigion  : 

Yna  ei  thy n  fa  trwy  'i  thaith 

A'i  tynodd  eto  unwaith, 
I  oes  fwy  Iroen  nes  safai  ar — ei  cbylch, 
Y  troad  ogylch,  i  Tredegar. 

Wrth  gael  o  nerth  ei  golau, — troai 'r  bin 
Trwy'r  holl  gym'dogaethau; 
Eu  hronydd  teg  a'a  hrynian, 
Er  eu  lhvydd,  wnaent  fawr  wellau. 

Hir  gofio  wneir  nior  glir  y  disgleiriodd, 
I'n  gwlad  anwyl  ei  golau  dywynodd ; 
Mor  lwys  hefyd  yn  ei  niawrle  safodd, 
Ai  heuraidd  olau  yno  hir  ddaliodd, 
Ond  nerth  ei  thyniad  a  fad  gyfododd, 
Yn  orwych  hefyd  yr  ymddyrchafodd ; 
Yna  o'r  golwg  yn  ara'  hi  giliodd, 
Drwy  eangawl  uchderau  y  dringodd, 
Hyd  awyf  y  Nef  deuodd — ei  golau, 
Oedd  wych .  y  giaddau  a  chwai  gyracddodJ. 

Yn  enwog  un  yno  gall 
Eoi  tanbeidiawl  wawl  sydd  well : 
Ni  chaiff  na  diffyg  na  choll, 
Nifwl  o  gwmwl  na  gwyll, 
Neu  wg,  yn  wir,  byth  gan  neb, 
Lennu  ei  siriol  wyhei). 
L 


150  BARDDONIAETH. 

Seren  oedd  Davids  eirioes, 
Gweinidog  enwog  i'w  oes; 
Traethwn  a  nodwn  yn  wyl 
Ar  einioes  y  gwr  an  wyl. 

Is  awyr  y  gwel  Si'on 

Lawnwaith  hardd  Rhagluniaetk  Ion ; 

Er  uffern  ddrygfawr  effaith, 

Coda  Ner,  ceidw  yn  ei  waith 
Ffyddlon  geahadon  hedd ;— o'i  drefa  rasol 
Swydd  yn  rheidiol  sydd  o  anrhydedd. 

Os  dwg  un,  ys  diau  gall, 

Yn  dirion  godi  arall. 

I'w  fawrwaith  ef  a  yrwyd, — gan  ei  Ddnw; 
Ac  yn  ddoeth  fe'i  cadwyd: 
Ei  agwedd  fawrygwyd — fel  gweinidog ; 
I'w  swydd  enwog  Davies  a  ddoniwyd. 

Hoff  o'i  hanes  yw  Treffynon,— yno 
Bu'n  gweini  'n  dra  ffyddlon ; 
Drwy  ei  fyw  yn  y  dref  hon, — llu  dr6wyd, 
A'u  gyrfa  ddaliwyd  yn  grefyddolion. 

Rho'i  yn  addas  arweinyddiad, — hyglod, 
I  eglwys  Llynlleifiad; 
Mae  ar  amryw  'n  by w  heb  wad 
01  ei  rasol  arosiad. 

Ac  am  y  ca'dd  ei  gymhell, 
Wed'yn  byw  wnai'n  Llundain  bell. 
Drwy  fyw  'n  gryf  ar  drefn  gras, — gwledd  ddibaid 
Brofodd  «i  enaid  yn  y  Brifddinas. 

0  Lundain,  drwy  firain  fodd, 
A'i  niwl  du,  yn  61  deuodd. 

Tra  bu  'n  gweini  Llanyferi, 
A  Cbydweli,  iach  y  daliodd: 

1  Dredegar,  Monwy  weithgar, 
Er  mwy  dyar,  ymadawodd. 

f  roedigaeth  Tredegar, — i  raddau, 
A  roddwyd  jti  gynnar, 


S- 


BARDDONIAETH.  151 

Arwyddion  o  wen  Ion  ar 
Oes  wiwgu  ei  was  hygar. 

Ei  addfed  ddawn  gynnyddfawr, — a  deimlid 
Trwy  demlau  ami  orawr ; 
Drwy  fyw  'n  fwy  yn  y  drefn  fawr, 
E  gai  lewyrch  goleuwawr. 

A'i  fawr  ddawn  llafuriodd  o 
'Nhredegar  i'w  diwygio  : 
A  golau  'r  nef,  glirnef  glau, 
A  ro'i  wawr  ar  ei  eiriau. 

Sirhowi'n  gwelwi  a  gaid— o'i  flaen  ef, 
Eel  un  oedd  wir  danbaid ; 
O'i  hynt  ddrwg  tewi  oedd  raid 
I  Sumni,  ar  ei  amnaid. 

I\Ieini  eof,  mae  'n  y  cyfan — ddigonedd 
I  gynnal  a  datgan 
Ei  enw,  a'i  gywir  anian, 
Pern  'i  glod,  ben  campwr  glan. 

I'w  wlad,  er  nad  haul  ydoedd, 
Yn  y  rhes  uwchaf  yr  oedd. 

I'w  araith  le  wrth  Elias, — nid  oedd; 

Na  'i  dan  fel  tan  Christmas ; 
Neu  gawr  y  "Wern,  gorau  was: — ond  haeduol 
Yw  'n  gem  dethol  o'r  un  gymdeithas. 

Perthyn  i'r  un  dosparthiad — yr  oedd  ef^ 
Mewn  urdd  a  dyrchafiad; 
Gwyddem  pan  dda'ii  gyhoeddiad, 
Ar  ei  61  e'  r  ai  y  wlad. 

Eel  bugail  yn  ail  i  neb — nid  ydoedd, 

Mewn  didwyll  ffyddlondeb; 
Llygadai  dwyll,  a  geudeb— drygiom ; 
Ar  ddaioni  y  rhoddai  'i  wyneb. 

Gweinidog  i  eneidiau — Davies  wnaod, 

I  faes  Nef  a'i  doniau; 
Puredig  ddarpariadau,— ro'i  'i  luoedd, 
0  oludoedd  ei  arlwyadau. 

2l 


f52  BARDDONLYETR. 

I'r  eglwys  perarogledd 

A  fu,  nes  myned  i'w  fedd. 

Eglur  a  gwirddoetli  ei  goetli  bregetbau, 
A  gwir  ddiddanwcb  greodd  ei  ddoniau  ; 
A  thrwy  agoriad  ei  lithrig  eiriau, 
A'i  ddawn  odiaetb,  y  taniodd  eneidiau : 
Mor  helaetli  y  mawr  olau — a  roddodd, 
A'i  lef  a  ddaliodd  In.  o  feddyliau! 

Gwr  a  fu  yn  un  gwir  fawr, — a'i  feddwl 
Efe  oedd  yn  oleufawr; 
Ehedfan  wnelai  'n  glodfawr, 
Atbraw  lion  uwcli  petliau'r  llawr. 

Ei  awchus  feddwl  uchel — ni  chai  fod, 
Na  byth  ei  osod  ar  beth  isel. 

Dringai  i  wlad  yr  angel,— my fyriai 
Am  fawredd  urdd  Gabriel; 
Mawrbai  yr  Un  mor  hywel, 
Mwy  na  bwy,  Emmanuel! 

Manwl  ei  feddwl  fyddai,— rboi  golwg 
I'r  gwaelod  a  fynai ; 
Pyncian  celyd,  d'ryslyd  rai, 
Trwyddj'nt  yn  fuan  treiddiai. 

Ei  ddywenydd  i'w  einioes, 

A'i  deg  rym,  oedd  gwaed  y  groes. 

lawn  y  groes  trwy  'r  Oen  grasol, — oedd  enaid 
Ei  ddoniau  tanbeidiol; 
Gan  ddangos  nad  acbosol, 
Yw  yr  lawn,  fod  neb  ar  61. 

Goludoedd  a  galwadau — lor  y  nef, 
Gwir  a  wnaetli  yn  olau  ; 
Llawnion  oedd  ei  gynlluniau 
0  bur  bedd  sydd  i  barbtiu. 

Yr  lawn  anfeidrol  rinwedd 
I'r  tlotaf  wnai 'n  lawnaf  wledd: 


BAUDDONIAETH.  153 

Pechadur,  a'i  giir  i'w  gau 
Yn  ei  dynion  gadwynau, 
O'i  iiaen,  yr  aiian  ei  wedd, 
Agorai  borth  trugaredd. 

Ei  hynaws  eiriau  a'i  wenau  siriol 

Yn  ddiau  a'i  nodent  mor  ddeniadol ; 

Efe  a  dywysai  i  fywyd  dewisol, 

Cyhoeddai  a  galwai  yn  fugeiliol, 

At  yr  Iesu — Efe  y\v  n  Twr  oesol. 

A  rho'i  iach  obaith  ar  dir  achubol, 

Er  yn  euog,  o  flaen  yr  annuwiol: 

Drwy  adferu  i  dir  edifeiriol, 

Hwn  yw  y  rbodiad  sy  'n  angenrheidiol. 

Denai'r  ewyllys  yn  dyner  hollol, 

A  dywedai  mor  dadol,— "  Diangfa ! 

Na  aros  yna — ifo  yn  bresenol. 

Os  unwaitb  doi  'n  bersonol— maddau  'n  wir 

Wna  lor,  a  dygir  di  *n  waredigol.'' 

Gwt  a  fu  hawddgaraf  oedd, 

Un  tadol  i'w  blant  ydoedd, 

Doeth  oedd  fel  priod  a  tbad, 

A'i  ragorol  wir  gariad 

Yn  arwain,  a'i  fwyn  eiriau, 

I  wir  hedd,  gan  ddwyn  yr  iau. 

O'r  fath  glymiad  cariad  cu, 

Di  alaetb,  oedd  ei  deulu! 

Teulu  mad  mewn  rbodiad  rbydd, 

I'w  gweled  gyda  'u  gilydd. 

O'i  deg  nawdd  befyd  y  gwnaeth 

Edrych  am  iawn  lywodraeth; 

Ilhadlawn  oedd,  hyfrydlon  wen 

A  welid  ei  deyrnwialen. 

Teg  eirian,  ty  o  gariad, 

Lion  mewn  bedd,  a  llawn  mwynliad, 

Oedd  eu  ty,  dan  nawdd  eii  tad, 

Hoflf  annedd  eu  ditFyniad; 

Yntau  n  hwylus  fedrus  fad 

A  roi  anwvl  arweiniad : 


154  BAEDDONIAETH. 

Mor  hawdded  gweled  heb  gas 
01  ei  addas  lywyddiad. 

Er  ei  nawdd  mor  rinweddol, — ei  iechyd 
Wanychodd  yn  raddol ; 
A'i  'i  ruddiau  gwyw  n  arwyddol, 

0  dir  na  fydd  byth  droi  'n  ol. 

I'w  deulu'i  gladdu  roes  glwy', — a  cliolled 
Erchyllaf  yn  Monwy  ; 
Mae  hefyd  yn  drwm  ofwy, — 
Wele  r  man  y  teimlir  mwy. 

Pel  awdwr  ei  fawl  ydoedd, 
Un  mawr  iawn,  ail  Gomek  oedd. 
Ei  draethodau  n  oleu  wnaeth, 
A  thrwyadl  ei  athrawiaeth. 

Llwythog  yw  ei  holl  weithiau— o  rasol 
A  hynodol  wledd  i  eneidiau. 
Cynnaliaeth  ac  iawn  olau,— i'n  calon, 
Hoes  ei  gryfion  werthfawr  ysgrifau. 

Ei  ddoniau  oeddynt  dduwinyddol, 
Glynai  wrthynt  a'u  goleu  nerthol; 
A  thrwy  'i  iawn  addysg  atbronyddol 
Treiddiai  i  anian  y  natur  ddynol. 

Oedd  yn  glod  i'w  ddoniau  glan, 

1  >arllenai  droellau  anian ; 

Fel  athronydd — rhydd  fawrhai — waitb  yr  Ion, 
A  tbra  bawdd  y  gwelai 
Ddoetbineb  y  Neb  a  wnai— droi'n  gyson 
Yr  olwynion,  fel  eu  darluniai. 

Si  fanwl  ymofyniad — 

Am  y  gwir  yn  glir  i'n  gwlad; 

A  tbraith  ffraeth  o  werth  a  pbrid 

A  roddai  ar  wir  ryddid ; 

Golau  roes,  er  eglurhad, 

Eawr  ofal  ar  Gyfrifiad; 

A'i  gywreiniawl  draith  gor-hoen 

Sydd  ar  waith  a  swyddau  'r  Oen ; 


BARDDONIAETH.  15  j 

Ei  araitb  lawn,  nertbol  wr 
Ar  angau  y  Cyfryngwr: 
Ddengys  fawredd  eangiad 
Ei  enaid  yn  nbrefn  ei  Dad. 

Y  rhain  ydynt  oil  yn  wir  bynodol 

Cyfansoddiadau  o  foddau  rhyfeddol : 

Dangosant  drais  a  dyfais  y  diafol 

Ar  galonau  yr  boll  rai  gelynol; 

A  dylanwad  olynol  ei  budedd, 

I'w  dwyn  un  dnedd  i'w  dan  andwyol. 

Dangosant  fod  ing  Iesu — a'i  waed  ef, 
Oen  difai'n  gwaredu : 
Yn  y  gwaed  mae  noddfa  gu 
I  gael  ein  diogelu. 

Cbwiiiodd  i  Avraidd  a  cbalon,— a  tbractbodd 
Atbrawiaetbau  dyfnion ; 
Y'mbob  traitb  ar  waitb  yr  Ion,— yn  Avastad 
I'w  ras  a'i  gariad  rboes  y  goron. 

Yr  ydoedd  ei  Eiriadur 

Yn  gasgliad,  darpariad  pur, 

O  goetb  wledd  Cymreigiaetb  Ian, 

Aetb  bell  na  ddaetbai  allan, 

YTn  gyfraitb  i'n  biaitb  o  byd, 

A'i  safon  oesau  befyd. 

Nertb  ein  biaitb  yw  'r  gliriaitb  glau 

Yn   ei  lawnion  ddalenau. 

Corff  o  ddilesg  grafi  feddyliau, — y  w  'r  oil 
Geir  yn  ei  draetbodau; 
Sai  'i  hynodol  syniadau — oesau  ered 
Di-ddyn wared  ei  ddawn  a'i  eiriau, 

Er  cy  'd  bu  'n  Atbraw  cadarn, — ni  wyddai 
Am  anaddas  gulfarn, 
I'w  faDwl  feddwl,  a'i  farn, 
Na  drygfoes  nwyd  a  rbagfarn. 

Nid  i'w  enwad  ei  bunan — yn  unig 
Gwnai  'i  enaid  ef  ddatgan 


]5G  BAKDDONIAETH, 

Daioni,  ond  o  anian 
Ymroai'i  les  Cymru  Ian, 
Pob  enwad  trwy  'r  >vla.d  lydan 
Iddo  ef  oedd  ddiwahan. 

Mewn  cywirdeb  neb  yn  wir 

Kid  ellir  ei  ddwyn  allan  ; 
A  sai  'n  uwch,  gwir  nad  oes  neb, 

O  wyneb,  ac  o  anian. 

Un  oedd  a'i  ciriau  yn  ddiareb, 

Ac  o  eirda  am  eu  cywirdeb  : 

Nid  trwy  wendid,  ond  mewn  tiriondeb; 

JsTi  cbarai  senau,  a  cbroesindeb; 

E  lonai  'i  siriol  wyneb, — bob  amser 

0  ocbr  iawnder,  a  cbarai  uudeb. 

I'w  frodyr  mor  fawr  ydoedd — dyferiad 
Ei  fawrion  allnoedd; 

Mor  gadarn  ei  farn  ef  oedd— yn  eu  >mysg, 
Daliai  addysg  i'w  cynnadleddoedd. 

Hir  gerir  ei  ragorion — yn  y  wlad 
Gan  lu  o'i  gyfeillion  : 
Ar  d'rawiad  llygad  mor  lion 
Y  gwelent  ei  bur  galon. 

Yn  ei  wlad  anwyl  ydoedd, 
G\vr  da  a  fawr  ge rid  oedd. 

Fe  erys  cof  o'i  eiriau — ar  ei  ol 
Dymor  hir  yn  ddiau; 
Glynent  hwy  wrth  galonau— llu  deimlaut 
A  brofasant  o'i  bur  wefusau. 

Ei  gystudd  wnai'n  brudd  em  bron — caern  wcled 
Cymylau  tywyllion  ; 
llhyw  fawr  aeth  ar  y  fro  hon, 
Er  gwelwi  'r  holl  drigolion. 

Gwanychai,  ond  ni  rwgnacbodd — i  Ddmv 
A'i  ddawn  ymddiriedodd ; 
A  gwir  dawel,  fel  o'i  fodd, 
Er  ei  ddolur,  'e  ddaliodd. 


BARDD0NIAET1L  Io7 

Cledd  i'r  ddwyfron,  rwygai'r  galon; 

T'rawyd  eigion  bro  Tredegar  : 
libyw  ergydiol  fraw  aruthrol, 

Fu  ei  ddeol  ef  i'w  ddaear. 

Diau  pan  ymadawodd — lief  hynod 
Holl  Fonwy  ddyrchafodd; 
A  inawr  gynnydd  Morganwg 
O'n  golwg  bron  a  giliodd. 
I  ing  trwm  angau  au  trodd — ac  yntau 
I  allu  angau  yr  ymollyngodd. 

Yn  angau  gwnai  ddi'engyd, 
O'i  holl  boen,  ac  i  well  bvd. 


CYWYDD     I'E     GOLEUDY. 
Buddugol  yn  Nghyfakfod  Llenyddol  Porthmadog,  1850. 


Ar  forau  ter  byfryd  bin, 
A'r  lleuad  i'r  Gorllewin, 
At  Dwyrain  byfryd  wiwrydd 
Yn  agor  ei  dor  i'r  dydd; 
Deffroais,  gelwais  yn  gu 
Fy  awenydd  i  fynu, 
Gan  fod  mordaith  faith  i  fod, 
Am  fordaitb  bu  'n  myfyrdod ; 
Oycbwynasom,  aetbom  i 
Hwyluslong  ar  y  glasli ; 
Bwriadem  weled  brodir 
A  naws  gwlad  yn  A§ia  glir. 

Chwai  iawn  y  llong  gychwynai 
Ar  ei  mordaith  ymaith  ai, 
Gan  "ehwyrn  rwygo  'r  dyfnfor  dig, 
A?i  wneyd  yn  ddwfr  rhanedig: 
Ac  o'r  Dwyrain  gwrid  araul 
Ldnai  'r  rhOd  o  flaen  yr  haul ; 


158  BARDDONIAETH. 

Ar  y  don  gweithiai  drwy  'r  dydd 
Holl  Anian  i'n  llawenydd. 

Ond  llonder  yn  drymder  drodd, 
1*  nos,  Ow!  a  nesaodd; 
A  lliwiau  rhod  Gorllewin 
Yn  rhoddi  blwng,  arwydd  blin 

0  alaeth  trwy  r  cymylau, 
Eto  o  hyd  oedd  yn  tewhau; 
Y  dwr  mawr  a  dorai  mwy 

1  fyw  nwyd  mor  ofnadwy, 
Nes  aeth  y  ddunos  weithion 
Yn  erchyll  ar  deryll  don. 

Yn  y  gwyll,  wrth  donawg  wau, 
Draw,  gwelem  ryw  dwr  golau; 
Yn  ein  brys,  a  ninau  bron 
Yn  ddinerth,  gwaeddem,  "  ddynion ! 
At  y  golau  teg  hwyliwn, 
-  I  gael  tir,  'nol  gweled  bwn.'' 

Atebai  'r  Llyw  'n  fyw  ei  foes, 
"  Na  Avnawn,  er  mwyn  ein  beiniocs 
Gwyliedydd  yw  'r  Goleudy, 
O  ing  a  drwg  y  Hong  dry; 
A  gweyd  y  mae  am  gadw  'mbell 
O  drwyth  y  farwol  draetbell." 

Ebag  alaeth  llefa  'r  golau, 
Yn  awr  clyw'n  ei  eiriau  clau, — 
"Difradiad  o  fawr  adwytb 
Dry  ?r  llong  i'r  dyfnder  a  r  llwytb, 
Wna  'r  lie  hwn  i'r  oil  beno, 
Os  eicb  cael  i'w  afael  o : 
Cbwi  wyT  mad,  daliwcb  i'r  mor, 
O  berygl  y  wleb  oror: 
Y  nos  bon  gwyliwcb  nesau 
Yn  rby  agos  i'r  creigiau." 

Yn  llawen  sylwai  'r  Llywydd, 
Deall  wnaetb  yr  araetb  rydd; 
Ei  lyw  drodd,  gan  ddal  draw, 
A  dal  i'w  ffordd  wnai'r  dwylaw, 
Heb  ofni  boddi  na  bedd, 
Ei  donau  mewn  dihinedd, 


BARDDONIAETH.  ]  59 

Ehoddent  her  i'r  dyfnder  dig 
A'i  ruadau  berwedig. 

Ehoes  i  ni  fawr  wasanaeth, 
Ein  tristwch  yn  elwch  wnaetb, 
A'n  lie  ni  oedd  llawenhau 
AVrth  weled  gwerth  ei  olau. 
Arbedwyd  a  noddwyd  ni 
brwy  ei  lawn  der  oleuni, 
Er  ofni  ar  y  lli  llnith, 
Gwelem  y  wawr  deg  eilwaith. 
Gyda  'r  hyn  fe  godai  'r  haul, 
Ai  yn  der  ddiwrnod  araul: 
Yn  y  daith  demvyd  weithian 
Yn  glir  o  olwg  y  Ian; 
Er  hyny  'r  Goleudy  glan 
Am  ddyddiau  fu'n  hymddiddan. 

0  oror  y  cefnfor  caeth 
Glaniem  yn  Haw  Bhagluniaeth. 

Wedi  taith  i  wel'd  y  tir, 
A  hyfrydwch  y  frodir, 
A  mawrion  gywreinion  res, 
Er  yn  hwn  na  rown  banes, 
I'n  ben  wlad,  trwy  rad  dirus, 
Oddi  yno  yn  llwyddianns 
Y  daethom,  gan  fordeitbio, 
Er  mawr  drwst  y  storm  bir  dro. 

Ehyw  nos  lem,  gwelem  y  gwawl 
O'r  goleudy,  dwr  gwladawl; 
Goleuni  ddyg  lawenyddd 
I  bob  calon  radlon  rydd. 
Er  ei  barch,  mewn  cyfarcb  en, 
Cycbwynem  gainc  i'w  cbanu, 
Gan  ddatgan  y  tan  o*r  Tir, 
Ein  nosawl  gymwynaswr; 
Hoff  arddel  hen  hyfforddwr 
Ein  llwybrau  ar  donau  'r  dwr. 
Brwy  ei  wawl,  gwybod  yr  y'm 
Yr  adeg  hon,  p'le  'r  ydym ; 
A  dywed  ef  hyd  y  daith 
Ar  y  fawrdon  o'r  fordaith 


160  BAEDDONIAETH. 

Y  daethom  mor  feuditliiol, 
A'r  hyn  sydd  eto  ar  61; 
Arweinia  ar  yr  union 
I  ben  y  daith  bob  yn  don ; 
Trwy  ei  effaith  tra  hyffordd, 
Heb  don  ffals,  gwybod  ein  ffordd 
A  allwn  rnewn  tywyllwch, 
I  dori  trais  dyfnder  trwch, 
A  cbyraedd  i'n  hiacb  oror 
I  fyw'n  y  man  beb  ofn  inor. 
Wele  ninau,  ninau  'n  ol, 
A'n  bywydau  'n  arbedol. 
Lluniwn  rydd  gywydd  i'r  gwawl 
Or  tir  roddai  'r  Twr  haeddawl. 

Adwaenir  mawredd  dynol 
Yn  ei  waith,  gwelwn  ei  61. 
Yr  agerdd  ar  ddwfr  eigion 
Gwyd  e'  i  aredig  y  don ; 
Naid  i'r  planedau  araul, 
Oil  i'w  trin— y  mellt  a'r  haul— 
A  swyna  i'w  wasanaetb ; 
3Iyn  y  gwynt  i'w  rwymo  'n  gaetli. 

Dygant  negesau  digoll, 
A  tbrwy  'n  tir  y  rbutbrant  oil ; 
Eu  rbwysg  a'u  nertb  oresgyn 
Ein  Llywdoetb  yn  lla^v  y  dyn. 
Drwy  i  ddyn  dreiddio  Anian 
Gwawl  gaid  mwy  telaid  na'r  tan, 
Ar  y  graig  tystion  mor  grj-' 
O'i  wir  glod  y w  'r  Goleudy ; 
Ei  enw  saif  trwy  'r  ddyfais  bon 
Yn  byfawl  tra  dwfr  neifion. 

Gwyddoniaeth  ga'dd  o  Anian, 
Eeuer  teg  yn  wyliwr  tan; 
Yn  y  nos  mae  'n  aneisor 
Wyliwr  mwyn  ar  aeliau  'r  mor ; 
Dyru  Ian  der  oleuni 
Uwcb  boll  waith  ymgyrcb  y  Hi: 
Noddfa  roed  i'n  oddi  fry 
llbag  ei  lid  yw  'r  Goleudy ; 


BARDDONIAETII.  ]  f>  1 

Wrth  hyn  gwaredwyd  gwerth  nnr, 

Filiwnau  o  felynaur 

O'r  eigion  donau  brigwyrdd ; 

Do  fwy,  a  bywydau  fyrdd. 

Rhoddi  nwyf,  a  rbwyddhau  wriaeth 

Eneidiol  lwydd  trafnidaetb. 

Y  cam  cynta'n  uwcba  nod 
O  gysur,  ydoedd  gosod 
Gwylwyr  ar  ben  y  geulan, 
A  golau  teg  ffaglau  tan  ; 
Ei  ddull  ni  roddai  allan 
Ar  donau  ond  golau  gwan. 
Golau  tan,  raor  egwan  oedd 
At  olau  y  meteloedd! 
Dyscleiria  'r  dysglau  arian 
O'r  tir  yn  amgen  na  'x  tan ; 
In  eu  badlewyrcbiad  bwy, 
A!u  bardd  drem,  cawn  rydd  drain wy 
Mor  ddiogel  yn  awel  nos, 
A  morio'n  ddi  ymai-os. 

Heb  ei  olau  bu  alaetb 
Lawer  tro  'n  ymylau  'r  traetb  ; 
Mae  'n  wancus  alaetbus  le, 
Daneddawg  le  dinodded; 
Gwnai  'i  gynddeiriawg  ferwawg  far 
Droi  miloedd  i  drwrn  alar ; 
Weithiau  llong  ar  draetb  r  Hi' 
Ai  i  ganol  clogwyni, 
A'r  dwylaw'n  brwydraw 'n  y  brad, 
Erwydyr  oedd  heb  warediad; 
A  mawr  dwrf  ehwydd  y  mor  du 
Am  danynt  yn  ymdynu ; 
Dangos  eu  bedd,  certhfedd  cau, 
A  wnai  'i  wgus  wanegau, 
Elym  chwerwedd  danedd  y  don 
A'u  rlrwygent  oil  i'r  eigion : 
Am  y  llong  ymollyngai, 
A  cbyn  bir  yn  deilcbion  ai ; 
Er  yn  gref,  earnau  y  graig 
A'i  bolltodd  ar  y  gwylltaig. 


162  BAKDDONIAETH. 

Ond  yn  awr,  nid  yw  y  nos 
Anniogel ;  mae  'n  agos 
Mor  rbydd  a'r  dydd  ar  y  dwr, 
Er  mawr  fwynhad  i'r  morwr: 
Yn  ei  daith  caiff  yr  hen  Dwr 
A'i  olau'n  ffyddlon  wyliwr; 
Drwy  'r  gwawl  belydra  ar  g'oedd, 
A'i  drem  hael,  cedwir  miloedd, 
Gan  hwylio  'n  ddigon  hylwydd, 
A  nofio  'r  lli  'n  fawr  eu  llwydd. 

Er  byn  braw  a  dycbryn  bron 
Yw  ei  wydrau  'i  forladron, 
Adwyth  i'r  hen  dylwytb  du, 
Hwy  fethant  ysglyfaethu. 
Pa  olwg  ar  yspeilwyr 
Glan  y  don  ! — goleuni  dyr 
Ar  eu  bafiaetb  a'u  rhyfyg ; 
Nerth  ei  dan  i  warth  a'u  dyg; 
O  wel'd  y  gbr  aelwyd  glau 
Hwy  a  ffoant  i'w  ffeuau. 

I'r  gwledydd  mae  'r  Goleudy 
Yn  rhinfawr  rad  o'r  Nef  fry. 


CYWYDD     I    LYNLLEIFIAD 


0  wlad  dawel  y  deuais, 

1  lwyd  a  secb  wlad  y  Sais ; 

0  wlad  cariad  ein  coron, 
I'r  fangre  gas,  atgas  bon; 
O'r  goleu  at  ddrwg  alon ; 

1  Lynlleifiad  o  wlad  Ion ; 
O  gywirbarcb  i  gorbwll, 

A  llawer  poen  yn  Lle'rpwll : 
O  wlad  wir  hoen  i  le  drwg; 
O'r  da  hefyd  i'r  dufwg. 

Mi  gefais  o'i  mwg  afiacb 
Naws  o  boen  i'm  raynwes  bach 


BARDDONIAETH.  ]63 

Un  hardd  lion  wna'n  ryddiau  lhvyd, 

A'i  abledd  yn  wyneblwyd; 

Er  golchi  wedi  adwytb, 

Ehaid  yindroi  'rh}d  mwy  o  drwytb; 

Trwyth  o  fwg,  toraetk  o  faw, 

Gaf  wedy'n  i'm  gofidiaw. 

Troi  bron  raid  tua  'r  bryniau, 

O'i  mwg  a'i  llwch  i'm  gwellau. 

Mae  gwrando  'i  hiaitb,  ddiffaitb  ddol, 
A'i  mawr  swn  mor  resynol; 
Cymysg  dadwrdd,  godwrdd  gau, 
Roddant,  fel  gyr  o  wyddau, 
JSechgyn  Cymru  yn  llu  lion 
Sy  'n  sisial  swn  y  Saeson, 
Gyda  byn  gwadu  eu  hiaith, 
A'u  ben  wlad,  yn  eu  lediaith ! 

Wele  doi'f  o  wlad  Arfon, 
Canoedd  neu  filoedd  o  Fori, 
Khai  'n  engyl,  a  rbai  'n  angall, 
Dull  un  yn  gwrtbddweyd  y  Hall; 
Drwy  eu  dyfod  i'r  dufwg 
Ar  lawer  mae  gorHw'r  mwg; 
Ambell  walcb  an  falch  ei  fvvng, 

Arall  o  wall  ymollwng 

I  drueni  drwy  anian 

Afrywiog  T'wysog  y  tan. 
Ifyll  adwytb  a  tbrallodion 

Geir  o  byd  drwy  'r  fangre  hon ; 

Poilb  y  fagddu  'n  llygru  llangc, 

A'i  anafu  yn  iefangc, 

Drwy  effaitb  ddrwg  ei  droffyrdd 

Andwywyd  a  maglwyd  myrdd. 

Ni  welwyd  mwy  anialwcb, 

Llawn  ellyllon  trawbion  trwcb, 

Lie  bwrir  boll  wiberod 

Dieflig,  gwenwynig  eu  nod; 

Holl  dyniad  Uewod  Annwn 

Yn  llu  hyll  sydd  i'r  lie  bwn  ; 

Ocb !  oernad  swn  eu  chwyrnu, 

Colynant,  bwy  larpiant  lu ! 


lfil  BARDDONIAETH. 

Ail  hon  i'r  Eigion  brigwyrdd, 
A'i  ddwr  mawr,  lie  boddir  myrdd; 
Torf  o'i  mewn  fel  twrf  y  mor 
A  ddigofus  ddygyffor: 
A  rhai  o  bob  c\vr  o'r  byd 
Yn  rhwyfo  'i  dwr  mawr  hefyd ; 
Cymysg  ddrych  y  gwych  a'r  gwael 
Ymrwyfant  mewn  ymrafael; 
■     Crock  floeddiant,  honant  eu  bawl, 
Yn  eu  badau  enbydawl. 
Llawer  i'w  taith  ymaitk  ant, 
Dros  donau  dyrys  dynant ; 
A  llu  avail  a  yrir 
Tnvy  y  don  er  troi  'i  dir, 
Gan  soddi  yn  y  Hi  llwyd, 
Ehyw  fyddin  fawr  a  foddwyd ; 
Peryglus  le,  certhle  cau, 
Er  dinystr  yw  ei  donau. 

Asynaidd  leisiau  Annwn 
A  ddryllia  hedd  o'r  lie  hwn  : 
Pob  llygredd,  gwagedd,  a  gwyn, 
A  budoliaetli  i'w  dilyn. 
Lluoedd,  minteioedd  o'u  tai, 
A  rodiant  i'r  chwareudai ; 
Puteindai,  tafarndai  fwy 
Na  rbif  hefyd,  geir  fwy  fwy, 
Mynych  gymysgir  'nienydd 

Yn  nhai  'r  d 1  cyn  baner  dydd. 

Tai  uffern  wnant  eu  heflaith, 
Angbydfod  a  medd'dod  maitk; 
Tai  'r  diafol  y'nt  er  difa 
Heddwcb,  dedwyddwch,  pob  da; 
Tai  dieflig  mewn  tud  aflan, 
Tai  parthau  tost  pyrtb  y  tan ; 
A  diriaid  yn  eyd  aros 
Yn  nhai  'r  nwyd  hyd  baner  nos. 

Drysau  annwn  dros  eriyd 
Ddistawir,  geuir  i  gyd; 
Yna  heidiau  anhydyn 
Ymrithiant:,  gwaeddant  mewn  gwyn 


BARDDONIAETH.  165 

Meddwon,  lladron,  blinion  blaicl, 
Ac  athrylitk  cythraeliaid ; 
Ymladdau,  oernadau  'r  nos, 
Yn  gwiriozti  gwerinos ; 
Oferwyr  llawu  o  fariaeth, 
Yspeilwyr,  a  gwyr  fo  gwaeth. 
Liu  o  lymion  hyllion  baid 
I'w  tanio,  a  pbuteiniaid, 
Am  arwach  trefn  mercbed  drwg 
Sy  'n  ymlid  mewu  swn  amlwg. 

Hylla  drwg  yw  lleidr  a'i  garn, 
Wedi  dyfod  o  dafarn, 
Ehith  gwffiant,  casglant  o'u  cylcb, 
A'u  nymgais  bel  o'u  hamgylch 
Ddieithriaid,  dyliaid  i'w  <\kl, 
A'u  hysbeilio,  weis  Belial. 
Gwneyd  drwg  yw  golwg  y  gwyr, 
I  drecbu  yr  edrychwyr; 
Teru  un  i  lawr  trwy  wall, 
A'r  elw  yr  i  law  arall ; 
Gwall  i  wr  golli  'i  ariau 
Ehyngynt,  aetb  rhyngynt  yn  rliaii ; 
Gado'r  dyn,  geryn  gorwag, 
Heb  ddim  gwell  na  llogell  wag. 

Y  wawr  o'u  blaen  dyr  eu  bloedd, 

A'r  gwylliaid  i  ryw  gelloedd, 

A  llecbant  eu  holl  acbos, 

Wedi'r  nad,  fjl  adar  nos. 

Wedi  'r  gwyll,  a  pban  dyr  gwawr, 
Olwynion  trymion  tramawr 
Yrndreiglant,  byddarant  ddyn, 
A'u  hoergrocb  ru  'n  ddaeargryn  ; 
Enbyd  swn  cerbydau  sydd, 
Gwelir  hwy  'n  gwau  trwy  u  gilydd : 
Heirdd  filod,  myrdd  o  foelydd, 
A'u  swn  yn  carlamu  sydd; 
Pawb  o'r  bron  mewn  digllon  dwrf, 
Pob  cened!,  pawb  a'u  cynwrf; 
Milain  rwysg  yralaen  yr  ant, 
Am  y  goreu  'r  ymgurant. 
M 


166  BAEDDONIAETH. 

Hynod  swn  y  Earchnad  sydcl 
Yn  boenus  ini  beunydd; 
Ei  swn  ynfyd  sy  'n  anferth, 
A  thnvy  hon  pob  petb  ar  werth ; 
Goreuon  heirdd  geir  yn  lion, 
Ys  gwerthir,  a  pbob  'scarthion, 
Budreddi,  gresyni  son, 
Drwy  arddel  bwyd  o'r  'Werddon. 

Ceir  yn  bon  ddanteitbion  teg 
I'w  gwerthu,  a  thraed  gwartheg ; 
Traed  defaid  diniwaid  wnant 
Yn  barod,  hwy  a'u  berwant : 
Gwerthir,  trwy  ei  barlwy  hi, 
Ehywfodd  yr  hen  berfeddi. 

Gwich  nad,  er  syfrdaniad  dyn, 
Wna  gwragedd  y  gleisgregyn, 
Dwy  oer  eu  nad  yr  un  nos, 
Ac  acw  dwy  'n  dweyd  cocos. 
Crangcod  a  physgod,  a  phob 
Swyn  arall  sy  yn  Eurob  ; 
Mor  chwilod,  llysowod  sydd 
Ar  alwad  trwy  'i  heolydd. 
Odiaeth  oer  nadau.  a  thwrf 
Hogenod  llawn  o  gynwrf; 
Llymion  eu  gwedd,  oil  mewa  gwyn 
Cri  hogiau  gyda'r  cregyn. 

Dyg  rhai  wreiddiau,  hadau  'i  hon, 
Shai  eraill  gyda'r  aeron; 
Ehai  ymlusgiaid  gweiniaid  gwar, 
Ehai  wed'yn  gyda'r  adar; 
Ehai  adar  gwar  ar  eu  gwydd, 
A  rhai  gwylltion  o'r  gelltydd : 
Ehai  a'u  cig,  rhai  a'u  cegycl, 
Khai  nwyfau  .pell  bartbau  'r  byd. 
Ehai  a  dail  man  o'r  dolydd, 
Ehai  ddarnau  o  gangau  'r  gwydd ; 
Ehai  a  gair  mewn  gwair  a  gwellt, 
Drwy  aros  g}rda 'r  irwellt; 
Ehai  a  theg  wedd  fi'rwythau  gau;— 
Digonedd  o.deganau. 


BARDDONIAETH.  J  (37 

Pihai  edafedd,  wyr  difeth, 
Nodwyddau,  pinau,  pob  peth. 

Os  ffair  gwagedd  ryfedd  ran 
Boenodd  yr  hen  Joliu  Bynian, 
Rhaicl  weithion  mai  bou  yw  bi, 
Drwy  gynydd  ei  drygioni. 

Hyll  eu  gwaitb  yn  twyllo  gwyr, 
A  gwartbys  swn  y  gwerthwyr, 
YEewn  niawr  dwrf  a  chynwrf  chwitli 
Yniwylltiant  lwon  melltitb; 
Un  crycbrwth  yn  rboi  crochreg, 
A  pboer  gwyn  yn  ffrio  o'i  geg; 
Un  avail  yn  ei  yru 
Yu  lledpen  ai  dalcen  du, 
A'r  rban  amlaf  troi  'n  ymladd, 
Yniguro,  llusgo,  a  lladd. 

Yna  Heisiau,  bloeddiau  blin, 
Segurwyr  luaws  gerwin; 
A  galw  raid  beddgeidwaid  gwar 
Er  eu  cyrchu  i'r  carchar : 
Pw  prif  gamp,  er  prawf  y  gwyr, 
Gorsedda  segur  swyddwyr; 
Agor  y  brawd,  galw  ger  bron, 
Bboi  llawer  ar  eu  11  won : — 
"  Tostaf  wr,"  medd  tyst  y  fall, 
"  Tosturiwch,"  medd  tyst  arall ;    • 
Ymdaeru,  cynnenu  wnant, 
A  baeddu  felly  byddant: 
A'r  gwir  a  guddir  mewn  gau, 
Cleddir  ef  mewn  celwyddau. 

•  Wedi  'i  arall  bir  daeru 
0  flaen  y  bar—"  Fel  byn  y  bu." 
Bboddir  gwertb  er  rhyddau'r  gwr, 
DaAV  yno  •  anudonwr, 
Yh  bur  boen,  beb  air  o  wir, 
Yna  'i  gelwydd  a  goelir. 

Pwy  beb  wylaw  rnewn  braw  brdn 
All  edrycb  ar  y  lladron  ? 
Na  gwrando  eu  gerwindeb, 
Anfad  arw  nyeh,  ni  fedr  neb. 
2  M 


[68  BABDDONIAETH. 

Na  feddwl  am  ryw  foddion 
I  ffoi  hwnt  o'r  hen  flfau  hon. 

A  syndod  y\v  swn  di  dor 
Begeriaid  yn  mhob  goror; 
Ant  oil  oil,  rai  brwnt  eu  llais, 
Yn  fintai  am  ryw  fantais; 
Khai  'n  canu,  rhai  'n  nadu  'n  oer 
Trwy  'r  dydd  ar  dywydd  duoer. 
Os  awn  yn  ol  o  swn  y  naill, 
In  byddaru  bydd  eraill ; 
Os  gwrandawn  was  o  groen  du, 
Bydd  eraill  i'n  byddaru; 
Deillion,  a  cbloffion,  a  chler, 
A'u  difFaitb  oerllyd  offer; 
Organau,  pibau,  pob   oed; 
Bhai'n  wan  iawn,  a  rhai 'n  hen  oed 
Rhai  eraill  a  oreiriant, 
O  wedd  gerth,  gelwyddau  gant: 
Dull  o  nych  i  dwyllo  wnant, 
A  phob  dull  a  phawb  dwyllant. 
Cymysg  gofid  Hid  yw  'r  lie, 
Ac  tin  olwg  anaele. 

Mae  pob  crefydd  sydd  a  son 
Am  dani  yma  a'i  dynion: 
Ceir  lluoedd,  ganoedd  i  gyd, 
O  gredoau  gwyr  diwyd. 
Os  crefydd  newydd  a  wna 
1'r  amniwyll,  fe'i  ceir  yma; 
A  lie  da  'i  allu  do  wis, 
A  modd  ei  newid  bob  mis. 
Ehy  anhawdd  rhoi'u  henwau  oil, 
Na  'u  degwm  mewn  modd  digoll : — 
Rhai  'n  daenellwyr,  moeswyr  mad, 
Ymdrecha  *r  lleill  am  drochiad ; 
Annibyniaid  gaid  ar  goedd, 
Henaduriaid  yn  dyroedd; 
Bedyddwyr  yw'r  gwyr  a  gawn, 
Cywir  dannau  cred  uniawn. 
Credwyr  Calfin  prin — Pa  raid  ? 
Oes  lawer,  a  Wesleyaid. 


BARDDONIAETH.  169 

Nid  yw'n  brin  eu  nodion  brau 
Y*nghynydd  eu  cangenau ; 

Y  mawr  lu  a'i  'n  amryw  lwyth, 
0  lun  Ismael  anesmwyth. 

Uwch-Galiiniaeth,  gaeth  farn  gul, 
Kirk  Alban,  crwca'i  helbul; 
Seceders,  Banters,  ar  hynt, 
Ceir  eto  'r  Quaker  atynt. 
Rhai  penrhyddion,  bliuion  blaid, 
A  rbai  manwl  Arminiaid ; 
Crefydd  Salem  newydd  wnaeth 
Kyw  gynwrf,  a  Morganiaeth  ; 
Eto  murmur  Saint  Mormon, 
Cywrain  eu  hawch,  ceir  yn  bon. 
Credoau  a  ffurfiau  ffol 

Y  lidiog  Eglwys  Wladol; 
Pabyddion,  wyr  dewrion  dig, 
Ac  addoliad  Gwyddelig  ; 
Offeiriaid  a  Pbusiaid  ffol, 
Mewn  awydd  niwy  annuwioi. 
Gwrthgredwyr,  yn  daerwyr  dig, 
A'r  Undodwyr  nodedig. 

Ebai  Penrhyddion,  boy-won  baid, 
Gwaeth  ystum  nac  Atheistiaid. 
O'r  Atheist  a'r  Deist  y  daeth 
Anneddau  Owenyddiaeth. 
Crefyddau  ugeiniau  gaid, 
Ugeiniau  mwy  'n  baganiaid. 

Drwy  fyw  o  fewn  y  dref  bon, 
Iaitb  muriau  ei  thai  mawrion 
Ys  a  ddengys  wedd  ingawl, 
Ni  all  mwy  enill  ei  mawl. 

Adfyd  wna  'i  chyfhewidfa, 
Llety'i  dwyll  yw  y  ty  da; 
Anferth  le,  cymysgle  mawr, 
0  uthr  gruglwyth  ar  greiglawr. 

Mawrwych  nod  y  Marcbnadwyr 
A'u  boll  gais  yw  twyllo  gwyr; 
Boneddig  a  brig  eu  bio 
Ydynt  oil,  ond  yn  twyllo ; 


170  BARDDONIAETH. 

Ymgasglant,  deuant  bob  dydd, 
Oil  i  gael  twyllo  'u  gilydd  : 
Gwyr,  onite,  a  garant  dwyll, 
Nid  ydynt  yn  rbai  didwyll. 
Pur  ddrud  yw  golud  y  gwyr, 
Rhyw  syndod  yw  'r  Marsiandwyr ; 
Tai  'r  gwychion  y'nt  trwy  gochwaed, 
Lawer  un  a'i  sail  ar  waed; 
Fel  Babel  yn  uchel  aeth 
Yn  oesiad  y  Gaetbwasiaetb. 

Maes  y  gwaed.  ilawn  cymysg  wyr, 
Gwir  ryfelawg  orfaelwyr ; 
Gorfaelwyr  a  geir  filoedd, 
Ty  'r  gwan  yspeiliant  ar  goedd  ; 
Gorraeswyr  yw  'r  gwyr  sy  'n  gWau, 
Ac  yn  annos  cynnenau : 
Bliai  am  wir  drais,  er  mor  drwm, 
A'u  gwrthddrycb.  yw  dal  gorthrwm. 
A'u  hecraf  waith  y  cryfant, 
Ymladdau  tost  am  lwyddiant;* 
Crochnoeddiant,  taerant  bob  tu, 
A'r  Toriaid  biau  'r  taeru ; 
Elw  treth,  a'i  tbaliad  rbaid, 
Wnaetb  y  tir  yn  nytb  Toriaid; 
Eglwyswyr,  sef  gwyr  y  god, 
Yw 'r  llu  a'i  gwna'n  ffau 'r  llewod. 

Cof  Nelson  i'r  oes  hon  sydd; 
Ar  golofn  er  mawr  g'wilydd  ; 
Codi  ofn  wna  'r  golofn  gau 
A'i  dynion  mewn  cadwynau. 
Dyrys  ddweyd  i'r  oes  a  ddel, 
Dengys  lies  gwrido  angel; 
Cof  am  fywycl  gwaedlyd  gwyr, 
Eirf  alaeth,  a  rbyfelwyr  ; 
Nid  dawnus  swydd  tan  y  ser 
Wei  undyn,  ond  creulonder; 
Wrth  yr  hyn  mae'n  warth  i'r  oes, 
A  rhegfa  fydd  eu  drygfoes. 

A'i  llun  ymladd,  lladd  a  Hid, 
Yw  'n  harwyddion  o  ryddid  ? 


BARDDONIAETH.  171 

Mae  codi  nieini  er  niawl 
I  sawdwyr  yn  arswydawl. 

Y  llyw  hwn  lliwiai  o'i  61 

Y  tonau  a  gwaed  dynol. 
Cariad,  ffydd,  yw  crefydd  Crist, 
Dieithrol  i'w  nwyd  athrist; 

Os  euro  a  chroesi  caiiad, 

Nertli  ei  hvydd  sy  n  warth  i'w  wlad : 

Khy  Avrthun  i  uu  o'i  ail, 

Daw  'n  odfa  i'w  gwneyd  yn  adfail. 

Torer  hi,  dinystrer  rhai'n, 

Pa  raid  gwarthruddo  Prydain '? 

Daw  ar  fyd  dro,  darfod  raid 

Ac  arluniau  creuloniaid. 

Daliwn  mwy  hyd  Ian  y  rotor, 
Crock  floeddia,  rhega  rhagor, 
O'r  iaith  hell,  trwy  'i  mor  a"i  thir, 
A'r  addysg  ddrwg  a  roddir. 

Llongau  fal  muriau  moroedd, 
A'u  gwyr  blwrig,  rai  hagr  eu  bloedd; 
Bhyfedd  yw  gwagedd  a  gw)7n, 

Y  noedd  ar  hyd  y  nwyddyn. 
Liu  o  dollwyr,  trethwyr  traws, 

Am  yr  ardreth  mor  wyrdraws, 
Eeddianant,  gydiant  ar  g'oedd 
Y'nghloion  y  llongleoedd ; 
Cwerylus  giwed  creulon 
]3rwy  'r  dydd  a  rhaiadrau  'r  don. 
Dygwyd  o'r  holl  goedwigoedd, 
Goed  noethl-wm  yn  un  cwm  coedd ; 
Hwylbreni,  lleni  llaAvnion, 
Drow'd  i  dir,  yw  dre^vdod  hoD, 
O'r  fath  chwithig  goedwig  yw, 
Cauadfrig  goedwig  ydyw; 
Oauafaidd  frigau  hyfyd, 
Crin  a  gwyw  ceir  hon  i  gyd; 
Nid  yw  goedwig  deg  adail 
Yn  dwyn  dim  blodau  Da  dail; 
Ar  ei  hwyliau  mawr  helynt 
Sy'  yno  'i  gael,  a  swn  gwynt. 


BAEDDONIAETH. 

A'n  llongwyr  sydd  yn  Uengoedd, 
S}vn  yw  blin  oer  swn  eu  bloedd; 
Amryw  sydd  mwy  oer  eu  sain, 
A  gwrachod  yn  ysgrechain  ; 
Merched  budron,  lymion  lu, 
fibai'n  ydynt  yn  oer  nadu. 
Y  clofi  wr  yn  gasgl  i'w  ffau 
G'aiff  olion  lien  geffylau; 
Dyna  waitb  rhai  llwydion  wedd, 
Yr  bogiau  a'r  ben  wragedd. 

Daw  dynion  nad  adwaenir 
Eu  noeth  wep  ar  for  na  tbir, 
Truain  oil,  o  estron  iaitb, 
Ydynt,  a  phob  tafodiaith : 
Ebai  dynion  gwynion  eu  gwedd, 
A  rbai  befyd  mor  rhyfedd 
O  liw  brycb,  rai  crycb  eu  crwyn, 
Ebai 'n  ynfyd,  a  rbai 'n  anfwyn, 
A  llawer  o  bob  lliwiau, 
liban  llawer  tin  yw  lliw  'r  aur  ; 
Ebai  lliw  llwyd,  gwelwlwyd  gwan, 
A  rbai  crych  o  liw  'r  crocban, 
Liu  pybyr  oil ;  pob  rby w  iaitb 
Mwy  esgyn  yn  gymysgiaitb. 
Cyduna  ciwed  annwn 
Oil  o'u  naws  hyll  yn  y  sWil-: 
Ni  bu  bloedd  waeth,  Babel  yw, 
Cbwaer  Sodom  echrys  ydyw  ! 

Ami  arwydd  ei  malurio 
Ga'dd  yn  syn  a'i  dychryn,  do; 
Dinystr  ar  ddinystr  a  ddaetb, 
Mawr  golled  mwy  argyllaetb, 
Uwcbaf  lef  a  cbyflafan, 
Digwydd  tost,  a  gwaeddi,  "  Tan  ! " 
Canoedd  ant,  rbedant  ar  b^n. 
Am  yr  ufel  mawr  ofyn  ! 

I'r  terfysg  torf  gymysgaetb 
O  ladron  di  lywodraeth, 
A  llwjr  wagbeir  llawer  cod 
Yn  y  dyrfa  cyn  darfod; 


BAEDDONIAETH. 

Elawer  gollynt  yr  hynt  lion 

A  feddynt  o'u  holl  fpddion. 

Eu  gwaedd  drom,  a'u  hagwedd  drist, 

Sy  '11  uthrol,  0  swn  athtist ! 

Ocheneidiau,  briwiau  brdn, 

Gorawchus  yn  y  gwreichion  ; 

Eag  ac  aeth  ieuengc  a  hen, 

I  lesniair  a'i  'r  policemen. 

Aeth  canoedd  o  bunoedd  bon, 

Do,  iiloedd,  i'r  adfailion ; 

Eu  mawredd  droed  mor  ddidrefn, 

Ehoed  dedryd  ar  ei  dodrefn, 

Ys  trwm  yw  y  dinystr  maith, 
A'r  aneddau  roi  'n  oddaith. 
Och  dy wyllwch !  daw  allan 
Y  mwg  du  o'r  fflamawg  dan ; 
Esgyn  fflamau  'n  dorchau  dig, 
Elys  cadarn  wna  'n  llosgedig ; 
Tai  mawrwerth  wna'r  goelcerth  gau 
Yn  fanwydd  i'r  elfenau : 
Hyllt  ei  anian  felltenawi 
Eariau,  nid  toau  a'i  tawl; 
A'r  muriau  i  lawr— marwol  hynt 
I'r  dynion  a  geir  danynt. 

Ac  anil  dorch  cwmwl  o  dan 
O'u  drylliau  a  dyr  allan; 
Trwy'u  hesgyniad  tros  gannoedd 
O'n  holl  dai'r  ne  'n  danllyd  oedd. 
Ar  adeg  y  dil'rodaeth 
Heol  deg  yn  aelwycl  aeth; 
Un  olwg  o  anaele 
Geir  o'i  drych  y  llosgai  'r  dre'. 

Ambell  Lot,  heb  ymbellau, 
Yw  nodded  ei  hanneddau, 
Ys  a  ddewis  weddio : — 
Eraill  yn  wir,  yn  llawn  p 
Ofal  ebrwycld  fel  Ambram, 
Eai  duwiol  i  eiriol  am 
Ei  nodded  er's  blynyddoedd, 
A  Duw  yn  eu  gwrandaw  oedd ; 


174  BAEDDONIAETH. 

Oni  bai'r  hyn,  a  byw  ras. 

Hi  dorai  'n  danllyd  eirias  ; 

Ei  drylliau  dorai  allan 

Goelcerth  deg,  ail  earth  i  dan. 

Pa  ryfedd  pe  'r  ai  hefyd 

Yn  anferth  goelcerth  i  gyd ! 

Un  weithred  mewn  barn  athrist 

A'i  gwnai  'n  sarn  tan  dromfarn  drist, 

I'r  fro  hon  rhyw  cldirfawr  haint 

Dd'ai  o  gyfiawn  ddigofaint. 

Trom  gawod  sy  'n  dyfod  ar 

Hon,  ni  sai — ffown  i  Soar; 

Os  eir  i'r  ddinas  araul, 

Wele  ar  hon  oleu  t  haul. 

Oni  welir  anwylach 
Lie  i  fyw  mewn  rhyw  gell  fach? 
Ar  hyd  llethrau  glyniau  'n  gwlad, 
Lie  o  dawel  neillduad ; 
Yno'n  ber  anian  burach 
Ddyg  wir  hedd  ac  awyr  iach; 
Ac  ni  etyl  gwen  natur 
I  ddwyn  heb  ball  ddoniau  pur; 
Drwy  hon  caf  lawnder  a  hedd, 
Pa  gynnyrch,  a  digonedd ; 
A  chaf  awyr  iach  y  fron, 
Goleu  a  theg  awelon. 

Ni  charwn  well  oehr  y  nant, 
A'r  Faenol  am  wir  fwyniant, 
Yn  seiniau  per  lais  anian, 
Nos  a  dydd  er  cynnydd  can; 
Dyrchir  pen  yr  Awen  rydd 
Ar  union  yr  afonydd. 

Yn  fy  nhref  cawn  ger  fy  nhrig 
Eymusawl  oreu  miwsig  ; 
A  chodi  fy  iach  adail 
Oes  hir  deg  He  sia  'r  dail : 
A  gwrando  ar  gywreinder 
Cydblethiadau  tanau  ter 
Yr  edn  bach,  er  dwyn  o'i  big 
Gydiol  berseiniau  'r  goedwig ; 


BARDDONIAETH.  1 75 

Tonau  adfywiant  hen  oed, 
Geir  o'u  cerdd  yn  mrigau'r  coed. 
Hawddamor  ddydd  a  mawr  dda 
Yn  awelon  hen  Walia, 
I  roi  yno  hir  einioes, 
A  chael  hedd  ar  ddiwedd  oes; 
A  chyrhaedd  gorwech  oror 
Hawddfyd  iach  y'ngwyddfod  lor, 
Er  adfywiad  fy  awen, — 
Gwyn  fy  myd  os  gwnaf.     Amen. 


€YWYDD  HIRAETH  AM  FY  HEN  GYFAILL  JOHN  ROBERTS, 

YU   HwN   A   AETH   i'e   AmEEIG.* 


A31  fy  nghyfaill,  cyfaill  cu — 
Cwynaf,  nid  oes  fodd  canu  : 
Cyfaill  tra  hir  y  cofiaf, 
Un  o 'ch  ail  loan  ni  chaf: 
Ym  Mrydain  am  a  rodiaf, 
Mwy  eich  cwnmi  chwi  ni  chaf; 
Er  nrariau  o  donnau  dig, 
Er  y  m6r  i'r  Amerig, 
Yr  aeth  y  mwynwr  weithion, 
Er  Rawer  o  brudd-der  bron 
I  mi  sydd  mewn  cyni  caeth, 
O'r  herwydd  a  mawr  hiraeth, 
A  Rawer  yn  y  lleoedd 
Y  hu  yn  aneddu,  oedd 
Yn  wylo  mewn  trwm  alar, 
Yn  syn  am  y  gwiwddyn  gwar; 
Un  da  oedd,  a  dyweddi, 
Dduwiol  iawn  i'm  meddwl  i; 
Pwy  fel  loan,  wiwlan  wr, 
A  thradoeth  gydweithredwr? 
I'r  Ysgol  Sabbothol  bydd 
Achwynion  llai  ei  chynnydd, 


Brawd  Mr.  N.  Roberts,  Rosa,  Dinbych. 


i  76  BARDDONIAETft. 

Efe  oedd  wr  ufudd  was, 

Y  doethaf  mewn  cymdeitbas 

Eglwysig—dyn  diddig,  doeth, 

A  swyddog  cymwys  hyddoeth. 

Mwy  isel  fydd  y  Meusydd 

Brwyn,  beb  loan  braenu  bydd. 

A'r  Kosa  fawr  i  ddryswcb, 

Dyna  'i  pblaid  a'i  dawn  fflwcli 

Yn  gadael,  ac  wed'yn 

Gwaelu  a  wna,  gwelwn  byn; 

Ond  er  colli  cwmni  cain 

Ey  mrawd  tra  'r  wyf  ym  Mrydaiu, 

Awn  i  dirion  Avlad  avaul 

Yn  iacb  er  hyn  uwcb  yr  baul. 

Holl  uchel  gyfeillacbau, 

Tragwyddol  y  bywiol  ban, 

Pob  un  oil,  pawb  yn  well  well 

Trwy  eu  pau  yn  y  tir  pell. 

0  wresog  gan  arosawl ! 

Mor  byfryd  yn  myd  y  mawl 

Cyd  ganu'n  deulu  dilytb 

Ei  foliant  y  lyddant  bytb. 

0 !  gymundeb  beb  ei  ail, 

A  gorsedd  ar  gywirsail; 

Heb  boen,  i'w  gweled  yn   bur, 

Ban  dilesg  beb  un  dolur; 

Boed  i  ninau  ddau  'n  ddien 

Yn  y  mawl  uno, — Amen. 


CYVVYDD   MYFYKDOD    MEWN   CYSTUDD. 


Llawek  croes  yn  f '  oes  a  fu 

Yn  llwyth,  oedd  bron  a'm  lletbu ; 

Mewn  cystudd  yn  brudd  mae'm  bron, 

A  gwaeledd  wy  wa  'r  galon  ; 

Y  corff  gwan  yn  druan  droes, 

Er  dal  tan  lawer  duloes: 


BABDDONIAETH.  }77 

Mewn  gwaeledd  rbyfedd  yr  wyf, 
A  rhaid  mai  gwaelu  'r  yd  wyf. 
Aeth  a  fy  nertb,  wyf  yn  wan, 
A  bywyd  yn  dra  bnan. 

Heb  goll  fy  boll  gyfeillion 
Obwareuant  mewn  llwyddiant  Hon, 
A  finnau  yn  fy  annedd 
Tan  groes  drom  yn  gwywo  'm  gwedd ; 
Dyma  groes  sy  n  llwydo  'm  grudd, 
A'm  gostwng  i  dnvm  gystudd. 

Er  pob  croes  a  loes  amlbant, 
Mae  beddyw  'n  well  na'm  baeddiant : 
Ebinweddau,  o  rnn  baeddiant, 
Buan  oil  i'm  herbyn  ant: 
Fy  en  aid  a  fu  annuw, 
Gwyrai  o  dir  geiriau  Duw; 
A'm  baeddiant,  rbaid  im'  addef, 
Yw  wylo  dan  ei  lid  ef. 
Och  !  adwytb  fy  mbecbodau 
A  barodd  im'  ddwys  bruddhau  ; 
Oolliadau,  beiau  bywyd, 
Yw  y  boen  fwya  'n  y  byd. 
0  dwrf  euogrwydd  dirfawr, 
Mi  ge's  glwyf  a'm  gwasgai  'i  lawr : 
A  tban  awcb  saetbau  'n  ochain — 

Y  galon  ddrwg  luniodd  rbai'n. 
Mwy  baeddais — paham  (beddyw 

Dan  boen)  y  grwgnach  dyn  byw? 
Er  peiriau  a'u  darpariad, 
Mae  'r  oil  sydd  im'  er  llesbad 
Difa  'r  alcam  wna 'r  fflam  fflwch, 
Dyoddef  fwyba'm  dedwyddweb ; 
lor  yw  teg  wyliwr  y  tan, 
A  lor  yw  'r  glanbawr  arian. 
Nid  un  angel  uchel  a 
(Er  dim)  ymddiried  ymft; 
Wele  fi  dan  law  fy  Ion, 
Gwir  hedd  ddwg  ei  geryddon  ; 
Ei  law  a  rydd  pan  wel  raid, 

Y  wialen  i'w  anwyliaid. 


1 78  BARDDONIAETH. 

Gwelant  hwy  fod  gwialen  tad, 
A'i  gerydd  oil  yn  gariad. 
Yr  wyf  yn  un  a'i  drefn  ef, 
A  diddig,  er  pob  dyoddef ; 
Am  y  delwyf  o'm  dolur, 
Yn  y  pen  draw,  'n  arian  pur. 
Daw  hin  well,  ymwrando  wnaf, 
Am  alaeth  y  storm  olaf : 
Yn  bur  caf  ddyfod  heb  wad, 
Ac  yn  Ian  mewn  canlyniad. 

Ee  Wna  'r  hen  Iorddonen  cldu, 
A'i  gerwinedd,  im'  grynu: 
Glanio  o'i  dwfr  a'i  glyn  du 
Ellir,  os  yn  Haw  ?r  Iesu. 
0  wyll  y  glyn  i  well  gwlad, 
lor  anwyl  rho  arweiniad; 
Miy  wan  wyf  lieb  arweiniwr, 
A  gormod  yw  grym  y  dw'r. 
Nid  oes  im'  nawdd  ond  Iesu, 
A'i  rym  ddeil  yn  y  storm  ddu. 
I'm  poen,  cael ■  gwa'ed  yr  Oen  raid, 
Gwaed  yr  Oen  geidw  'r  enaid : 
Cyhoeddi  i'r  euog  haddef 
A  wna  'i  Dad  yn  ei  waed  ef ; 
Finnau  'r  euog,  euog  wyf, 
Ar  ei  waed  pwyso  'rydwyf; 
Drwyddo  ef  y  daw  rhyddhad, 
Gwaedodd  i  fod  yn  Geidwad. 
Idr  nef  wen,  0  arwain  fi— 
I'r  iawn  ti  a  arweini ; 
Peryglus,  dyrus  yw  'r  daitb, 
Trwy'r  anial, — os  troir  unwaith 
Allan  o'r  ffordd,  fe  gollir 
O'r  bron  fanteision  y  tir. 
M  etyb  gwenau  natur 
I  adyn  gwan  dan  ei  gur. 
Trwy  luoedd  rhwystrau  lawer, 
Tramwy  Wnaf  i  gartre'm  Ner; 
Wedi  bod  mewn  trallod  trwm, 
A  gwarthrudd-byd  y  gortbrwm, 


BAKDDONIAETH.  \19 

I  fawredd  uwcb,  fy  rhyddkan 
Gaf  wed'yn  o'm  gofidiau. 

Nid  yw  'r  byd  i  gyd  o'i  gael 
Yn  gyfoetb  ddeil  inewn  gafael; 
Nid  y  w 'r  bri  ry'r  byd  o'r  bron, 
I  gyd  ond  rbyw  gysgodion  ; 
Ni  tbal  gwen  ei  lawen  lu, 
Na  'i  olud  ei  anwylu, 
Gwnant  i  gyd,  a'u  gwynfyd  gau, 
Ddiengyd  yn  nydd  an  gau  ; 
Ei  aur  i  gyd,  er  ei  gael, 
Wed'yn  bydd  raid '  ei  adael 
I  eraill,  ni  cbaf  aros 
I'w  fwynbau ;  fe  ddaw  fy  nos 
A'i  hylldod ;  darfod  mae'm  dydd, 
Dydd  o  orfod  a  dderfydd 
Ydyw;  ni  fyddaf  fyw  fawr, 
Gwlad  avail  yw  r  gled  orawr 
Lie  mae'm  tref  a'm  cartref  cu, 
I  fyw 'n  nbalaetb  fy  nbeulu. 

Doniau  'r  byd  dynir  i  ben, 
A  rbeolaetb  yr  beulwen: 
Na'd  i'm  benaid  am  unawr, 
Bytb  roi  lie  i  betbau  'r  llawr, 
Na  'i  boll  swynion'  gweigion  gau, 
Le  bytb,  ond  fel  ail  betbau. 
Os  cwmwl  dry  'v  meddwl  man 
Yn  isel  a  llawn  eisiau, 
Ymgiliant,  neu  droant  draw, 
Ni  ddaliant  fy  llesg  ddwylaw. 

Gair  a  tbrefn  Buw.ga'i  wrth  raid, 
A  tbyna  gyfoetb  enaid. 
O'r  boll  bethau  gorau  gaf, 
Gwir  grefydd  a  geir  gryfaf. 
Ar  rew-wynt  yr  x>er  auaf, 
Aros  wna  bi'n  rbosyn  baf; 
Nid  yr  baf  a'i  grinder  o 
Na'r  gauaf  fedr  ei.  gwywo : 
Hon  yw  anian  y  wiwnef, 
Iraidd  ia^n  o  ardd  y  nef. 


ISO  BARDDONIAETH. 

I'w  gwlad  iacli  fe  gluda  hon 
Fy  enaid  at  gyfiawnion. 
A  finnan,  myn'd  yw  f'anian, 
I  dref  lwys  y  dyrfa  Ian ; 
Hawddammor  ddydd!  0  mor  Ma, 
Yw'r  rhyddid  a  pyraedda 
Fy  enaid,  pan  af  unwaith 
Trwy'r  stonnus  flinderus  daith : 
Finnau  uwch  angau  a  chur, 
Du  elyn,  a  phob  dolur; 
Caf  fod  yn  n gwlad  cariad  en, 
Gwedi'r  oes,  gyda'r  Iesu. 
Mor  hyfryd,  y'myd  y  maw], 
Ar  g'nedd  mewn  can  dragwyddawl. 
Peraidd  gan  cor  y  puraur, 
Alawon  y  delyn  aur. 

lach  oesa  'r  saint,  uwch  ser  sydd 
Yn  llewyrch  gw&n  eu  Llywydd: 
Ac  angylion  gwynion  gwawl, 
Amryw  radd  mor  wir  haeddawl, 
Eu  swydd  hwy  wrth  orsedd  Ion, 
Fil  myrdd  a'u  gynau  gwynion, 
Yw  dwyn  ar  g'oedd  eu  dinas 
Enw'r  I6n  a  doniau  *i  ras: 
Pelydrau  'u  gorseddau  sydd 
Fel  henliau  i  fil  heolydd 
Y  ddinas,  a'i  myrddiynau, 
Lu  nefol  trwy'r  bywiol  bau. 
Uthr  gedyrn  byrth  aur  gwiwdeg 
Sy'n  urddas  i'r  deyrnas  deg; 
Ei  goleuni  hi  a'i  hedd 
Yw  'r  Oen  a'i  ddwyfol  rinwedd  ; 
Ennynir  can  y  wiwnef 
I'w  gwres  a'i  hwyl  o'l  groes  ef! 

Cydwledda  wna'r  dyrfa  deg, 
Ni  chwynant  air  yn  chwaneg 
Ehag  calon  oer,  clwy',  neu  haint, 
Penwyni — poenau  henaint; 
Henaint!— un  fraint  yn  y  fro 
2s  a  wyddant  am  heneiddio; 


BARDDONIAETH.  181 

Eu  hie'nctyd  a'u  hardcbrad  hwy 

Ydynt  yn  anllygradwy. 

Bywyd  y  nef  heb  anaf 

A  ddeil  yn  dragwyddol  haf: 

Hanner  y  dydd  sy  'n  aur  do, 

Ni  sonir  am  nos  yno. 

Gwelir  clir  ogoniant  clau 

Ar  olwg  eu  horielau. 

Er  rhengau  'u  gorseddau  sydd, 

Sai'  o'u  blaen  un  fvvy  'sblenydd ; 

Gorsedd  bur  y  Gwr  sydd  ben 

Anwylir,  a'i  deyrnwialen ; 

I'r  Gwr  eglura  'i  gariad 

Ar  hon,  y  rboddant  fawrhad. 

O'i  sedd  Ian  efe  sydd  Lyw, 

A'u  dedwydd  fywyd  ydyw; 

Ni  fyddai  yn  nefoedd  heb 

Oleuni  'i  anwyl  wyneb. 

Adwaenir  ei  dywyniad 

Golau  ef  fel  haul  eu  gwlad, 

Prawf  eu  can  a'u  cyngan  cu 

Nad  oes  yn  ben  ond  Iesu. 

Mewn  siriol  unfrydol  fri 

Yr  unant  i'w  goroni. 

Ni  ddaw  oer  gur,  neu  ddrwg  hwyl, 
I  derfynau  'r  dorf  anwyl. 
Ni  cheir  draen,  chwerw  driniaeth, 
Naws  o  gur,  na  mynwes  gaeth; 
Nes  troi'r  gerdd,  na  rhwystro'r  gan, 
Neu  flino  'r  nefol  anian. 
O  flaen  ei  sedd  ni  flinant, 
Yn  ei  wedd  lwys  gorphwys  gant. 
Eang  hwyliau  'r  angylion 
Sy  'n  y  lie,  a'u  seiniau  lion : 
Gyda'r  cor,  fawr  seindorf  sydd, 
Yrn  awyr  y  gan  newydd. 
"Wedi  uno  mae  'r  doniawl 
Gantorion,  mwynion  eu  mawl; 
A  dal  mewn  undeb  dilyth 
Bydd  i  bawb  wrth  eu  bodd  byth 
N 


182  BAEDDONIAETH. 

Mawr  ydyw  braint  fy  mrodyr, 
O'r  maes  aent  yn  rymus  wyr. 
Daw'r  dydd  myn  Llywydd  y  llu 
Fy  enaid  innau  i  fynu; 
Myn'd  i'r  fytbol,  freiniol  fro, 
I  fyw  atynt  gaf  etto. 
Gyda  'm  lion  an  wy  lion  af, 
I  weled  yr  anwylaf; 
At  ei  sedd  ryfedd  yr  af, 
A'i  haeddiant  byth  gyboeddaf. 
Oil  yn  ei  bedd,  llawenbau 
O'i  flaen  mae  rbyw  filiynau; 
A'r  anwyl  dorf  yr  unaf, 
A  cbanu  'n  uwcb  na  bwy  wnaf ; 
Ebyfeddu  tyrfa  addien 
Y  nef  a'm  mawl  wnaf— Amen. 


NODWEDD  A  MARWOLAETH  Y  Pakch.  W.  WILLIAMS,  WEBN. 
Bu  farw  Mawrth  17,  1840,  yn  59  mlwydd  oed. 


Pan  oedd  Si'on  fel  mewn  isel  oesiad. 
Yn  dawel  lonydd,  beb  ddim  dylanwacl. 
Ar  ei  was  Williams,  I6n  a  roes  alwad: 
Gododd  i'r  adwy,  cadwodd  ei  rodiad; 
Ei  lewyrcb,  mawr  oleuad,— danbeidiodd, 
A'n  broydd  ddygodd  i  bur  ddiwygiad. 

Un  a  dawn  addien  mewn  duwinyddiaeth 
Oedd,  a'i  boll  anian  am  roddi  lluniaetb : 
Gwyddai  a  thriniai  agwedd  Atbroniaetb  ; 
Triniai  iawn  addysg  trwy  Anianyddiaetb,. 
Nes  agor  i'r  d'wysogaetb  ddirgelion 
Eurawg  olwynion  gras  a  Ebagluniaetb. 

Pvbo'i  iawn  addysg  er  cynnydd  rbinweddan, 
Wnaetb  ei  oesiad  i'r  holl  gymdeithasau 
Ieuengtid  bawddgar,  mor  war  ei  eiriau, 
A'i  ry'm   i  ymwrdd,  er  dysgu 'r  mamau: 


BAEDDONIAETH.  183 

A  Dirwest,  gwerth  ei  dorau — ddangosodd, 
A  myrdd  ddiddanodd  mawredd  ei  ddoniau. 
Er  cael  ei  fawredd  yn  awyr  Calfaria, 
Myfyriodd  hefyd  am  fawredd  Jehofah ; 
Eangder  y  wledd  yngwaed  yr  Ail  Adda, 
A  gwaed  yr  ammod  i'r  euog  droi  yma : 
Sion  deg,  nid  oes  un  da — ladmerydd, 
Eath  ir  dielfydd,  fyth'  ar  dy  wylfa. 

Y  Week  a'r  Ehos,  mawr  iawn  yw  eu  rhusiant, 
A  saetbau  rhyfedd  trwy  Wynedd  trywanant; 
Yr  holl  eglwysi  eraill  a  glywsant, 
Llid  mwy  o  loesion  oil  a  deinilasant; 
A'u  gweinidogion  ddygant — yn  lluoedd, 
Iasau  laweroedd  a  dwys  arlarant.* 

Ocheneidiau,  a  llefau  'n  Llynlleifiad, 

Sy'  ar  ei  61,  y  gwir  Israeliad ; 

Hen  athrist  angau  wnaeth  ddarostyngiad, 

A  mwy  o  dywydd  trwy'i  ymadawiad: 

Ei  rasol  arosiad — yno  gofir, 

A'i  61  adwaenir,  tra  Haul  a'i  dywyniad. 


Y    PAECH.     E.     EVANS 
(Ieuan  Glan  Geirionydd.) 


Drwy  'i  oes  btir  eirioes,  fedrus  berorydd, 

Ieuan  goronwyd  yn  gawr  awenydd ; 

A  phwy  a  ddoniwyd  mor  graff  dduwinydd., 

Ag  ef  yn  ngalwad  gu  efengylydd  ? 

Tyner  iawn,  fel  eristion  rhydd, — at  bob  plaid, 

0  gywir  enaid,  oedd  Glan  Geirionydd. 

0?i  fron  llewyrcb  ei  fawrion  alluoedd, 
A'i  synwyr  dilys  yn  ei  ardaloedd 


Y  fi,  yn  anad  neb  o  honvnt. 


1 84  BARDDONIAETH. 

Oedd  gryfder  i  lawer  o  deuluoedd; 
Hynod  barchus  a  chariadus  ydoedd; 
Brawd  serchog  enwog  oedd, — anghyffredin 
Ei  fri  mwy  iesin  gofir  am  oesoedd. 

Un  tirion  ydoedd,  un  tra  liynodol, 

A'i  orwech  astud  Awen  orchestol, 

Trwy  ei  einioes  ei  rodiad  tra  unol 

A'i  swydd  fy  'n  addas  i'w  oes  ddefnyddiol ; 

Cywir  un,  nis  ceir  o'i  61, — i'n  hanerch, 

Athraw  mwy  hyserch  i'n  iaith  rymusol, 

Ei  fri  gai  'n  olau,  a'i  fawr  gynaliaeth 

A  gadd  o  Iesu  'i  unig  ddewisiaeth  ; 

I  Grist  heb  gudd  rhoe  ddiludd  arddeliaeth, 

Eiriau  y  dygodd  i'r  weinidogaeth, 

Dawel  gymeradwyaeth ; — ni  phallodd, 

Pybyr  y  daliodd  er  pob  rhyw  hudoliaeth. 

A  Ieuan  addien,  o'i  awenyddiaetb, 
Ddygai  drysorion  o  dirion  doraeth, 
I'w  bregetbau,  a'i  eiliadau  odiaetb, 
Ei  ddewis  ged  oedd  o  bur  ddysgeidiaetb : 
O'i  iraidd  fodd  rhoddai  faetb — i  ddynion, 
Yn  wiwddyn  bylon,  a'i  ddoniau  helaeth. 

Ar  y  gwron  nid  oedd  yn  rhagori, 
Neb  mwy  aneisor  tra  bu  yma'n  oesi; 
Nid  oedd  i'w  frdn  achwynion  na  chyni, 
Lion  oedd  ei  enaid,  llawn  o  ddaioni ; 
A  chlau  frawd  uchel  fri, — ei  enw  prid 
Yn  eurawg  ddylid  ei  drag'wyddoli. 


ESGYNIAD    ELIAS    I'R     NEE 


Wrth  yr  Iorddonen  arutbr  urddunawl, 
Elias  a  safodd,— i  Eliseus  hyfawl, 
Ei  rydd  iawn  'wyllys  adroddai  'n  bollawl 
Cyn  myned  ymaitb  i'w  daith  odiaethawl, 
A  rhoddai  ef  yn  rhwyddawl, — ei  wisgoedd 
Iddo,  a  nerthoedd  ei  fawr  ddawn  wyrthiawl. 


BAEDDONIAETH.  185 

Gyrodd  Naf  alwad  am  osgordd  Nef  hylon, 

Yn  gerbyd  tanllyd,  lu  diwyd,  eon : 

Ehai  yn  feirch  agwrdd,  a  rhai  'n  farchogion ; 

Rhai  'n  wiwlu  enwog  o  chwyrn  olwynion, 

I  nol  yr  anwyl  wron ; — ac  yntau 

'Hedai  rhwng  henliau  gyda'r  angylion. 

Chwai  hedai  Enoch,  y  Patriarch  doniawl, 

I'-w  glau  oror  trwy  'r  gwagle  awyrawl; 

Ond  Elias  y  Thesbiad  oleuawl 

A  eres  godwyd  yn  fwy  rhwysgiadawl ; 

'Hedynt  yn  addurniadawl — mewn  corwynt 

Heibio  'r  ser  gyrynt,  burweis  rhagorawl. 

Dychryniadadau  trwy  'r  breiniau  wybrenol 

Gaed  yn  eu  bydoedd  trwy 'r  olwg  danbeidiol; 

Er  eitha  dyfais  llywodraeth  diafol, 

Yn  chwai  heinif  yr  aeth  trwy  ei  chanol. 

Ei  heirdd  weision  urddasol — a'i  gwyliai, 

A'i  Ner  a'i  dygai  yn  waredigol. 

Elias  a  gludwyd  heb  loes  o  galedi, 

Heb  ofn  echrysiant,  heb  afon  i'w  chroesi; 

Pob  tanllyd  olwyn  fu  'n  addfwyn  i'w  noddi 

Heibio  i  ryw  fydoedd  heb  rifedi; 

A'r  chwai  hynod  feirch  heini — ai  dygodd, 

A  diau  glaniodd  y'ngwlad  goleuni. 

Er  ei  groesawu,  wr  hygar,  i  Sion, 

Yr  oedd  yno  fil  a  myrdd  o  nefolion; 

Yn  chwai  hwylient  yr  holl  byrth  uchelion 

Yn  agored,  i  dderbyn  y  gwron 

At  orsedd  ryfedd  yr  Ion  : — ef  yn  awr 

Draw  sy'  briodawr  gwlad  yr  ysprydion. 


ER  COF  AM  MR.  DAVID  REES,  LIVERPOOL,  AIL  FAB  Y 

PARCH.  W.  REES, 

Yr  hwn  afufarw  Medi  l±eg,  1856,  yn  21  mlwydd  oed. 


Dewi  Rees,  harddbryd  rosyn, — oedd  goron 
Hawddgarwch  yn  blentyn ; 
Ebrwydd  daeth  fel  bardd  a  dyn, 
Yn  enwog  yn  ei  wanwyn. 


186  BAEDDONIAETH. 

Adwaenai  waith  duwinydd,— a  dedwydd 
Hediadau  bardd  celfydd ; 
Ai'n  graffus  fedrus  fydrydd, 
Mawr  ei  ddawn  yn  more  1  ddydd. 

Barllenai,  gwyddai  agweddion — y  byd, 
Rho'i  barch  i'n  llenorion; 
A'r  lawnaf  Gyfrol  union 
Garai  ef,  sef  geiriau  Ion. 

Dawn  ddiwall,  deall  ei  dad,— a'i  awen 
Oedd  fyw  yn  ei  fygad; 
A'i  gael  oedd  ein  disgwyliad, 

0  wir  les,  fel  atbraw  'r  wlad. 

Ond  Duw  a'i  penodai  ef — yn  iach  sant, 

1  uwch  swydd  a  chartref; 
Rbodd  iddo  'n  lie  hir  ddyoddef, 
Urdcl  yn  un  o  feirdd  y  nef. 

Er  i'w  gorff  fyn'd  drwy  'i  fawr  gur — i  orwedd 
Yn  ei  weryd  a'mhur, 
Daw  eilwaitb  beb  un  dolur, 
0  waelod  bedd  i  wlad  bur. 


AR   FARWOLAETH    MRS.    THOMAS, 

Peiod  y  Parch.  R.  Thomas,   Salem,  Liverpool. 

JBufarw  Ionawr  26,  yn  y  flioyddyn  1847. 


0  !  fawrgur,  drymaf  ergyd ! — ae  tymor 
Mrs.  Thomas  lanbryd 
I  ben,   gadawodd  y  byd; 
I'w  nol  daeth  ei  Hanwylyd. 

Ei  theg  wiwddoeth  agweddiad, — ynillodd 
Hollol  barch  a  chariad; 
Ei  diwedd  a'i  'madawiad, 
A  gaiff  hir  a  dwys  goff&d. 


BARDDONIAETH.  ]S7 

Isel  a  gwyl,  ond  selog  iawn — ydoedd, 
A'i  rhodiad  yn  ffyddlawn; 
Wir  ddoniol,  o  radd  uniawn, 
Y'ngair  Duw  angorai  'i  dawn. 

Lion  oedd  a  llawn  o  heddwch, — hi  garai 
Ragorion  dedwyddwch ; 
Llonder  enaid,  a  phlaid  fflwch 
Oedd  i'w  gwr  trwy  'i  hawddgarwch. 

Hir  gerir  ei  rhagorion, — a'i  thalent 
Gyda'i  theulu  mwynlon ; 
I'w  phlant  bu  'n  rhiant,  yr  lion 
A'u  harweinient  i'r  union. 

Mor  dduwiol,  rasol  ymrodd — i'r  Iesu, 

A'i  ras  ef  a'i  daliodd; 

Bu  fyw  'n  dduwiol,  fanol  fodd, 

A  duwiol  ymadawodd. 
Lie  ofer  oedd  Llynlleifiad — iddi  hi, 

Oedd  ei  hiaith  a'i  theimlad, 

Yn  perthyn  i  ddosparthiad 

Y  llu  glwys  sydd  mewn  gvvell  gwlad. 

•Golud  a  gwisg  gwlad  y  gwawl — wna  heddyw 
Ei  haddurn  disgleiriawl, 
Yn  heddwch  yr  Oen  haeddawl, 
A'i  nef  yw  adseinio  'i  fawl. 


OCHENAID  AH  FARWOLAETH  MRS.  DAVIES,  PONTYPRIDD, 

Meegh  Henaf  y  Pakch.  D.  Roberts,  Dowlais, 

Yr  Hon  fu  farm  lonawr  Bed,  1853,  yn  26ain  mlwydd  oed. 


Pa  alar  dwys!  Pa  olwg — drallodus, 
Ai  drylliadau  amlwg? 
Ing  a  wna  angau  'n  ei  wg, 
A  mawr  gyni'n  Morganwg. 

Cymylau'n  doau  duon,— sy  tros  Daf; 
Meistres  Davies  dirion, 
Eto  fwriwyd  at  feirwon; 
Mawr  y  cur  am  y  wraig  hon. 


1 88  BARDDONIAETH. 

Pontypridd,  ei  phridd  hoffir  ef— yn  fawiv 
Am  ei  fod  yn  gartref, 
Un  o  anwyliaid  y  nef, 
A  glan  hardd  berl  goleunef. 

0  ing  a  loes!  angau  a'i  lid, — heddyw 
A  guddiodd  ei  glendid ; 
O'n  gafael,  er  ein  gofid, 
Yn  y  gro,  gan  ddwyn  ei  gwrid. 

Hir  gerir  ei  rhagorion, — a'i  haddas 
Ymarweddiad  cyson ; 
Trefnu  'i  thf  tra  fu,  wnaeth  hon, 
Duwiol  chwaer — daliai  'i  choron. 

IV  pliriod  trallod  fu  'r  tro, — ei  golled 
Nis  gall  un  ddarlunio ; 
Yn  ei  alaeth  mae  'n  -wylo : 
Pwy  ddirnad  ei  deimlad  o? 

0  ing!  pwy  wyr,  angau,  p'am — y  dygaist 
Degwch  ei  phlant  din  am? 

0  !  ergyd  dy  law  wyrgam, 

1  rhai'n  fod  heb  yr  un  fam ! 

Dowlais  sydd  wlad  o  alar, — a  thud  oer 
I'w  thad  a'i  mam  bawddgar; 
Ac  i'r  teulu  gwiwlu  gwar, 
O'i  deol  i  bridd  daear. 

0 !  mor  unig  mae  'r  anedd, — a  welwyd 
Yn  balas  sirioledd  ; 
Eu  pwnc  hwy  fydd  mwy  yn  medd 
Mary  Anne,  a'i  mawr  rinwedd. 

Er  y  boen,  ac  er  y  bedd, — olwynion 
Bhagluniaeth  sy  'n  rhyfedd ; 
Er  dagrau  tra  'n  hau,  try  'n  hedd, 
A  da  oil  yn  y  diwedd. 

Llaw  angau  a  ollyngodd— y  chwaer  hoflv 
A'i  chur  a  derfynodd; 
Ei  phair  o  gystudd  a  ffodd, 
A'i  galar  a  lwyr  giliodd. 


BARDDONIAETH.  189 

Wedi'i  hun,  daw  o'i  hanedd,— oer  unig, 
Yn  freiniol  heb  lygredd; 
A  rhodia  mewn  anrhydedd, 
I  fyw  'n  bur,  uwch  ofn  y  bedd. 


MARWOLAETH  ELIZABETH,  MERCH   Y  PARCH.  D.  PRICE, 
DINBYCH. 


Addfedodd  i  ddyfodiad — ei  hanwyl 
A'i  hunig  Offeiriad ; 
Aeth  gyda'i  gwiwddoeth  Geidwad, 
Drwy  y  glyn  i  dir  ei  gwlad. 


MARWOLAETH  J.  T.  R.,  BABAN  Y  PARCH.  J.  R.  LLAN- 
BRYNMAIR. 


Prydferth  rosyn  gwyn  a  gaid, — ond  eilwaitli 
Deolwyd  at  bryfaid; 
Er  hyn,  ei  dyner  enaid 
Gadwodd  Duw,  gyda'i  ddau  daid. 


AR  FARWOLAETH  MAB  Y  Paech.  W.  ROBERTS,  TREDEGAR, 
A'i  'r  hwn  oedd  o  rinweddau — oddiarnom, 
Trwy  ddyrnod  drom  angau, 
I  lygredd  y  bedd  oer  bau, 
Ow !  fe  lwydodd  ei  flodau  ! 


AR   FARWOLAETH  DAU  FAB  Y  Parch.  H.  JONES,  Tbedegar. 
Buont  feirw  yr  un  dydd,  sef  Mawrth  6ed,  1844. 

Am  Rowland  mae  rbyw  alar — chwerw  yma, 
A  Chromwell  wedd  hawddgar; 
I'w  rbiaint  hoen  mawr  boen  bar 
Eu  deol  i.bridd  daear. 


190  BARDDONIAETH. 

Dau  oeddynt  yn  cyd  addo — hir  redfa, 
Gan  brydferth  flodeuo; 
A  dau  ffraeth  yn  cyd  ffrwytho, 
Dau  ai  'ngnyd  i  gryd  y  gro! 

Dau  lygad  eu  tad  oeddynt  hwy, — a'u  mam 
Ir  un  modd  ga'dd  ofwy; 
0  !  newidiad  ofnadwy ! 
Eu  dau  fab!    Pa  ergyd  fwy? 

Nid  nfch.  yn  hwy,  gan  fyd  na  chnawd, — a  gant. 
Na  gwg  y  byd  isawd; 
Eangder  a  gollyngdawd 
Oddi  fry  gai  y  ddau  frawd. 

Aetbant  o  budoliaetbau — y  gelyn, 
Ac  alaetb  ei  saetbau ; 
Hwy  'n  foreuol  dduwiol  ddau, 
Gyfodwyd  uwcb  gofidiau. 


MARWOLAETH  THOMAS,  MAB  Me.  JONES,  DUKE  STREET, 
MANCHESTER. 

Ah !  chwerw  boon,  Och !  awr  o  bwys — i'w  riaint, 
Ei  roi  ef  i  orphwysl 
Mam  a  thad,  dau  deimlad  dwys, 
Galar  am  eu  mab  gwiwlwys. 

Buan  a'l  Thomas  i  ben  tymor — oes  ; 
Ni  wel  ddrwg  yn  rhagor, 
Mewn  hyfrydwch  mae  'n  frodor 
0  wlad  well,  drwy  alwad  lor. 

AR  FARWOLAETH  MRS.  EVANS,  PRIOD  Y  Pakch.  D.  EVANS, 

TREDEGAR. 

Bu  farm  Medi  lleg,  1819. 

Un  gywir  iawn  mewn  gwir  rinwedd, — der  un, 
Diriona'  'mblith  gwragedd; 
Pw  theulu  maith  ddialedd, 
Ei  throi  i  byrth  oer  y  bedd. 


BAKDDONIAETH.  191 

AE   FAKWOLAETH    Y    PARCH.  W.  WILLIAMS,  LLANDEILO 

Sir  Gaerfyrddin, 
A  fu  farw  Medi  20/ed,  1846. 


Wele,  daeth  rhyw  gwmwl  du — yn  gaddug, 
Heddyw  tros  holl  Gymru  ; 
Un  o'i  fath  er's  talm  ni  fu, — 
Ai  dunos  sy'n  ymdaenu  ? 

Tywyllwck,  duwch    amdodd — ein  siroedd, 
Prif  seren  a  giliodd, 
Yr  hon  fu  mewn  eirian  fodd, 
Uwch  y  wlad  a  fachludodd. 

Ein  hyfryd  wlad  a'i  nwyfre 
Dduwyd  oil,  Ogledd  a  De ! 

Gorhvytkog  alar  ac  afar  cofio 
Hanes  ymadael,  a  pwy  fu  'n  symudo 
'N  ser  cyhoeddus  o'n  hasur,  a'u  cuddio, 
Llenwyd  eilwaith  awyrgylch  Llandeilo, 
Aed  a  Williams  o'i  dwylo, — 0  rwygiad ! 
Un  oedd  o  alwad — pa  ryfedd  wylo? 

Enwog  weinidog  ydoedd, — yn  gweini 
I'w  gynnulleidfaoedd  ; 
Yn  Haw  Duw  mor  danllyd  oedd! 
Eho 'i  fywyd  mewn  tyrfaoedd. 

Gwyliwr  Sion,  bugail  ffyddlon, 
Hyd  yr  union  da  arweinydd ; 

Athraw  tiiion,  pur  o  galon, 

Oedd  ein  gwron,  ddoniau  gwiwiydd. 

Ei  ddawn  felus  ddenai  filoedd,— dyn  oedd 
A  daniai'n  hardaloedd; 
Melys  iawn  grym  ei  lais  oedd, 
Yn  llywio  'i  fawr  alluoedd. 

•Grwn  ei  faes  i  gryn  fesur— ddiwylliodd, 
A'i  welliant  wnai'n  eglur; 
Dal  hefyd  gyda'i  lafur 
Oedd  ei  bwnc,  a'i  duedd  bur. 


192  BARDDONIAETH. 

Addaswyd,  neillduwyd  ef 
I  'weini  'mhethau  'r  wiwnef 
O'r  groth,  gan  natur  a  gras, 
Anfonwyd  ef  yn  fwynwas. 
Un  o  barch  fu,  a'i  ddawn  bur 
Oedd  hynotaf  ddawn  natur. 
Gwybodaeth  am  rwysg  y  bydoedd, — a  glan; 
Ragluniaeth  a'i  chylchoedd, 
Ei  ddewisol  ysgol  oedd, 
Dan  ofal  Duw  y  nefoedd. 

Ehagluniaeth  rho'i  goleuni 
Ebagorol,  o'i  hysgol  hi 
Y  cododd,  a  dysgodd,  do 
Ei  fawrwaith  o  lyfyrio; 
Myfyriodd,  mynodd  er  maeth 
I'w  feddwl,  bur  ddwyfyddiaeth ; 
Ar  lawnwaitb  yr  oleunef 
Yn  Llyfr  Ion  llafuriai  ef. 

Ac  o  hwnw  y  ea  'i  enaid — a  llewyrch 
Iw  alluoedd  tanbaid  ; 
I  wir  gynnal  rhai  gweiniaid, — ac  ynnill, 
Hyfryd  ail  ynnill  afradloniaid. 

Yn  ei  holl  addysg  mawr  iawn  y  Uwyddodd, 
A  mawr  ei  gariad ;  yma  rhagorodd, 
Do,  hyfawl  gerub!  a'i  enaid  flagurodd 
Trwy  ei  holl  oes ;  a'i  einioes  gyfl wynodd 
I'w  swydd  fad,  nes  addledodd — i'w  godi 
I  dir  goleuni,  ac  adre'  glaniodd. 

Diau'n  gwron,  dyngarol, — filwriodd 
Eel  arwr  rhagorol, 
Ar  y  maes  bu  rymusol; 
A  thrwy  N8r  ni  throai  'n  61. 

Gwr  enwog  mewn  gwirionedd, 
Gwr  i'w  oes—  bawddgar  ei  wedd. 
Ymroedig,  mawr  ydoedd, 
A'i  enaid  mor  danbaid  oedd! 
Gwaed  y  Ceidwad,  a'i  groeshoeliadr 
Ei  daer  alwad  a'i  reolau, 


BARDDONIAETH.  }93 

Dwyfol  drefniad  lor  a'i  gariad, 
Oedd  dda  hwyliad  ei  feddyliau. 

Mawr  urddas  Din  as  ei  Dad 

A'i  gariad  i'w  hamgaerau ; 
Lies  crefydd  beunydd  beb  baid, 

Ydoedd  enaid  ei  ddoniau. 

Cristion  bybwyll.  a  didwyll  frawd  ydoedd; 
Ie,  llwyr  deilwng  trwy  'n  boll  ardaloedd, 
Ni  cbaid  o  lawer  o  wych  deuluoedd, 
Am.  oesau  gywirach  ei  ymysgaroedd ; 
Ei  natur  yn  wir  tivion  oedd, — wir  sant, 
A  dygai  'n  foliant  air  da  gan  fiioedd. 

Teimlir  cariad.  clymiad  clau, 
I'w  fawr  ddawn  gan  fyrddiynau. 

Mae  'n  golled  fawr  a  dirfawr  i  dorfoedd, 
Ac  0!  mae  yn  fwy  i'n  Cymmanfaoedd; 
Ebo'i  e'  sylwadau  ar  ras  a'i  oludoedd, 
A'i  swn  mwyneiddiol  adseiniau  nrynyddoedd 
Nid  aros  ar  wael  diroedd — a  fynai, 
Eitbyr  a  nofiai  yn  nilieQiau  'r  nefoedd. 

A'i  gais  gwir  yn  gywir  gaid 

Beunydd  am  achub  enaid ; 

Nid  gwneyd  Uais  er  goglais  gwyr, 

Neu  foddio  anufyddwyr 
A  Avnai ;  annelai  ei  nod — i'r  deall, 
Er  rbwyg  diball  ar  y  gydwybod: 
I  dywys  ei  wrandawyr — i  dir  prid 
Tirion  addewid,  a'u  troi  'n.  weddiwyr. 

Ynnill  eneidiau  oedd  yn  boll  nodwedd 
Ei  bregetbau,  golau,  beb  ddim  gwaeledd; 
Agorai  'i  enau  yn  y  gwirionedd, 
A  dybidlai  ei  byfryd  byawdledd, 
Ar  y  gwrandawyr  o  gywrain  duedd 
Mewn  tynerwcb  a  difrifwcb  rbyfedd; 
Ei  dan  dywynai  nes  dwyn  dihinedd, 
Ei  wres  a'i  olau  oedd  o  wir  sylwedd, 
I  edifeiriol  adaw'i  oferedd— 


194  BARDDONIAETR. 

Yr  anghenus,  a'r  rheidus,  er  adwedd 

Troai  agoriad  hen  ddrws  trugaredd; 

Rhwymai  y  galon,  a  rho'i  ymgeledd, 

I  godi'r  enaid,  trvvy 'r  gwaed  a'i  rinwedd, 

Yn  wir  ofalus — dyna'i  orfoledd — 

Yn  ei  daith,  oedd  genad  hedd—  llawn  teiinlad, 

A'i  gywir  fwriad  oedd  mewn  gwir  fawredd. 

Mawredd  i  gyd,  mor  ddi  gel, 
Arddengys  fawredd  angel. 

Ar  dir  lion  llafur  oedd  brodyr  Llynlleifiad 

Yn  fawr  am  Williams,  pan  fa  'i  ar  ymweliad ;. 

Ei  ddoniau  ystig  ef  sydd  yn  wastad 

O  fewn  ei  themlau  ar  gofion  a  theimlad : 

Ni  ddewisai'n  addasiad — fyw  yno; 

Ef  yn  Llandeilo  fu  llon'd  ei  alwad. 

Un  o  rinwedd  eirianwawr — oedd  Williams, 
Fe  ddaliodd  yn  glodfawr ; 
Di  flino,  fel  da  flaenawr, 
Daliai'i  fod  i'w  olaf  awr. 

Galarus  iawn  y\v  'r  gwylwyr  sydd— ar  61, 

Am  Frawd  o  wir  ddefnydd; 

Cur  a  gloes  ca'i  eglwysydd, 

Ing,  Ow !  faint  ei  angau  fydd  ? 
Ei  ddoniau  ddechrau  ei  ddydd — yn  ddiau 

Addawent  fawr  ddefnydd; 

A  hir  oes  i'w  feddwl  rhydd, 

0  hyny  caem  lawenydd. 

Ond  ingawl  ergyd  angau 
A  barodd  i'n  oil  bruddau; 

1  nawn  a  therfyn  einioes 
Deuai  ef  yn  mlodau  'i  oes : 
Ei  Briod  a'i  Obrwy-ydd 

I'w  alw  daeth  ar  ganol  dydd. 

Ymadael  wnaeth, — symudodd, 
Aetb  i  fyd  sydd  wrth  ei  fodd, 

Tywyswyd  ef  at  Iesu, — ei  ochain 
A'i  afiechyd  ddarfu ; 


BAEDDONIAETH.  195 

Lion,  iach,  mae  'n  llawenycbu 
Y'ngwledd  lawn  angylaidd  lu. 

Er  rhoi  ei  gorff  yn  ei  oer  gell, — a'i  doi 
Mewn  duoer  ystafell ; 
Fry  y  daw  o'r  fro  dywell, 
I  oes  bur  Paradwys  bell. 


AE    FAEWOLAETH   Y    PARCH.    E.    ROWLANDS 

GWEINTDOG  YR   EFENGYL  YN    HENKYD   A    CHONWV, 

Yr  Men  afufarw  Rhagfyr  lOfcd,  1836. 


Ffyrnig  droelledig  drallodion — gefais, 
A  gofid  i'm  dwyfron ; 
Ebyw  synfawr  a  dyfnfawr  don 
A  gododd — Oh !  ergydion  ! 

Mae  saethau  angau  ingwedd, — ei  allu 

A'i  ddrylliant  yn  rbyfedd ; 

Er  doniau,  hwyliau  baelwedd, 

Try  bawb  i  bentwr  y  bedd. 
Ein  digoll  weinidogion, — rai  enwog, 

Wroniaid  tra  ffyddlon ; 

A'r  rbai  sy'  wylwyr  Si'on, 

A'r  iach  nid  eiriach  ei  don. 

Mwyha  nerth  ei  ryferthwy — yn  grylacli, 
A'i  grafangc  ofnadwy, 
Trymha  groes,  Och !  loes  a  chlwy, 
Canoedd  yn  ardal  Conwy. 

Mae  rhyw  boen  a  mawr  benyd, — mawr  alar 
Am  Eowlands  o'r  Henryd; 
Er  ein  braw  ar  hyn  o  bryd, 
A'n  siom,  fe  ga'dd  ei  symyd, 

I  dirion  hoew-wlad  araul, 

Yn  iaeh  ar  hyn  uwch  yr  haul, 

Ca'dd  plant  Sion  fawr  golledion. 
Trwm  ergydion,  tra  mawr  godant, 
Mewn  dwys  hiraeth,  synedigaetb, 
A  mawr  alaetb,  yma  'r  wylant 


596  BAEDDONIAETH. 

Colled  am  un  o'r  rbai  calla' — deimlir 
Trwy  demlau'r  Gorucha'; 
'Mhob  gwaith  llesol,  duwiol,  da, 
Rowlands  ni  fyddai'r  ola'. 

Ei  efangylaidd  goethaidd  bregethau, 

Y  rbai'n  oedd  eang,  a'i  daerion  weddiau, 
Annuwiolion — ergydion  rhwygiadau 

A  ami  waedodd  ei  dyner  deimladau, 
Yn  lie  byn  oil  llawenbau — mae  weithian 
Yn  yr  eirian  harddlwysion  ororau. 

Y'ngwlad  y  dydd  dedwydd  da, 
Lie  seiniant  oil  hosanna, 
A  byfawl  Iebofab, — a'r  llu  cannaid 
Ei  enaid  a  una. 

Ei  Avirffydd  yn  ddiorphwys, — bael  agwedd, 
Amlygai  mor  wiwlwys; 
Ef  oedd  iraidd,  beraidd  bwys, 
Ei  arogledd  i'r  eglwys. 

'Eoedd  yn  fflam  ei  wir-ddawn  fflwcli. 
A  hyfrydwcb  i'w  frodyr, 

Y  rbai  sy'  oil  eres  iaitb, 

0  lwyrwaith  yn  alarwyr, 

Collasom  frawd  eu,  llesol, — un  ydoedd 
Weinidog  defnyddiol; 
Un  o  fwriad  anfarwol — 
Och!  arw  nych,  ni  cbeir  yn  ol, 

Cyfaill,  tra  hir  y  cofir, — da  ydoedd, 
A  didwyll  frawd  cywir; 
O  holl  weision  I6n  yn  wir, 
Ei  anwylach  ni  welir. 

Hoffodd  lawndaith  i  gyd  o  ffyddlondeb, 
Ni  chodir  undyn  uwch  ei  diriondeb ; 
Ac  i'w  ei  ardal  bu  mewn  cywirdeb ; 
Garai  bob  amser  iawnder  ac  undeb, 
A'i  wenau  ar  ei  wyneb — cyngorai, 
Ac  yr  by'  seiniai  yn  erbyn  croesinceb. 


BARDDONIAETH.  197 

Un  doniol  fel  duwinydd, 

Mawr  ei  ddawn  ymoreu  'i  ddycld ; 
Cafwyd  llonder  inwynder  roaith. 

Do  ganwaitk,  wel'd  ei  gynnydd. 

ITae  Si'on  mwy  is  awyr — i'w  gweled 
Mewn  galar  a  rhwystyr; 
Galwyd  am  un  o'i  gwylwyr, 
Un  a  gaid  o'i  lienwog  wfr. 

Hynod  y  tramawr  och'neidiau  trymion, 

Gruddfanau  degau  o  Weinidogion 

A  glywir,  eoelir  fod  Uawer  calon 

Yn  deg  ar  hollti,  a'u  dagrau  heilltion, 

Rhyw  aethau  synder  weithion — a  ddaliodd, 

Ac  a  ofidiodd  lu  o'i  gyfoedion. 

Nod  ingawl  nid  yw  angau — yn  edrych 
Ar  oedran  na  doniau, 
Taro  rnae  hwn  i'n  trymhau 
Ar  gedyrn,  0!  rwygiadau ! 

Trwy  holl  Arfon  a  Mon  mwy 
Cwynir  am  seren  Conwy. 

Am  wr  gwiwlon  mawr  y  galar, 
Un  mwyneiddgu  amyneddgar  ; 
Brawd  diball,  call,  cu ; 
Dios  daw  Iesu 
I'w  gyrehu  o'i  garchar. 

Ei  weision  gyfyd  Iesu 

0  lygredd  y  dyfnfedd  du. 

Pan  gyfodant  uwch  poen  a  gofidiau, 
Harddawg  hynodir  eu  peraidd  ganiadau  ; 
Ac  ar  unwaitk  yn  gwisgo  coronau 
Yr  ardal  union  a'r  aur  delynau : 
Eu  hadlais  yn  eu  hodlau — berseiniant 
Drwy  gu  iwvniant  y  nefol  drigfanan. 

Ef  uwch  nen  yn  ci  wen  wisg 
Glirwedd,  ninau  *n  galarwisg. 

O  cofia,  ein  Duw  cyfion, — am  danom, 
Mwy  dinerth  y'm  weithion, 


19&  BAEDDONIAETH. 

A  bydd  di  mwy  trwy  bob  troion 
Yn  dywysydd  i  dy  weision. 

Hyn  a'n  cynal  yn  ein  cwynion, 

Er  erchylled  yr  archollion ; 

Ewybr  rhydd  yw  llwybrau  Ion, — cysonawi 

Lu  dethawl  a  doetbion. 

Cyfod  eto  lu  i  weithio, 

A  llafurio  oil  o  fwriad; 

D'weud  am  loesion  Iesu  tiriori 

A  gras  bylon  ei  groeshoeliad. 

Er  clais,  er  clwy,'  gafael  gofwy, 

Bydd  rasol  nertbol  gynorthwy — beunydd, 

Er  rbad  a  cbynnydd  Hecryd  a  Chonwy. 

Duw  bael,  bydd  nawdd  ei  deulu, 
Amlha  'u  dawn  trwy  'r  cwmwl  dii ; 
Eu  Twr  anwyl  tirionacb, 
Heb  wael  bynt  bytb  i'w  blant  bach, 
Bydd  Dad  o  hyd,  byfryd  hwyl, 
A  Mwynwr  eu  mam  anwyl; 
Bydd  yn  dirion,  er  bron  brudd, 
Ei  cbastell  yn  ei  chystudd. 
A  boed  heb  ri  'tb  fendithion, 
Bywiog  hedd,  ar  y  wraig  bon. 

Bydd  di,  er  cyni  caetb, — a  pbob  dadwrdd, 

Eu  haul  agwrdcl  hi  a'i  hiliogaeth. 

Nes  o  foroedd  fyn'd  i'r  nefoedd, 

Gwedi  'r  oesoedd  gyda'r  Iesu ; 

Ac  er  syndod  ail  gyfarfod, 

A  byw  hynod  heb  wahanu. 

BEDDEEGEYFF. 


Y  PAKCH.  W.  WILLIAMS,  WEKN. 

Dyn  yn  ail  o  dan  y  nef — i  Williams, 
Ni  welir,  rhaid  addef; 
Myrdd  wylant  a  mawr  ddolef, 
Drwy  y  wlad,  ar  ei  ol  ef. 


BARDDONIAETH.  199 

Y  PAECH.  J.  BKEESE,  A'l  FERCH  ANNE. 

Diau  gwanwyd  De  a  Gwynedd — a  braw, 
Pan  roid  Breese  i'r  dyfnfedd; 
Gweinidog  myg  ei  nodwedd, 
A'i  Anne  bach,  yn  yr  un  bedd. 

Traidd  gwae  eglur  trwy  Ddeau  a  Gogledd, 
Ow!  Breese,  ein  gwron,  obry  sy 'n  gorwedd ! 
Ni  bu  un  erioed  neb  o  anrhydedd 
Mwy  ar  furiau  Siion  am  wir  fawredd. 
Duw  Ner  a  gaid  yn  arwedd — ei  angel, 
A  rho'i  Anne,  ei  dawel  ferch,  i'r  un  diwedd. 


CHWE'  ENGLYN  I'W  GOSOD  AR   FEDDFAEN  Y  DIWEDDAE 
BARCH.  JOHN  ELIAS. 


John  Elias  a  lywiai  Si'on— deg, 
Fel  cerub  Duw  'n  ffyddlon : 
Pen  athraw  'n  gwlad  fad  o  Fon, 
Uwch  eraill  oedd,  a'i  choron. 

Rho'i  olau  fel  pur  heulwen, — Elias 
Pan  loywai'n  ffurfafen, 
Machludo,  neu  guddio  'i  gwen 
Asurawl,  wnai  pob  seren. 

Ar  drefn  yr  lawn,  a  "  Rhad  ras," — y  nofiai 
Mewn  nwyfiant  ac  urddas ; 
Troi  nerth  syehder,  crinder  eras, 
Yn  wlaw  a  wnai  Elias. 

Traethai,  llefarai  a'i  fys, — ac  agwedd 
Ei  ysgogiad  dilys 
I  iiloedd  wnai'n  iaith  felys; — 
Goruwch  iaith  ei  ddeigr  a'i  chwys ! 

Yn  ei  ddwysder  a'i  'n  ddistaw, — a  swynai  * 
Bob  synwyr  i'w  wrandaw; 
Codiad  ei  lygad,  a'i  law, 
Ro'i  fil  trwy  'r  dorf  i  wylaw. 


♦  Hwn  ddyfarnwyd  yn  oreu. 
2o 


200  BAEDDONIAETH. 

Syw  fywyd  cymdeithasfaoedd, — \vr  Duw 
Eoi  dan  trwy'r  gwersylloedd; 
Mewn  urdd  uchel  angel  oedd 
I'r  wlad,  a'i  raawr  Lyw  ydoedd. 


EOBYN  MEIEION,  TEAWSFYNYDD, 

Eobyn  Meirion,  Ion  Lenydd, — a  gododd 
Yn  ddysgedig  Ieithydd; 
Yr  oedd  yn  bur  Dduweinydd, 
Nofiai  'n  nhrefn  y  nef  yn  rhydd. 

Ehoes  ef  enw  i  DraAvsfynydd, — a  maAvredd 
I  gymeriad  crefydd; 
Fe  arweiniai  Feirionydd 
A'i  fawr  ddawn  yn  ei  fyr  ddydd. 

I'M  PLANT,  AE  OL  CLADDU  SAITH  0  HONYNT. 

Helynt  byd,  nid  yw  i  'mhlant  bach, — na'i  boen, 
Byw  maent  mewn  gwlad  buracb, 
A'u  Uawenydd  yn  llawnach; 
Gwell  lie  'n  wir, — ac  oil  yn  iacli. 


MRS.  EOBEETS,  BLAENAU  GWENT. 

Yn  "wir  eaid  yn  y  wraig  lion, — byd  ei  hoes, 
Fywyd  bardd  fel  cristion ; 
Ei  hawddgarwch  oedd  goron, 
A  nawdd  lad  ei  hanedd  lou. 

Ei  thegwch  a'i  doeth  agwedd — wywasant, 
Eisoes  i  fro  llygredd; 
A'r  enaid  llawn  o  rinwedd, 
Aeth  i  Avlad  o  fythol  hedd. 

E.  AC  E.  CADWALADE,  BEYMBO, 
Ehieki  E.   Cadwalade,   Ysw.,  Beoughton  Hall. 

I'r  Iesu  cydymroisant, — a'u  hoes  deg, 
Tros  eu  Duw  dreuhasant; 
Ar  ol  cyd  fyw  'n  syw  ddau  sant, 
Yn  Iesu  cyd  hunasant. 


BAKDDONIAETH.  20J 

Mewn  hedd  bu  diwedd  y  daith,— wir  dduwiol, 
Ai  'r  ddau  i  wlad  berffaitk  ; 
Ar  alwad,  myn  lor  eilwaith, 
Gael  eu  llwch  o*r  gwely  llaitk. 


ME.  0.  OWEN,  PENTIE. 
Mewn  gweryd  oer  mae  'n  gorwedd — yn  llonydd, 
Un  llawn  o  haelfrydedd  ; 
Er  hyny  daw  mewn  rhinwedd, 
Gydar  byw  fe  gwyd  o'r  bedd. 


HUGH   AC   ELEN  ROBERTS,   FESTINIOG. 
Diengynt  uwch  gwlad  angen;— Hugh  Roberts 
Ro'i  heibio  'i  dy warchen  ; 
Ac  i  drigfa  'r  Wynfa  •wen, 
Ar  ei  ol  vr  a'i  Elen. 


MR.  J.  JONES,  GOF,  NANNERCH. 
O'i  dywydd  galwyd  loan, — ei  enaid 
A  laniodd  yn  Nghanaan  : 
Er  ei  roi  i'r  oer  raian, 
Daw  ar  lef  Mab  Duw  i'r  Ian. 

MR.  W.  JONES,  CEIDIO. 

Oes  William  Jones,  a'i  alwad,-— ddirwynodd 
I  ran  ei  orphwysiad, 
Yn  llwcb  Ceido,  fro  ddifrad, 
Hyd  foreu  ei  adferiad. 

EDWARD  BACH,  PLENTYN  BODGWILYM,  ABERMAW. 
I  oer  dy>  bedd  Edward  bach—a  roddwyd, 
Er  addysg  i'w  hynach; 
Un  diwrnod  daw'n  gadarnach, 
Wedi'r  hun  hon,  adre 'n  iach. 


MARY  SIMON,  A  PHEDWAR  O'I  PHLANT. 
Daearwyd  y  fam  dirion. — a  hydeg 
Bedwar  o'i  phlant  fifyddlon: 


202  BARDDONIAETH. 

Trefnu'i  thf  tra  fu  wnaeth  hon, — 
Duwiol  chwaer,  daliai  'i  choron. 


JANE,  MERCH  ME.  ROWLANDS,  ORMOND  STREET, 
Liverpool. 

Ni  bu  'r  un  ferch,  neb  erioed, — hawddgarach, 
Oedd  goron  mabanoed; 
Angau  pybur,  ing  poboed, 
Aeth  a  hi  cyn  yn  wyth  oed. 


BRAWD    Y    PARCH.    D.    GRIFFITHS,    NEATH. 

Yr  hwn  oedd  oruchwyliwr  yn  y  gwaith  glo. 
Gwir  uchelawg  oruchwyliwr, — di  goll, 
A  da  gymwynaswr, 
lawn  fuddiol  dangnefyddwr, 
Hynaws,  teg,  fu  'r  gonest  wr. 


MR.  W.  GRIFFITH,  CWM  NEDD. 

Yn  Cwm  Nedd  y  caem  noddwr — gorhoffus, 
W.  Griffith,  dda  wladwr, 
Oedd  i'w  wlad  ddefnyddiol  wr, 
A  gwir  fuddiol  grefyddwr. 


GWRAIG  A  GLADDWYD  YN   SIR  FORGANWG,  GWR  YR  HON 
A   GLADDWYD    YN   MON,    SEF    MAM   H.  R. 

Er  i  Mon  gael  fy  ngwr  mad — i  orwedd, 
Nid  hir  ein  hysgariad; 
Troi  eilwaith  gawn,  trwy  alwad 
Yr  anwyl  Oen,  i'r  un  wlad. 


PLENTYN  MR.  A  MRS.  WILLIAMS,  BENSON  STREET, 

Liverpool. 
Yn  iraidd  rosyn  eirioes — y  gwywodd, 
Cyn  gwel'd  gauaf  einioes; 
Ar  foreu  gwawr  ei  feroes 
Aeth  i  wlad  y  fythol  oes. 


BABDDONIAETH.  203 

MR.  EYAK  JONES,  A'l  FEECH  ANNE. 

Dal  hir  oes  mewn  duwiol  ran — i  gynnydd 
Ei  genedl  wnaeth  Ef'an; 
Tir  ymdaith  ei  tbaith  weithian, 
Yn  fyrach  oedd  i'w  ferch  Ann. 


ENGLYNION   ANERCHIADOL. 


AE  DDYFODIAD  SYR  W.  W.  WYN  I'W  OED. 

Ys  Etifedd  Wyn  Stay,  hyfawl— y  daeth 
I'w  oed  yn  fendithiawl; — 
Y  wlad  am  hyn  leda  'i  mawl 
I'n  Barwnig  wr  breiniawl. 

Er  i'w  dad  yn  fad  fudo, — er  cwynion, 
Er  cenedl  yn  wylo, 
Er  oer  frath,  sych  dagrau'r  fro, — 
Cawn  atom  Watcyn  eto. 

Ceir  miwsig,  goreu  mesur, — y  delyn 
A'i  diliau  llawn  cysur; 
Taenu  'i  barch  wna  mewn  ton  bur, 
Hynotaf  delyn  natur. 

<Cael  ucbel  sain  y  clycbau, — a  dirfawr 
Derfysg  y  magnelau; 
Odli  'n  wycb,  cyd  lawenhau 
A  wna  anian  a  ninau. 

Mynyddau  ban  yn  tanio — yn  ufel 
I'r  nefoedd  mewn  cyffro ; 
Dywenydd  ar  ei  ddydd  o 
Wel'd  awyr  yn  blodeuo. 

Tra  fo  haul  yn  troi  fe  welir— ei  enw, 
A'i  linach  a  berchir; 
Drwy  lawenydd  darlunir 
A  wnaeth  teg  Benaeth  y  tir. 


204  BARDDONIAETH. 


I  ARGLWYDD  DINORBEN. 

Ein  beirddion  bawb  a  arddel — -Dinorben, 
Dan  wirbarch  Lyw  uchel; 
Mae  'n  dda  son,  mwy  nawdd  a  sel, 
Iaith  Gomer  ddaeth  o  Gimel. 


CYMDEITHAS  Y  GWYR  IEUANGC  Y  BETHEL. 


Mwy  doetli  yw  cael  Cyrndeithas — yn  debyg 
Mewn  dyben  ac  urddas, 
Neu'r  un  fodd  a'r  nef  addas, 
Trwy  fyw  'n  gr)*f  y'ngwawl  trefn  gras. 

Mawr  iawn  y'moreu  einioes — yw  addysg 
Sylweddol  rhag  drygfoes; 
Hyny  'n  wir  wna  brydnawn  oes 
Yn  oleu  erbyn  eiloes. 

In  a  fydded  dim  anfuddiol — yn  eich  mysg  : — 
Parch  mawr  i'r  Gair  dwyfol; 
Dim  cwestiynau  ffurfiau  ffol, 
Ond  f'o  'n  addysg  defnyddiol. 

Tanier  eich  destynau— a  chariad ; 
Nid  chwerw  gyndyn  ddadleu ; 
Pob  cyfarfod  er  clod  clau, 
I  gyd  f  o  'n  addysgiadau. 

Oes  o  lwyddiant  sylweddol — a  gewch  chwi 
Ehag  ochain  gelynol, 
Os  byw  'n  dda, — os  byw  'n  dduwiol, 
Byw  drwy  nerth  gras  heb  droi  'n  61. 

A  phan  ddowch  i  orpheniad — eich  gyrfa, 
Ni  'ch  gorfydd  ddrwg  deimlad ; 
Cewch  goron  a'ch  bron  uwch  brad, — o  swn  gwaedd, 
Wedi  cyraedd  i  wlad  y  cariad. 


BAEDDONIAETH.  205 


v: 


DAVID..  MAB  Y  PAECH.  T.  JONES,  TREFOEEIS   GYNT, 
YN    AWE  0  LUNDAIN. 


Ganwyd  ter  fachgen  tirion, — wna  heddyw 
Addurn  Plas  y  ffynnon ; 
Arweinier  ar  yr  union, 
I  wir  fri  oddi  ar  y  fron. 

Ar  ei  wyneb  eirianwawr — y  gwelir 
Argoelion  dyn  gwerthfawr: 
Wedi  myn'd  ei  enaid  mawr 
Yn  addfed,  bydd  ddefnyddfawr. 

])aw  anian  y  duwinydd — i  fawredd 
Yn  foreu  gan  Dafydd; 
Ac  un  mawr,  gwir  fawr  a  fydd 
Yn  rhiniau  yr  Awenydd. 

Y\"ele  agwedd  ei  lygad, — a'i  eglui- 
Fywioglym  edrychiad, 
Y"n  addaw  mawr  gynnyddiad, 
I  fyned  yn  fwy  na  'i  dad. 

Ar  Ddafydd  b'o  myrdd  hefyd — o  radau, 
Anrhydedd,  a  llawnfyd; 
lor  a  f o  drwy  ei  fywyd 
Iddo  ef  yn  nawdd  o  kyd. 

Wedi  rhaniad  hir  einioes, — a'i  hyfnod 

0  ddefnydd  gwerth  teiroes, 

A  mewn  hedd  ar  ddiwedd  oes, 

1  fawredd  y  nef  eirioes. 


I    SYE    J.    GUEST,    A'I    AEGLWYDDES. 


Lluon  addas  -llenyddawl, — anwylweis 
Hen  Walia  'n  unfrydawl, 
Gwnawn  bryddest  i  Guest  deg  wawl, 
A'i  Arglwyddes  ryglyddawl. 


206  BARDDONIAETH. 

Sir  J.  Guest  a'i  orchestion, — seneddwr, 
Sai  'n  addas  a  ffyddlon  ; 
'E  gara  lwydd  y  goron, 
A  mawr  les  hen  Gymru  ldn. 

Triniai  yn  erbyn  estronwyr — i  gael 
Bugeilo  'n  Heglwyswyr ; 
Mynai  gael  mwy  enwog  wyr 
Hyfrydawl  Gymry  'n  Frawdwyr. 

Ni  fu  erioed  Ifor  hael — i'w  weled 
Yn  haelach  na  'r  diwael 
Foneddion  hyn; — cyn  en  cael, 
Gwywedig  caem  ein  gadael. 

Gonieriaith  fwyniaith  a  fynant, — cynnydd 
Ein  cenedl  a  bleidiant; 
A'r  Awen  der,  eirian  dant, 
Yn  agwrdd  a  gefnogant. 

Golud  a  gemau  gwlad  Gomer — ydynt, 
A'i  phleidwyr  bob  amser: 
I'r  haeddawl  ddau  y  rbodder, 
Er  iawn  barch,  arwyrain  ber. 


PRIODASGERDD    Y    PARCH.    W.    AMBROSE. 


Priodas,  urddas  a'i  harddel, — dawnus 
Ordeiniad  gorucbel ; 
Priodas  yw  pai-od  sel, 
Da  agwrdd  gylch  diogel. 

Amryw  o  frodyr  Emrys — iawn  eiliant, 
Pan  wneler  yn  hyspys 
O'i  symudiad  i'w  lad  lys, 
A'i  hardd  Elen,  wir  ddilys. 

Porth  Madog  enwog,  yn  anad— un  man, 
Sydd  mewn  mwy  o  deimlad 
Caredig,  cywir  rodiad, 
Er  rhoi  iddynt  hwy  fawrhad. 


BARDDONIAETH.  207 

Bendithion  yr  Ion  gyfraner— iddynt, 
Ddau  addien,  bob  amser ; 
Drwy'r  einioes  draw  arweinier, 
Yn  eu  taith  y  ddeuddyn  ter. 

I'w  rban  y  byddo  hir  oes, — a  Iesu 
'N  dywysydd  hyd  eiloes : 
Gwaed  yr  Oen  gyda  'r  einioes, 
Dyna  'u  grym  o  dan  y  groes. 

Ei  ddoniau  ef,  dduwinydd — tra  enwog, 
Trwy'i  einioes  fo'n  ddefnydd, 
A'i  ganu  fo  ar  gynydd, 
Diwael  ddawn,  tra  dalio  'i  ddydd. 

Ei  lathraidd  Awen  lithrig,— syw  adlais, 
A'i  odlau  clymedig, 
Tyner  waith,  ail  tonau  'r  wig, 
Ban  ydynt  derby niedig. 

Ei  athrylith  wir  olau, — Weinidog 
Hynodol  ei  ddoniau, 
A'i  hethol  fywyd  bithau, 
Mewn  hedd  fo  'n  hir  i'w  mwynhau. 

Hir  oes  iddo,  ddewrwas  addien, — i  fyw 
Yn  fawr  uwch  cynfigen, 
A  dalied  bywyd  Elen, 
Ei  Asen  o,  i  oesi'n  hen. 

Boed  heb  sen  Elen  wiwlwys, — o  galon, 
Yn  ymgeledd  gymwys ; 
A'i  thalentau,  doniau  dwys, 
Er  hyglod  fudd  i'r  eglwys. 

Dymunol  boed  eu  mwyniant, — a'u  dyddiau 
'N  ddedwyddwch  a  llesiant; 
A  bendith  i'w  plith — a'u  plant, 
A'u  holl  eiddo  mewn  llwyddiant, 

Hynotaidd  b'o  gwenau  natur — arnynt, 
Heb  ernych  na  dolur: 
Boed  eu  parch  a'u  bywyd  pur 
Yn  deg  oesiad  o  gysur. 


208  BARDDONIAETH. 

PRIODAS  Y  PARCH.  W.  JONES,  HAWEN,  A  MISS  MARY 
GRIFFITHS. 

Ar  y  ddau  garuaidd  hyn, — hyd  eu  hoes, 
Boed  Duw  yn  amddiffyn  ; 
A'r  ammod,  eu  haur  rwymyn, 
Yn  wir  glod,  Hawen  a'r  Glyn. 


PRIODAS  MR.  J.  PUGH,  A  MISS  SARAH  ROWLANDS, 
Yn  Bethel,  Ionawk  17,  1854. 

I  Pugh  a  Sarah  seirian— y  byddo 
Pob  addas  ddawn  weithian; 
Gwenau  trefn  gras  ac  anian, 
Trwy  eu  hoes  rhoed  Duw  i'w  rhan. 

loan  anwyl  eneinier— hyd  einioes 
A  doniau  'r  uchelder  ; 
A  gair  da  Sarah  is  ser, 
Ei  wraig,  a  gydfawryger. 

Sarah  gawn  o  ddawn  ddinam, — a  siriol 
Fel  Sarah  'r  hen  fwynfam  ; 
A  Phugh  'n  wir  cywir  bob  cam 
F'o  'i  lwybrau  oil  fel  Abram. 


ANERGHIAD  I  T.  A  J.  JONES,  FFOSDDU, 

SEF   CTDNAEOD  DEKBYNIAD   EU   GWAITH   BARDDONOL  YN   EU    LLYTHYRAU 


O  frawd!  y  fath  hyfrydwch — yw  canu 
Er  cynydd  dedwyddwch  ; 
Cawn,  yn  lie  cwyno  'n  y  llwch, 
Awenyddu  mewn  heddwch. 

Grym  digoll,  gramadegydd — o  urddas 
Fo  'n  harddu  'ch  gwaith  celfydd, 
Hyny  'n  doraeth  o  faeth  fydd 
1'ch  doniau  a'ch  dywenydd. 

Chwiliwch  yn  ddyfnach  eilwaith, — wr  hyddysgy 
I  wreiddiau  ein  mamiaith ; 
Rhoi  mawredd  i'r  Omeriaith, 
A  wna  beirdd  uwchlaw  pob  iaith 


BAEDDONIAETH.  209 

Er  dysgu,  fe  roed  ysgol — hynod  rad 
Yn  y  "  Drych  Bae::donol"; 
Camp  i  ni  rhag  cwympo  n  ol, 
Troi  Awen  at  y  rlieol. 

Gwiliwch  a  chodweh,  da  clrwi, — yn  drackwyrn, 
Ac  edrychwch  ati, 
Rkag  i  Jane  a'i  hawen  hi, 
Ar  ei  gwr,  fawr  ragori. 

O'i  diriwiad  daw  'r  Awen, — hi  goetliir 
Er  gwaetha*.  pob  absen ; 
Ni  welir  mwy  dan  niwlen, 
O'r  "fios"  y  dyrchir  ei  phen. 

Awenydd  ddaw  i  fynu — yn  fuan 
I  fywyd  trwy  Gymru ; 
Hi  gaiff  ferch  deg  i'w  pbarclm, 
Hoffns  ddawn,  yn  y  "Ffos  Ddi\" 

Byw'n  nycblyd  beb  un  acbles — ni  welir 
Mwy  anwylaf  dduwies  ; 
Cain0  adfer  llawer  o'i  lies, 
Dan  nodded  Awenyddes. 

Eicb  doniau  gwycb  adwaener — yn  y  byd 
Gan  bawb,  a  pbob  amser 
Yn  fyw  dan,  dawn  nef  dyner, 
Y  ddawn  oil  rbowcb  i  Dduw  Ner. 

Os  ffyddlon  union  awenu — a  wnawn 
I'n  lor,  a'i  ddyrcbafu, 
Cawn  nefol  dan  i'r  gan  gu, 
Gwedi  'r  oes,  gyda'r  Iesu. 


ANERCH  TEULU  Y  BRYNGWYN,  PAN  OEDD   FY   NWY  FAIR 
YNO  AR  YMWELIAD. 


Llwyd  ei  wyneb  a  lied  unig — ydwyf, 
Mae  :n  adeg  pur  ehwithig ; 
Pun  waetbaf  sydd,  dywydd  dig, 
Gwr  gweddw,  a'i  cael  gwraig  addig 


210  BAEDDONIAETH. 

Gwron  wyf  mewn  gerwin  wall — ymgeledd,. 
Mae  'm  galar  yn  ddiball ; 
Ewy  'n  barnu  mai  gyru  'n  gall, 
Yw'r  goreu,  am  wraig  arall. 

Y  ddwy  Fair  sydd  ddifyrach, — eu  gweled 
A  ddisgwyliaf  bellach : 

Ni  allaf  fyw  yn  holliach, 
Un  awr,  lieb  y  fawr  a'r  facli. 

Ni  welwyd  dwy  anwylacb, — eu  gweled 
Wna'r  galon  yn  llonach  ; 
Tirion  wen  y  bwten  bach, 
Der  iawn,— a'i  mam  dirionacli. 

Caf  felly  well  cyfeillach — na  mod  yn 
Ail  meudwy  mewn  cilfach, 
A  geirio  'n  fil  rhagoracb, 
Amryw  bwnc  gyda  Mair  bach. 

Fy  nghyfnither  der  dirion  anerchaf, 
Mae  'n  orchwyl  byfrydlon ; 
Haeddai  fawl — boecl  nawdd  fy  I6n 
I'w  gwych  olwg  a'i  chalon. 

Y  ddau  frawd,  mor  ddifyr  ydynt; — a'u  gwaitb 
I  gyd  yn  glod  iddynt, 

Mor  addas  cyd  ymroddynt ! 
Fy  nau  nai  yn  fwyn  un  ^'^t* 

Eang  hefyd  yw  'ngbofion — i'w  gosod 
I'ch  gwasanaetbyddion, 
Cofio  'n  glau  y  Uanciau  lion 
Yr  unwedd  a'r  morwynion. 

Eboi  enwau  eich  morwynion — ni  allaf 
Yn  hollol  yr  awron; 
Buasai  'n  well  y  llinell  hon 
Ei  gosod  gyda'r  gweision. 

Cael  iechyd  da  i'r  clochydd — a'i  amen 
Yr  un  modd  raid  beunydd, 
Khaid  yw  dal  ar  hyd  y  dydd, 
Amen  ceiniog  mewn  cynnydd. 


BARDDONIAETH.  -211 

Y  Da.  hefyd  a'u  bufen, — wair  ac  yd, 
A'r  cwn — teulu  'r  domen, 
Cofiwcb,  tra  portbwcb  bob  pen, 
Eoi  cegaid  fawr  i  "  Coegen." 

Carwn  lytbyr  cryn  latben — yn  ateb 
Hwn  eto,  'r  ben  Gangen ; 
Gwn  na  bydd  un  gwan  ei  ben 
Afrywiog — "Wyf  yr 

Awen. 


YE    ATL    LYTHYR    FR    BRYNGWYN    AM    Y    DDWY   FAI] 


Mor  ryfedd,  gwiredd  bob  gair — a  cld'wedaf. 
Ewy  'n  ddidwyll  beb  gellwair, 
Yr  byn  (fel  mae  yr  benair) 
A  fynaf  yw,  fy  nwy  Fair. 

Nid  yw  'r  byd  im'  ond  rbyw  bair — o  oful, 
Annifyr  ddrwg  gyngrair 
Gorwin,  beb  dd'weyd  un  gorair, 
A  bawaidd  fyd,  beb  ddwy  Fair. 

Hir  iawn  yw  dydd — mae  awr  yn  dair, — biraeti; 
Wna  awr  i  mi'n  bedair; 
Nis  gallaf  naws  o  gellwair 
Os  byddaf  fis  beb  ddwy  Fair. 

Sal  yw  ngwdd  os  disylw  yw  'ngair — genych. 
Clywcb  gwyn  yr  un  tristair, 
A  cboeliwcb  (ni  cbewcb  eil-air) 
Na  byddaf  fyw  beb  ddwy  Fair. 

Kid  ai'n  ffol  i  wneyd  un  flair, — mewn  ty'n  wir 
Maent  yn  well  na  pbeclair; 
Oni  fynaf  fi  an  air 
Fi  wnaf  fwy  i  fy  nwy  Fair. 

Fy  nbeulu  yw  f'anwylair, — er  eu  mwyu 
Gwir  mae  'm  boll  gynniwair ; 
Y  rydd  Awen  ar  ddauair 
Hyrwydd  fyw  gyda'r  ddwy  Fair. 


2.2  BABDDONIAETH. 

Cofivvcb,  os  gyrwch  un  gair — i  wrthod, 
Y  syrthiaf  i  lesmair; 
Ond  rhag  i  chwi  gael  drygaar,, 
Rhwyddaf  yw  cyrchu  ddwy  Fair. 

Mi  roddaf  mwy  arwyddair — ynghyraedd 
Fy  nghariad  lieb  lestair — 
Fy  ngoreu,  ar  fy  ngwirair, 
A  whaf  fyth  i  fy  nwy  Fair. 


DECHREU   ALBUM    MISS   ANNE   DAVIES,    MERCH   HENAF 
ME.  a  MRS.  DAVIES,  CATHERINE  STREET,  LIVERPOOL, 


I'm  hanwyl  Anne  b'o  mwyniant — o  havddfyd 
A  cliynnyddfawr  ffyniant ; 
Hir  oes,  dduwiol  siriol  sant, 
F'o  iddi,  a  Duw'n  feddiant. 

IV  didwyll  riaint  dedwydd — Anne  a  geir 
Yn  goron  llawenydd, 
Trwy  iawn  droedio  rhodio  'n  rhydd, 
A  charu  ei  cnwiorydd. 

Er  fy  nghloi  a  rhoi  fy  rhan — ddaearol 
I  ddu  oeraidd  raian, 
Ys  eilfydd  byw  breswylfan, 
Hir  a  gaf  fi  ar  gof  Anne. 

O.Y. — Oni  thai  11m  y  waith  hon — i  arwain 
Niferoedd  cywreinion, 
O  fewn  ei  Llyfr  caf  yn  lion, 
Wneyd.  arall  i  Anne  dirion. 


ENGLYNION  I  ANERCH  LLYFR,  "  TELYN  EGRYN. 


Cynnadledd  mewn  cain  odlau — gynaliwyd 
Gan  Elen  fawr  ddoniau, 
A'r  Eos  mewn  amrywiau 
0  raddau  'r  gerdd,  bardd  y  w  'r  gwau. 


BARDDONIAETH.  2i3 

Enwogrwydd  Elen  Egryn,— a'r  Eos 
Wir  hyawdl  sy  'n  canlyn 
Hardd  yw  eu  biaith;  a'r  ddau  liyu 
Fu  'n  adeiliaw  *r  fwyn  Delyn. 

Ei  th6nau  prydferth  a  ennyn— burddawn 
Awen  Barddes  Egryn; 
A'r  wlad  er  adfywiad  fyn 
Boi  'i  dwylaw  ar  y  Delyn. 

Dal  yn  dy  law  y  Delyn  dlos,— Elen, 
Bho  eilwaitk  gerdd  wiwdlos; 
Hyd  i'r  nen  cawn  wrando  -r  nos 
Ar  awen  fwyn  yr  Eos. 

Un  o'r  fath  oreu  a  fu — yw  'r  Delyn 
Yn  ardaloedd  Cymru ; 
Bellach  cawn  dan  i'r  gan  gu, — 
Telyn  fydd  yn  mhob  teulu. 

Ffrwd  awenydd  ei  pher  donau — gyraedd 
Gywrain  ucliel  nodau; 

Hed  swynion  o'i  hadseiniau : — trwy  'n  broydd 
Taenir  dywenydd  y  tyner  dannau. 


CANIADAU   EHYDD. 


PBIODASGEBDD  Mb.  OWEN  EDWAEDS,  a  MISS  ELIZABETH 

GRIFFITHS,  MANCHESTER. 

Peiodwyd    dydd    Nadolig,    1845. 


Yn  Eden  ordeiniwyd  priodas 

Yn  urddas  sy'n  addas  i  ni; 
Yr  ammod  perthynol  i'r  rhwymyn 

Sydd  fraint  a  gorchymyn  o  fri: 
Heb  afrwydd  bo'  chwithau  'n  byw  'n  hyfryd, 

Mewn  iechyd  a  bywyd  diball; 
Os  dilyn  wna  rhyw  groes  a  dolur, 

'Naill  un  fyddo  'n  gysur  i'r  Hall. 

Nid  da  yw  fod  dyn  wrtbo  'i  hunan, 

Ar  ddatgan  ein  Tarian  a'n  Twr, 

P 


214  BAEDDONIAETR. 

A  rhaid,  er  'cbwanegu'i  anrhydedd, 
Im'  gael  iawn  ymgeledd  i'r  gwr; 

Priodwyd  preswylydd  Paradwys, 
Yiageledd  oedd  gjmwys  a  gawd, 

Gwraig  addien  o'i  asen  ddewiswyd,    "" 
Darparwyd,  a  gwnaetbpwyd  o'i  gnawd. 

Ehagluniaeth  a'i  rhywiog  oleum, 

Tra  'n  oesi,  fo'  i'ch  lloni  a'cli  gwellau ; 

Eicli  ty  fyddo'n  wycb  etifeddiaeth, 
Pob  rbinwedd  i'w  helaeth  fwynau : 
.     Mewn  llwyddiant  a  ffyniant  hoff  union 

Y  bo'ch,  er  gofalon  y  byd, 

A  llwyddiant  fo  ar  eich  boll  eiddo, 
Pdiad  fyddo  'n  deg  arno  fo  'i  gyd. 

Boed  bedd  yn  eicb  annedd  i'w  cbynai 
Yn  addurn  i'cb  ardal  a'cb  oes; 

Ni  rodiwyd  heb  ynill  anrbydedd 
I'r  bwn  am  wir  rinwedd  ymroes ; 

Mor  siriol  ag  Abram  a  Sarab 

Y  byddo  'cb  boll  yrfa  trwy  'r  byd, 
Na  wypoch  am  ddim  yn  anbapus, 

Ond  destlus  fyd  gweddus  i  gyd. 

Eicb  oesiad  fo  'n  gywir  a  cbyson, 

Wrtb  reol  wir  union  lor  bael, 
Yn  eurglod  wasanaetb  yr  Arglwydd 

Mae  benditb  a  gwiwlwydd  i'w  gael  ; 
Addolweli  Oen  Duw,  gan  ei  ddilyn, 

A  byw  nid  i'w  ddilyn  o  bell; 
Heb  awydd  gorfydol — eich  bywyd 

Cysegrwcb  i  wynfyd  sydd  well. 

Elizabetb  fyddo  o  fawr  lesiad. 

A'i  glwys  ymarweddiad  yn  glod 
I'w  phreswyl,  a'i  gorcbwyl  fo  gwarcbad, 

Gan  wneyd  byn  yn  wastad  ei  nod; 
Boed  fel  y  winwydden  rinweddol, 

Yn  fuddiol  a  siriol  ddi  sen, 
Er  trafferth,  beb  ymsertb  bob  amserr 

A'i  gwr  gydnabydder  yn  ben. 


BARDDONIAETH.  215 

Nid  pen  a'i  deyrnwialen  i  lielaeth 

Feistrolaeth,  neu  driniaeth  un  drwg} 
Ond  pen  er  ei  hoffi  a'i  hamddiffyn, 

A'i  gwylio  rhag  gelyn  a  gwg: 
Tan  groesau  neu  donau,  cydunol 

Y  byddoch  i  dduwiol  gyd  ddwyn : 
Mae  'n  an  fad  i  weled  un  wen  fere  h 

I'w  phriod  yn  gaethferch  ddigwyn. 

Frawd  Owen,  gofalwch  am  duedd 

Heb  gabledd  na  chwerwedd  ychwaith ; 
Ei  phlaid  fyddo  'ch  enaid,  a'i  chynal 

Fo  cystal  eich  gofal  a'ch  gwaith ; 
A'i  chynal  heb  ofer  achwynion, 

Fun  dirion,  yn  goron  i'w  gwr; 
Un  feddwl,  eich  dau  'n  dangnefeddus 

Heb  astrus  a  'stormus  ystwr. 

Yn  Owen  na  foed  dim  annuwiol, 

Ond  siriol  a  gwrol  heb  gas, 
A'i  rodiad  i  gyd  yn  ddiw'radwydd, 

Er  canmol  gwir  grefydd  a  gras : 
Addfwynder  yw  unig  ddeddf  undeb, 

Sirioldeb  wna  rwyddeb  i'r  oes, 
1'ch  dyddanu,  trwy  hyn  cewch  ddedwyddyd 

Heb  ofid  dychrynllyd  na  chroes. 

Elizabeth  ystig  fo  'n  wastad 

Tan  deimlad  o  gariad  i'w  gwr : 
Ys  digwydd  rhyw  dan  profedigaeth.. 

Gofaled  am  dalaeth  y  dwr 
I  ddiffodd  yr  afiwydd  a'i  effaith, 

Gan  rodio  wrth  gyfraith  y  Gair; 
Drwy  hyny  bydd  werthfawr  ei  heinioes, 

Gwna'i  hoes  yn  werth  dwy  oes  neu  dair. 

Eich  cwlwm  fo  gwlwm  dwy  galon, 

I  fyw  er  dichellion  y  fall, 
Drwy  fynu  bob  un  ei  wir  fwyniant 

Ynghysur  a  llwyddiant  y  Hall; 
Eich  siarad  heb  wg  na  chroes  eiriau, 

Tra  byddoch  tan  rwvinau  yr  iau, 
2p 


216  BARDDONIAETH. 

A'ch  golwg  ar  wneyd  lies  i'ch  gilydd, 

Gwna  hyn  chwi  'n  dra  dedwydd  eich  dau. 

Ymadael  na  wnewch  a'ch  amodau, 

Er  croesau  a  rhwystrau  bob  rhyw; 
Ond  ffyddlon  un  galon  a'ch  gilydd 

Y  byddoch  chwi  beunydd  yn  byw: 
Mewn  hedd  ac  anrhydedd  y  rhodioch, 

A  bydded  lor  arnoch  yn  ben, 
Ac  yna  cewch  gyraedd  gogoniant 

Y  nefoedd  a'i  mw^niant. — Amen. 


LLINELLAU    COFFADWRIAETHOL    AM    MRS.    HUGHES, 

Mam  Mr.  J.  Hughes,  Watchmaker,  Caernarfon;  a  Mrs. 

Daties,  Catherine  Street,  Liverpool. 


Mawr  golledion  teulu  Si'on 

Am  anwylion  is  y  nef, 
Deimlir  weithion  yn  Nghaer  Arfon, 

Mae  llu'n  drymion  yn  "Mhendref:" — 
Meistres  Hughes,  y  fam  dirionaf> 

Garedicaf  yn  ei  dydd, 
Aeth  o  dir  y  goi'thrymderau 

I  ororau  perffaith  rydd. 

0  mor  addfwyn  oedd  ei  hysbryd 

Trwy  ei  bywyd  hyd  y  bedd, 
Teimlad  nefol  ac  ysbrydol 

Welid  ar  ei  siriol  wedd; 
Undeb,  cariad,  cydweithrediad, 

Lanwai  'i  theimlad  ar  ei  thaith ; 
Ni  ro'i  i  absen  a  chenfigen, 

Chwerw  gynhen,  le  na  gwaith. 

Crist  a'i  waed  oedd  ei  gorfoledd 

A'i  thangnefedd  yn  ei  hoes; 
Tywallt  dagrau  wnai  yn  ffrydiau 

Pan  wrandawai  am  ei  groes: 
Byw  wnai  'n  swn  caniadau  'r  nefoedd, 

Didwyll  oedd  yn  "  Street  y  Llyn ;  " 
Arni  gwelid  eglur  ddelw 

Yr  Oen  fu  farw  ar  y  bryn. 


BAEDDONIAETH.  217 

Nid  oedd  arni  frys  na  thrallod 

Wedi  darfod  gwaith  ei  dydd, 
Cafodd  amser  i  adgofio 

A  myfyrio  am  bethau  fydd ; 
Darfu  'i  gwaith  a'i  holl  ofalon, 

Dim  i  wneyd  ond  huno 'n  awr; 
Ffarwel  roes  i  holl  dreialon 

A  thrallodion  maith  y  llawr. 

Daeth  i  weled  ei  hanwylion, 

Plant  ac  wyrion  oedd  mor  gu, 
Yn  Llynlleifiad  mewn  disgwyliad 

Am  yr  alwad  oddi  fry; 
Gwrando'r  oedd  am  swn  olwynion 

Cerbyd  Ion,  ei  thirion  Dad, 
Pan  ddaeth,  iddo  'r  aeth  heb  ddychryn 

Drwy  y  glyn  i  dir  ei  gwlad. 

Hun  a  'i  chorff  mewn  annedd  dywell, 

Angau  glas  ei  'stafell  glodd : 
Na  alarwn  fel  heb  obaith, 

Mae  hi  'n  berfiaith  wrth  ei  bodd 
Os  o  nifer  saint  y  nefoedd 

Cawn  yn  lluoedd  draw  i'r  lien 
Gyd  anneddu  'n  ddedwydd  deulu, 

Heb  wahanu  mwy — Amen. 


ANNEECH    CYMDEITHAS    Y    CHWIORYDD    IEUENGC, 

Hydeef  1S41. 


Mor  hyfryd  yw  gwel'd  yr  eglwysydd 

Ar  gynydd  trwy  'r  gwledydd  yn  glau 
Ein  ie'ngetid  addurnir  a  chrefydd, 

A'n  Jubili  sydd  yn  nesau  : 
Caersalem,  prif  ddinas  y  nefoedd, 

A  welir  a'i  llysoedd  yn  lion ; 
Mae  blodau  ein  cynulleidfaoedd 

Yn  dod  yn  finteoedd  at  hon. 

Er  colli  hen  deulu  'r  gweddiau, 
A'u  dwyn  at  ganiadau  llu  'r  nef, 


21 S  BARDDONIAETH. 

Daw  'r  ie'ngctid  i  lenwi  'r  adwyau, 
A  cherdded  eu  llwybrau  'n  eu  lie ; 

Yn  lie  dilyn  chwant  a  drygioni, 
I'w  boddi  'n  oferedd  y  byd, 

Darllenant  am  Grist  er  eu  lldni, 
Mewn  gweddi  cyd  unant  i  gyd. 

Ymdrwsiwch  a.  gwir  ostyngeiddrwydd, 

Dilynwch  ein  Harglwydd  yn  hyn ; 
Daeth  Ef  er  mwyn  atal  ei  haflwydd 

I'r  gwradwydd  ar  Galfari  fryn  : 
Mae  'i  weled  dan  hoelion  mewn  cyni, 

A  ohlywed  ei  gri  ar  y  groes, 
Yn  gadarn  anogaeth  i'n'  godi 

Tra  'n  heini,   a'i  ddilyn  trwy  'n  hoes. 

Holl  addurn  eich  gwaith  fo  mewn  llwyddiant 

Yn  dwyn  mawr  ogoniant  i'n  Duw; 
Duwiolion  mewn  sel  y  dadganant 

Yn  felys  ei  foliant  wrth  fyw  ; 
Os  einioes  a  rowch  i'w  wasanaeth, 

Cewch  wledda  mewn  helaeth  fwynh&d, 
Cewch  nefoedd  yn  Ian  etifeddiaeth, 

A  Duw  iechydwriaeth  yn  Dad. 

Cynnyddwch  mewn  cariad  ac  undeb, 

Heb  absen — iach  wyneb  a  chefn, 
A  chyda  chwi  Duw  tragwyddoldeb 

Fo  trafod  mewn  purdeb  eich  trefn, 
I  ddal  hyd  y  diwedd  yn  fiyddlon 

A  dewrion  trwy  ddyfroedd  neu  dan, 
Gan  gadw  eich  gwisgoedd  yn  wynion, 

A'ch  arfau  tryloywon  yn  Ian. 

Eich  galwad  fo  dwyn  beichiau  'ch  gilydd, 

Er  addurn  i  grefydd  y  groes; 
Pob  aelod  mewn  teimlad  fo  beunydd 

Os  un  fydd  ar  lawT  dan  ryw  loes  : — 
Ein  Iesu  fo  'n  ffyddlon  Deyrnasydd, 

Ac  arnoch  chwi  beunydd  yn  ben:— 
lor  aros  yn  Nghwrdd  y  Chwaeriorydd, 

Rho  nerth  yn  eu  mynydd — Amen. 


BARDDONIAETH.  £19 

AXNERCH   GYMDEITHAS   Y   CHWIOKYDD   IEUEXGC,    1842. 


Llawenycha  pyrth  Merck  Sion, 

Mor  hyfrydlon  union  yw, 
Gweled  blodau 'r  oes  yn  casglu, 

Gan  ymrestru  'n  deulu  Duw  ; 
Gorfoledda  'r  hen  fain  eglwys, 

Yn  y  Tabernacl  draw, 
Gwel'd  ei  merched  yn  blodeuo 

Ac  yn  llwyddo  ar  bob  Haw. 

Alae  'r  hen  famau  mewn  llawenydd, 

Gwel'd  fath  gynydd  ar  y  gwaith, 
Hwythau  'r  tadau  sy  'n  crechwenu 

Er  eu  tynu'i  ben  eu  taith; 
Ohwardd  y  nef,  a  chan  angylion, — 

Gwarchod  Sion  yw  eu  swydd, 
Cynddeirioga  'r  diafol  yntau, 

Gwel'd  ei  faglau  'n  llai  eu  llwydd. 

Crefydd  sydd  yn  addurniadau, 

Aur  gadwynau,  gemau  'r  nef, 
Am  y  gwddf  y  mae  'n  brydferthwch — 

Ar  ei  hoi  O  codwch  lef! 
■Cyd  ymdrechAvch  am  flaenori 

'N  deilwng  mewn  gweithredoedd  da, 
€s  yn  llwybrau  'r  nef  gwnewch  rodio, 

Llywydd  nef  eich  llwyddo  wna. 

Gwyliwch  gulni  ac  anghariad— 

Magu  'n  wastad  deimlad  da 
Eyddoch  oil,  gan  benderfynu 

Byw  i'r  hyn  a'ch  gwir  fawrha: 
Dal  yn  ffyddlon  hyd  y  diwedd, 

A  pbob  rhinwedd  yn  parhau 
I  fiaguro  mewn  gir  fawredd, — 

Dyna  'r  hedd  wna  dwyn  yr  iau. 

Ceisio  o  galon  les  eich  gilydd 
Byddoch  beunydd  yn  y  byd; 

Caru  Duw  ac  ofni  'i  ddigio, 
Hyny  fyddo 'ch  gwaith  i  gyd; 


220  BARDDONIAETH. 

Gesglwch  ilodau  'r  gynulleidfa 
Yn  un  dyrfa  at  Fab  Duw, 

I  gael  rhad  iachad  a  chymod — 
M'arw  i  bechod  a  chael  byw. 

Mewn  sirioldeb  gwnewch  ymddangos, 

Nid  oes  achos  bod  yn  drist; 
Eto  gwylaidd,  gostyngedig, 

Tebyg  i  ddilynwyr  Crist; 
Byw  i  ogoneddu  'r  Arglwydd, 

Byw  'n  ddi  wradwydd  ddyddiau  'r  oes, 
Byw  uwch  cyraedd  stormydd  atbrist, 

Byw  ar  Grist  a  gwaed  y  groes. 

Byw  yn  deilwng  o  cliwaeriorydd, 

Caru  'ch  gilydd  fyddo  'ch  gwaith  ; 
Felly  siomir  dyfais  diafol 

Gwyliwch  bob  rhagritbiol  graith. 
Yspryd  gras  ac  yspryd  gweddi 

Fyddo  i'ch  lloni  ar  y  llawr; 
Aros  byddocli  'ch  Cymdeithasau 

Tan  weniadau  'r  nefoedd  fawr. 

Perchwch  eich  blaenoriaid  hefyd, 

Sy  'n  rbai  diwyd  mewn  rboi  dysg, 
Maent  yn  para  'n  ffyddlan  ryfedd 

Mewn  amynedd  yn  eich  mysg: 
Mawr  fydd  cysur  eich  dysgawdwyr, 

Gwel'd  eu  llafur  hwy  mewn  llwydd; 
Wrth  eich  gweled  yn  byw  'n  dduwiol 

Byddant  siriol  yn  eu  swydd. 

Byw  yn  nifyr  waith  y  nefoedd, 

Cael  goludoedd  nefol  wlad, 
Cyd  ymborthi  ar  ddanteithion 

Mynydd  Si'on,  rhoddion  rhad. 
Bydd  adgono  'r  Cymdeithasau 

Yn  nhrigfanau  'r  nefoedd  wen ; 
Mewn  llawn  nwyfiant  y  llu  nefawl 

Unant  yn  y  mawl,—  Amen. 


BARDDONIAETH.  22] 

ADAGOIUAD  EBENEZEB,  MAESGLAS,  WEDI  EI  HELAETHU 


I  eglwys  Maesglas  byddo  mawrlwydd, 

Llawn  gras  a  sancteiddrwydd  trwy  'n  tir 
Mae  'i  gofal  am  Babell  ei  Harglwydd 

I  hon  yn  enwogrwydd  yn  wir: 
Nid  byw  mewn  anneddau  byrddiedig, 

A  gadael  yn  unig  dy  Dduw, 
A  wna  ei  haelodau  haelfrydig, — 

Mewn  llafur  arbenig  raae  'n  byw. 

Blaenoriaid  sy  'n  ffyddlon  ac  effro, 

Pob  aelod  yn  gweithio  'n  ei  gwVs, 
Holl  fwriad  y  rhain  yw  llafurio 

Mewn  nerth,  gan  weddio  mor  ddwys : 
Hwy  wnaent  Ebenezer  yn  ddiau 

Yn  addurn  gororau  'r  Maesglas, 
Yn  hwn  yr  addurnir  eneidian 

Yrn  fyth  gofgolofnau  rhad  ras. 

Preswylfod  i  rymus  Dduw  Jacob, 

A  phabell  cyfarfod  i'w  saint, 
Sydd  deilwng  o'r  eglwys  a'i  hesgob, 

Fel  brodyr  mawrygant  en  braint; 
Efengyl  a'i  llawn  ddarpariadau 

Yw  grym  eu  boll  ddoniau  a'u  gwres, 
Gan  rodio  wrtb  ddwyfol  reolau, 

A'u  holl  gynnulliadau  ei*  lies. 

Mae  gweled  yr  eglwys  mor  enwog 

Yn  nerth  i  weinidog  y  nef, 
I  draethu  'r  efengyl  ardderchog 

Yn  fywiog  galonog  ei  lei : 
Eu  cariad  a'u  llafur  di  orpbwys, 

A'u  gofal  mor  ddwys  am  dy  Dduw, 
Sy'n  dangos  gwir  deimlad  yr  eglwys, 

A  chrefydd  o  bwys  i'r  rbai  byw. 

Er  colli  hen  wylwyr  y  tyrau, 

Adwyau  ni  welid  yn  bir, 
Y  meibion  sy  'n  dod  yn  lie  'u  tadau, 

T'wysogion  wnant  hwytbau  'n  ein  tir ; 


222  BARDDONIAETH. 

Hen  dadau  adawent  feib  dedwydd, 
Eu  bywyd  wna  grefydd  yn  ben. 

16r  anwyl,  bydd  di  eu  harweinydd, 
A  nerth  yn  eu  mynydd. — Amen. 


PENNILLION. 

AR    EXODUS    III.    2,  3. 
Petb  rkyfedd  iawn  oedd  gweled 

Y  bertb  yn  llosgi  'n  dan ; 
Ac  eto  heb  ei  difa, 

Cawn  yma  destun  can: 
Ilhyfeddach  fyrdd  o  weithiau 

Oedd  gweled  natur  dyn 
Mewn  undeb  gyda'r  Duwdod 

Yn  hanfod  Grist  ei  hun. 
Tvhyfeddod  gweled  yr  eglwys 

Dan  bwys  y  dydd  a'r  gwr£s, 
A  phob  peth  gan  gyd  weithio 

Yn  llwyddo  er  ei  lies : 
Ein  Duw  ni  sy  'n  dan  ysol, 

Mae  hyn  yn  freiniol  fraint: 
Mj^n  Angel  y  Cyfammod 

Breswylfod  yn  y  saint. 
Mae  Duw  yn  Haul  a  Tharian, 

I  ni  cyfrana  nertli  ; 
Cawn  fyw  dan  nodded  dedwydd 

Preswylydd  mawr  y  bertb ; 
Er  amled  yw  'n  gelynion, 

Cyraeddwn  ben  ein  taith ; 
Ni  ddyru  Duw  ni'i  fynu, 

Ac  ni'n  llwyr  edy  cbwaith. 


HIRAETH   Y   CRISTION   AM  Y  NEF. 


Byd  yn  llawn  o  orthrymderau 
Ydyw  'r  byd  'r  wyf  ynddo  'n  awr 

Ilhyw  ortbrymder  a  rbyw  ofid 
8ydd  i'm  cwrddyd  ar  y  llawr; 


BARDDONIAETH.  2*23 

Ond  mi  welaf  forau  'n  gwawrio 

Caf  roi  heibio  'r  cyfryw  haint, 
Caf  glodfori,  bytb  heb  dewi, 

F'  anwyl  Iesu  y'ngbwmni  'r  saint. 

Owmni  'r  saint  wyf  yn  ei  garu, 

Dyma  'r  cwmrii  goreu  'i  gyd, 
Dyma  'r  rbai  all  siriol  wenu 

Pan  fydd  Iesu  'n  barnn  'r  byd ; 
Dyma  'r  rbai  gant  fod  yn  ddedwydd 

Gyda  'u  Harglwydd  yn  y  nef, 
Mewn  caniadau,  doniau  dinam, 

'N  seinio  'r  antbem  "  Iddo  Ef.'' 

Tddo  Ef,  jT  bwn  a'n  carodd, 

Ac  a'n  golcbodd  yn  y  gwaed, 
Ac  a'n  dyg  i  fynydd  Si'on, 

A'n  gelynion  tan  ein  traed: 
Bydd  cymdeitbas  felys  yno, 

Wrth  adgofio  taith  y  byd; 
Byw  yn  mbresenoldeb  Iesu, 

A'i  foliannu  bytb  yngbyd. 


AE    DDIWEDD    CYFARFOD. 

Newyddion  da  sy  'n  cael  eu  dwyn, 
Mae  cyfoetb  yr  efengyl  fwyn, 

A'i  llawnder  fel  y  Hi": 
Ond  er  mor  byfryd  cwrdd  yn  awr 
A  brodyr  anwyl  ar  y  llawr, 

Ymadael  raid  i  ni. 

Ond  er  gwabanu  yn  awr  am  dro, 
Mae'n  felys  ia^vn  cael  dwyn  i  go' 

Gyfarfod  pur  y  nef; 
Lie  cawn  gyd  wledda'n  ddiwahan, 
Ynghwmni  'r  Oen  a'r  engyl  glan : 

A  cbanu  "  Iddo  Ef.'' 

Mae  yno  bawb  ar  newydd  wedd, 
Yn  lion  o  byd  a  llawn  o  bedd, 
A'u  can  am  farwol  glwy  : 


221  BAEDDONIAETH. 

Yn  dorf  ddirif  a'u  llestri  'n  llawn 

0  bur  ddedwyddwch  anwyl  iawn, 
"  Heb  raid  ymadael  mwy." 

Cymwysa  ninau,  Arglwydd  mawr, 

1  uno  a'r  dyrfa  uwch  y  llawr, 
Heb  ofid  poen  na  gwae; 

A  threulio  ein  tragwyddol  oes 
Y'nghwmni  'r  Gwr  fu  ar  y  groes, 
A'i  weled  fel  y  mae. 


AEALLEIBIAD  O'B  GANFED  PSALM. 


Holl  deulu  'r  ddaear,  ar  lafar  lef 
Cyd  unwn  'nawr  a  theulu  'r  nef; 
I  wasanaethu  'r  Arglwydd  glan 
Dewch  mewn  llawenydd  ac  mewn  can. 

Gwybyddwch  mai  'r  Arglwydd  sydd  Dduw; 
Efe  a'n  gwnaeth,  ry 'm  ynddo  'a  byw : 
'E  'ym  oil  yn  eiddo  Brenin  nef, 
Ein  cynal  wneir  a'i  roddion  ef. 

0  fewn  ei  byrth  mewn  llawen  floedd 
Ehown  ddiolch  gwiw,  a  mawl  ar  g'oedd ; 
Ac  ynghynteddau  'i  ras  yn  awr 
Bendithiwn  enw  'n  Harglwydd  mawr. 

Can's  da  yw  Daw,  ein  cadarn  lor, 
A'i  ras  sydd  annberfynol  for : 
Mae  ei  wirionedd  pur  dilyth 
Heb  waelod,  glan,  na  therfyn  byth. 

Am  hyny  tra  parhao  'n  taith 
Ei  ogoneddu  fyddo  'n  gwaitb, 
Gan  ymgysegru  ddyddiau  'n  hoes, 

1  fyw  ar  Grist  a  gwaed  y  groes. 

Ac  wedi  gorphen  ar  y  llawr 
Cawn  uno  gyda  'r  dyrfa  fawr, 
0  fewn  trigfanau'r  nefoedd  wen, 
A  seinio  mwy  Hosanna. — Amen. 


BARDDONIAETH.  225 

IOAN    XV.   4. 


Yn  y  winwydden  hon  mae  nodd — 
Diolch  am  fodd  i  faddau ; 

'Rhoswn  yn  y  winwydden  hon, 
Felly  ffrwythlonwn  ninnau. 

GRAS    CYN   YMBoRTHL 


Derbyn  byddom  o'th  law,  Arglwydd, 
Ddoniau  rhad  yn  dy  foddlonrwydd, 

A  rho  dy  fendith  wir, 
I'n  dwyn  i  dir  sancteiddrwydd: 
Iachawdwriaeth  a'i  rhad  ddoniau 
Fyddo  'n  gwledda  'n  llesg  eneidian, 

Ac  Ysbryd  Crist  fo  mwy 
I'n  harwain  trwy  y  tonau. 

AEALL. 

Dy  wenau  'n  dirion  dod, 

0  Dduw,  trwy  ?n  dyrus  daith 

A  dysg  ni  rodio  er  dy  glod, 
A'n  hysbryd  yn  dy  waith. 


DIOLCH   WEDI   YMBORTHI. 

I  Dad  ein  trugareddau 
Dyrchafwn  ein  caniadau, 
Am  ei  luosog  ddoniau 

Dadseiniwn  glod; 
Ein  llwytho  mae  ef  beunydd 
A  lluniaeth  a  llawenydd, — 
Ei  foliant  ef  ni  dderfydd 

Tra  nef  yn  bod. 

AK  ALL. 

Dyrchafwn  glod  am  ddoniau  rhad 
I  Dad  ein  trugareddau; 

Am  garedignvydd  a  nawdd  Ner 
Adseiniwn  ber  ganiadau. 


228  BARDDONIAETH. 

LLEF  Y  CAETHION. 


At  Brydain  deg  yr  ydym  oil  yn  edrych; 

Bhyddid  yw  coron  ei  tkrigolion  hi, 
Hi  'n  gwel  yn  gaethion  tan  ein  fflengyll  mynych , 

Teimla  mewn  llafur  am  ein  rhyddid  ni, 
Ti  Brydain,  sydd  yn  wawr  ein  dydd, 
0  gwel  ni  yn  ein  gwaed,  a  myn  ein  traed  yn  rhydd. 


GYRFA'K   SAINT. 


Mae  pechod  cas  a  Satan  am  ein  rhwydo, 

Gwyliwn  ei  faglau  a'i  hoenynau  ef ; 
Ond  ar  ein  liymdaith,  Ceidwad  sydd  in  gwylio, 

Cariad  a  nertha  dlawd  bererin  nef; 
Trwy  Dduw  a'i  ddawn  rhyddhad  a  gawn, 
A'n  can  ar  ben  ein  taith  fydd  gras  a  gwerth  yr  lawn. 


PEOFIAD  Y  CRISTION  YN  EI  GYSTUDD. 


Nid  wyf  yn  haeddu  hedd, 
Ond  bod  yn  is  na'r  bedd, 

Gwirionedd  yw. 
Ar  dir  maddeuant  rhad 
Disgwyliaf  wenau  'm  Tad, 
I'm  harwain  tua'r  wlad 

Caf  fythol  fyw. 

Trwy  fiydd  yn  Aberth  Crist 
Fe  godir  fenaid  trist 

Uwch  ofn  a  chur: 
Af  trwy  'r  anialwch  maith, 
Cyraeddaf  ben  y  daith 
A  chanu  fydd  fy  ngwaitb 

Yn  Salem  bur. 


BARDDONIAETH.  2:2 

ANTHEMAU. 


AR   MICAH    IV.    1,    2. 

Yn  niwedd  y  dyddiau  y  bydd 

At  ferch  Sion  ddedwydd  ddydd ; 

Bydd  mawr  ei  moliant, 

A'i  gogoniant, 

Ai  llwyddiant  ar  y  llawr  ; 

Ei  Brenin  a'i  lywodraeth 
Uwch  pob  breniniaeth  'nawr, 
Mewn  sicrwydd  a  dyrchafiad  mawr 

Bydd  mynydd  ty  yr  Arglwydd  lor 
Yn  amlwg  iawn  o  for  i  for ; 
Cyduna  holl  genedloedd  byd 
I  esgyn  iddo  o  un  fryd, 

Dysgant  yno  p'odd  i  rodio 
Llwybrau  hedd  o  hyd. 

HenfFych  hafaidd  ddyddiaut 
Doed  y  boreu  i  ben, 
Y  bydd  trigolion  llawr, 
I  gyd  yn  gweled  gwawr, 
Efengvl  Iesu  mawr,  Amen. 


IB   WELSH    CHORAL    SOCIETY. 


Mae  Sion  fel  Banerawg  la, 
Gelynion  fyrdd  o'i  blaen  a  ffy  ; 
Duw  yw  ei  Noddfa  ar  y  llawr, 
Y'mddiried  mae  'n  ei  allu  mawr ; 
Rho  dy  arweiniad,  lor,  a'feh  wedd, — 
Ein  boll  ddedwyddwch  yw  dy  hedd. 
Clyw  ni,  0  Dduw,  a'th  gymorth  dod.. 
Trwy  hyn  gorchfygwn,  a  chawn  ganu  clod 
Caniadau 'r  saint  yn  fawl  diderfyn  fydd, 
A'u  holl  ogoniant  mewn  tragwyddol  ddydd. 


228  BAEDDONIAETH. 

IOE    0    BLAID    EI    SAINT, 


Duwiolfrydedd,  calon  bur, 
A'n  gwna 'n  dawel  er  pob  cur; 
Ar  hon  yr  Arglwydd  edrych  wna 
Mewn  cariad  ac  ewyllys  da. 

Buddugoliaeth  eglwys  Dduw 

Ar  elynion  o  bob  rhyw, 

Syndod — It  Ian  daw  'n  fawr  ei  bri, 

Dan  ganu  Anthem  Calfari. 


ENGLYNION    AMRYWIAETHOL 


ENGLYN  I'E  LLWYNOG,  TESTUN  EISTEDDFOD 

Abeeffraw,  1849. 


Myn  borthiant  mewn  buarthau, — yn  y  nos, 
Yn  wyn,  ieir,  a  gwyddau  ; 
Ehed  a  phob  lladrad  i'w  ffau — 
Llwynog  cestawg,  llawn  castiau.* 

Aeall. 

Lie  daw  'r  wyn,  eu  lleidyr  yw, — fileingas 
Felyngi  llawn  ystryw; 
Llawn  o  far,  cynllwyna  'i  fyw, 
Llawn  geudeb — Llwynog  ydyw. 


TEA  PAETY  AT  GAEL  OEGAN  TE  WELSH  CHOEAL 
SOCIETY. 


Pa  ryw  air  yw  Peroriaeth— a'i  ystyr '.' 
I'm  clustiau  mae  'n  odiaeth ; 
Mae  'r  un  natur  bur  heb  aeth, 
Wir  ddeunydd  a  Barddoniaeth. 


Hwn  fu  'n  fuddugol. 


BAEDDONIAETH.  229 

Peroriaeth  mewn  pur  eiriau— a  'mlaen 
Y'mhlith  ein  gwyddiannau ; 
Mae'n  ei  swynion,  mwyn  seiniau, 
Allu  o  hyd  i  'mwellau. 

Os  gyr  y  "  Gymdeithas  G-orawl — Gymreig  " 
Ei  mawr  aidd  tra  swynawl; 
Hon  a  ennyn  yn  unawl, 
Ugeiniau  niwy  'i  ganu  niawl. 

Ehown  mnau  ar  un  enyd — fwyu  hygar 
Gefnogiad  i'w  hysbryd ; 
Gasglwn,  ymgodwn  i  gyd, 
Ehown  Organ  ar  un  ergyd. 


Y    GWLAW. 


Esgyn  or  mor  yn  rliagorol, — ebrwydd, 
I'r  wybren  ddwfr  llesol ; 
Gwlawia'n  fan,  anian  unol, 
A'r  un  wedd  i'r  mor  yn  61. 

YVeth  weled  cawod  gymysg- 
o  wlaw  ac  eira  a  chenllysg. 

Gwlaw,  eira  cenllysg  liw  arian, — gadfawr, 
A  gyd  fwriant  weithian,  ' 
A'u  twrw  mawr,  mae  y  tri  man 
Eonynau  o'r  un  anian. 

Holl  donnau?  anian  felldenawl, — bydoedd, 
A  bodau  wybrenawl, 
Y'nt  oil  i  gyd — tywyll  gwawl, 
Yn  Haw  Naf  eu  Llyw  nefawl. 

I'E    HAUL. 


YVyt,  haul  mawr  ei  faintioli, — yn  enwog 
Ffynonell  golenni  ; 
Holl  anian  gaiiT  ei  lloni, 
Eirias  dan,  gan  dy  wres  di. 
Q 


230  BARDDONIAETH. 

Hardd  gerbyd  tanllyd  wyt  ti,— huan  cain 
Ac  enaid  goleuni; 
Ar  hyd  anian  rhad  weini 
Bywyd  y  nef  a'n  byd  ni. 


ANNERCH  EMMA,  BABAN  MR.  a  MRS.  JONES, 
Bee,  Abergele. 


Hon  i'w  thud  fo  'n  eneth  dda, — a'i  nodwedd 
Dan  aden  Jehofah ; 
Holl  fendithion  trefn  Ion  a 
Fo  'r  ammod  fawr  i  Emma. 

Arael  wedd,  gwnaed  hir  lwyddo— yn  y  byd, 
Mewn  llawn  barch  y  byddo; 
A  mwy  fyth  i  Emma  fo, 
O  lwydd  mewn  nefol  eiddo. 


CYNGOR  I  FERCH  IEUANGC  I  OCHEL  GAU  GARIAD. 

Am  arian  mae  e'n  ymorol, — ganoedd, 
Nid  geneth  rinweddol; 
GAvylia  lais  dyfais  diafol, 
Try  allan  yn  fFvrdan  ffol. 


CYNGOR    I    LODES    0    FORWYN, 


Ehyw  gyngor  bacb,  rhag  angen,— er  addysg, 
A  roddaf  i  Elen : — 
Annoetb  yw  i  eneth  wen 
Chware,  na  bod  yn  chwerwen. 

Bydd  fFyddlon,  dirion  o  doriad,— gweddaidd 
Ac  addas  dy  rodiad; 
A  bydd  hyfwyn  forwyn  fad, 
Da  Elen,  yn  dy  alwad. 

At  Iesu  boed  tywysiad^-dy  enaid, 
0  anian  a  theimlad ; 

Ef  yw'r  Gwr  a'i  fawr  gariad,— o'i  ddilyn, 
Sy  'i  deg  ennyn  llais  dy  gariad. 


■fl 


BARDDONIAETH.  -231 

ITS    DARAN. 


Elfenawl  groclilef  anian, — yn  rbwygo 
Drwy'r  eigion,  yw'r  Daran; 
Ei  fawredd  o'r  Nef  eirian 
Draetba  lor  roewn  dwr  a  than. 

Arall. 

Elfenau  bydrlef  Anian, — yn  llais  lor, 
Eu  Llyw,  sy  'n  croch  boian  j 
A  gair  Duw  yn  gyru  'i  dan 
Drwy  y  dwr  yayw  'r  Daran. 


I  ROI  YN  NECHEEU  LLYER  HYMNAU. 


Hwyluswcb  gan  berleisiawl — o  lionof, 
A  byny  'n  feunyddiawl ; 
I  Naf,  eich  Llywydd  nefawl, 
Ynof  fi  cewcb  gan  o  fawl. 

Per  adlais  i'r  pur  odlau — haeddianol 
Sydd  ynof—  rhowch  cbwithau  ; 
Na  rowch  don  o  galon  gau 
Yn  y  mwynion  emynati. 

Eicb  cywir  sain,  uwcb  caer  y  ser, — i  Dduw 
Yn  ddoeth  a  ddyrcbafer; 
Mewn  caniadau,  pynciau  per, 
Rbowcb  baeldaitb  i'r  ucbelder. 


E  R  a  I  l  l  . 
€yd  unwcb,  lleisiwcb  yn  llu, — yn  nifyr 
TVaitb  nefol  Ian  deulu ; 
Rboddwcb  allan  ar  gan  gu 
Eelysion  o  fawl  Iesu. 

Eres  glod  yr  lean  glan, — a'i  foiiant 
Yn  felys  gwnewcb  ddatgan ; 
Dilynwcb  dawel  anian, 
A  byw  i'r  Gwr  biau'r  gan. 
2Q 


-2  3  2  BAEDDONIAETH. 

YE    ENLLIBIWR. 


Enllibiwr  yw  'r  g&r  a  gara — i'm  henw 
Gael  myned  yn  satbrfa; 
Bbith  o  wr  a  ferthyra 
Enaid  dyn  yn  ei  enw  da. 

I  DDIOLCH  AM   FFON  GOLLEN  I   E.  DAVIES, 

Fkon,   Llanbkynhaik. 

Am  fy  ffon  o'r  Fron  wir  freiniol — dylwn 
Dalu  diolcli  siriol; 
Af  yn  awr,  a  dof  yn  61, 
Gan  deithio  'n  facbgen  detbol. 

Bellach  fy  ffdn  fach  a  fydd — yn  gymorth 
I  gamu  tros  ffosydd; 
Hen  gloddiau  o  gangau  'r  gwydd, 
Neu  anhygyrch  fawnogydd. 

Swnia  rhai  am  Las  Onen, — ac  eraill 
A  garant  y  Ddraenen, 
Hon  a  llai  pris  sy'n  well  pren, 
A  phen  gwell  i'm  ffon  Gollen. 


WEDI  CAEL  ANWYD  TEWM,  A'E  DDANNODD  YN  DOST 


Anwyd  a'm  clodd,  nid  yw  'm  clwyf — yn  bollol 
Wella  er  a  wnelwyf; 
Ond  sal  anwadal  ydwyf, 
Sal  o  hyd  ac  isel  wyf. 

Gweitbio  mae  trwy  bob  gwytben — ei  adwytb, 
Aredig  fy  nbalcen, 
A  cburo  mae  ocbrau  'mben, 
Y  gwan  olwg  a'n  niwlen. 

Un  olwg;  tynu  'r  wialen — nid  oes  cbwaitb, 
In  a  bron  obaitb, — 'rwy'n  bur  annyben. 


LIST  OE   SUBSCKIBEBS 


Sir  Watkin  Williams  Wynn,  Bart.,  M.P. 

H.  E.  Hughes,  Esq.,  Kirmiel  Park,  St.  George. — 2  copies. 

Rev.  T.  Nicholas,  M.A.,  Ph.D.,  University  for  Wales  Office,  London. 

,,    B.  Lewis,  Upper  Norwood,  London. — 3  copies. 

.,    T.  Jones,  Bedford  New  Town,  London. 

„    J.  B.  Kilsby  Jones,  London. 

„    W.  Lloyd,  Aldersgate  Street  Chapel,  London. 

.,    T.  Eoberts,  Purbrook,  Portsmouth. 

,,    J.  G.  Eoberts,  Howden,  Yorkshire. — 4  copies. 

.,    E.  E.  Williams,  Birmingham. 

„    T.  Griffiths,  Wigan. 

,,    D.  A.  Owens,  Eolfe  Cottage,  Smethwick. 
Mr.  E.  J.  Aubrey,  Chemist  and  Druggist,  271,  High  Street,  Poplar. 

,,    Samuel  Lewis,  Thame,  Oxon. 

Liverpool. 

Professor  Thomas,  (Josephus  Eryri,)  Clarence  Street. 

John  Jones,  Esq.,  Castle  Street. 

Daniel  P.  Davies,  Esq. 

Jabez  Jones,  Esq.,  Lead  Works,  Springfield. 

Mr.  John  Evans,  (loan  Lleifiad,)  30,  Eormby  Street. — 2  copies. 

Eev.  J.  Williams,  Baptist  Minister,  Athol  Street. 

Mr.  John  Pugh,  80,  Titbebarn  Street. 

„    W.  Jones,  Bright  Street. — 3  copies. 

„    Thomas  Jones,  Printer,  7,  Moon  Street. 

Bethel  Chapel. 

Eev.  N.  Stephens,  123,  Eagle  Terrace. 
Mr.  George  Owens,  Water  Office. — 2  copies. 

.,    B.  J.  Owens,  Carter  Street. 

.,    Eobert  Price,  Gas  Works. 

„    G.  W.  Price,         ditto. 

,,    John  Price,  Wellington  Eoad. 

,,    William  Williams,  Vere  Street. 

„    Hugh  Williams,  Back  Chester  Street. 

„    Samuel  Williams,  Park  Street. 

„    William  Eoberts,  Vere  Street. 

,     William  T.  Williams,  Hampton  Street. 

,',    Eichard  Williams,  Church  Street. 

„    William  Jones,  Essex  Street. 

,,    John  Jones,  Longville  Street. 

„    Thomas  Tatum,  Mornington  Street. 

„    John  Eoberts,  Essex  Street. 


'234  SUBSCRIBERS. 

Mr.  David  Evans,  Bedford  Street. 

,,    Bobert  Edwards,  Napier  Street. 

„    Ambrose  Hughes,  Mornington  Street. 

.,    John  Williams,  Exeter  Street, 

„    John  J,  Price,  305,  Bedford  Street. 
Mrs.  David  Hughes,  Park  Street. 
Mrs.  William  Hughes,  Longville  Street. 
Miss  Mary  Jones,  Great  George  Street. 
Mr.  John  Jones,  1,  Edmund  Street, 

„    J.  Evans,  ditto 

„    J.  Evans,  Egerton  Street. 

„    J.  Roberts,  Sand  Street. 

„    E.  Hughes,  Chester  Street. 

„    J.  Hughes,  South  Chester  Street. 

„    T\  Wynne,  Stanhope  Street. 

„    E.  Williams,  ditto 

,,    E.  Owens,  ditto 

„    John  Pugh,  Great  Crosshall  Street — 2  copies. 

„    Eees  Eees,  Egerton  Street. 

„    David  Eees. 

„    David  Jones,  Queen's  Pier  Head — 2  copies. 

.,    William  Hughes. 

„    William  Williams. 

„    Edward  Eoberts. 

„    Thomas  Eoberts. 

„    John  Eoberts. 

:,    William  Parry. 

„    John  Jones. 

„    David  Wynne. 

„    Shem  Owens. 

„    E.  S.  Jones. 

„    Miss  Ann  Eoberts. 

Tabernacle  Chapel. 

Eev.  J.  Thomas,  Everton  Crescent. 
Mr.  John  Evans,  Erskine  Street, 

„    E.  Owens,  Canterbury  Street. 

„    E,  Jones,  ditto 

„    E.  Williams,  Watmouth  Street. 

„    Joseph  Thomas,  Chapel  Place. 

„    William  Jones,  Page  Street. 

„    E.  Davies,  Eokeby  Street. 

„    Thomas  Williams,  Ormond  Street. 

„    W.  Prichard,  Eedcross  Street. 
Miss  Sarah  Bebb,  Great  Crosshall  Street. 

„    Catherine  Jones,  Byrom  Street. 

„    Jane  Williams,  Edge  Lane. 

„    Hannah  Jones,  Oldball  Street. 
Mrs.  Elizabeth  Howell,  Birchfield  Street. 

„    Margaret  Garside,  Eokeby  Street. 


SUBSCRIBERS.  235 

Sale3i  Chapel. 

Mr.  D.  Davies,  Catherine  Street— 2  copies. 

„    W.  Lloyd,  Royal  Hotel. 

„    J.  Rowlands,  Myrtle  Street — 4  copies. 

,,    J.  Jones,  32,  Egerton  Street. 

„    Jacob  Rees,  Compositor,  113,  Duke  Street,  Everton— 2  copies. 
Mrs.  Thomas,  Great  Crosshall  Street. 
Mr.  Robert  Davies,  Grocer,  Prescot  Street. 

„    J.  Edwards,  Builder,  282,  Upper  Parliament  Street. 

„    Ebenezer  Rees,  80,  Elizabeth  Street — 2  copies. 

„    H.  Roberts,  South  Street. 

,,    R.  Roberts,  Reservoir  Street. 

.,    Andrew  Jones,  76,  Field  Street. 

„    Thomas  Roberts,  Chapel  House. 

„    Hugh  Jones,  Westboume  Street. 

,,    Joseph  Davies,  Kensington. 

„    Elias  Edwards. 

.,    John  Wynne,  Great  George  Street. 

„    John  Williams,  West  Street. 
Miss  Jane  Williams,  St.  Chester  Street. 
Mr.  Thomas  Evans  (Bardd  Aled) — 2  copies. 

,,    Edward  Lloyd,  Draper,  Falkner  Street. 

.,    Moses  Evans,  Gas  Works. 

,,    Hugh  Evans. 

,,    Mark  Hughes,  Tinman. 

„    H.  Hughes  (Hugh  Gethin). 

„    William  Roberts,  Paradise  Street. 

Great  Mersey  Street  Chapel. 

Rev.  W.  Roberts,  1,  Albion  Street,  Everton. 
Mr.  Hugh  Lewis,  Everton  Yalley. 

„    0.  Lewis  Athol  Street. 

.,    John  Roberts,  Canada  Dock. 

„    Robert  Jones,  Gore  Street. 

,,    J.  Hughes,  Albion  Street. 

.,    J.  Jones,  Lancaster  Street. 

„    H.  Parry,  Builder,  Bootle. 

,,  William  Davies,  7,  Windermere  Terrace. 
Mrs.  Jones,  William  Moult  Street. 

Birkenhead. 

Mr.  Matthew  Jones,  Tailor  <k  Draper,  20,  Price  Street— 2  copies. 

„    Peter  Lloyd,  Grocer,  Market  Street. 

.,    E.  Roberts,  11,  Hope  Street. 

„    W.  Samuel,  4,  Brook  Sireet. 

„    Henry  Davies,  14,  Brook  Street. 
Rev.  Isaac  Thomas,  Baptist  Minister,  Lord  Street. 


236  SUBSCEIBEES. 

Miss  Ann  Williams,  Kennyon  Terrace. 

,,      Mary  Davies,  Wood  Church  Road. 
Mrs.  Hughes,  Seacombe. 
Mr.  Wright. 

Miss  Jones,  New  Brighton. 
Mr.  Davies,  Seacombe. 
Miss  Thomas,  Euston  Grove. 
Mrs.  Patrick,  Chapel  Place. 
Mr.  William  Williams,  Hamilton  Square. 

„    William  Davies,  St.  Mary's  Gate. 

.,    Samuel  Jones,  Sun  Street. 

„    Abraham  Davies,  Chapel  Street. 

„    G.  Kees,  Victoria  Street. 

„     E.  Roberts,  17,  Bose  Mount. 
Miss  Jane  Edwards,  Alton  Villas,  Rose  Mount. 

„      Ellen  Roberts,  Hermitage,  Oxton. 
Mr.  W.  Jones,  Henry  Street. 

„    D.  Roberts,  Builder,  Tranmere. 

„    D.  Williams,  65,  Wood  Street. 

„    E.  Evans  (Eta  Mon),  35,  Somerville  Street. 

„    Rees  Meredith,  21,  Crown  Street. 

,,    D.  Jones  (Asaph),  do. 

.,    Richard  Jones,  20,  Price  Street. 

,,    John  Jones,  do. 

,,    John  Ogden,  5,  Napier  Street. 

„    Hugh  Jones,  do. 

„    Thomas  Lloyd,  79,  Old  Bidston  Road. 

„    John  Morris,  Sussex  Street. 

„    Evan  Jones,  19,  Parkfleld. 

„    David  Meredith,         do. 

„    Edward  Price,  30,  Oliver  Street. 

,,    John  Davies,  do. 

„    Joshua  Edwards,  do. 

,,    Edward  Morgans,  do. 

„    John  Jones,  19,  Cleveland  Street. 

,,    Richard  Jones,  6,  Chapel  Street. 

,,    Robert  Roberts,  268,  Conway  Street. 

„    John  Williams,  17,  Parkfield. 

„    William  Hughes,  273,  Brook  Street. 

„    Michael  Jones,  61,  Abbey  Street. 
Miss  Winifred  Lloyd,  Brierdale,  Park  Road,  Side. 

„      Elizabeth  Hughes,  7,  Kennyon  Terrace. 
Mrs.  Mary  Lee,  Columbia  Road. 

„     Catherine  Samuel,  Bridge  Street. 
Mr.  John  Jones,  122,  Oliver  Street. 

„    Joseph  Davies,  Tranmere. 

„    Griffith  Jones,  Builder,  Tranmere. 
Rev.  Edwin  Evans,  Sun  Street. 
Miss  Mary  Jones,  Oxton. 

„     Eleanor  Harries,  German  Terrace. 
„     Mary  Erasmus. 


SUBSCRIBERS.  23: 

Shrewsbury. 

Eev.  J.  Jones,  Smethcotte. 

Mr.  T.  Williams,  Mardol — li  copies. 

Chestee. 

John  Ambrose  Lloyd,  Esq. 

Mr.  Morris  Davies,  26,  Canal  Side,  Boughton— G  copies. 

Manchester—  Gartside  Steeet  Chapel. 

Eev.  E.  Jones,  Great  Jackson  Street. 
Mr.  John  Eoberts,  Hatter. 

„    Ellis  Pugh,  14,  Sydney  Street. 

„    John  "Williams,  Park  Street. 

.,    Owen  Edwards,  Pendleton. 

.,    Peter  Griffiths,  7,  Tipping  Street,  Ardwick. 
Miss  Frances  Meredith,  do. 

Booth  Steeet  Chapel. 

Eev.  T.  E.  Evans. 

Mr.  Thomas  Gittins,  15,  Seymour  Street,  Hulrne. 

,,    A.  "Williams  (Abram  Mostyn),  17,  Cross  Lane,  Salford. 
Mr.  Edward  Lloyd,  Portland  Street. 

„    William  Eoberts,  Booth  Street. 

„    Robert  Davies,  Parker  Street. 

„    J,  Oliver  Evans,  Maskell  Street. 

„    H.  Howell,  Clyde  Street, 

„    E,  P.  Jones,  Pigot  Street. 

„    John  Jones,  Wesley  Street. 

„    W.  H.  Evans,  Higher  Cambridge  Street. 

Ceewe. 
Mr.  Eobert  Cunnah,  Proctors'  Buildings,  John  Street— 7  copies. 
Angle  se  ay. 

Eev.  William  Thomas,  Beaumaris. 

„    William  Williams,  ditto 

Mr.  W.  Owen,  Commercial  Traveller,  ditto 

„    E.  Thomas,  Joiner,  ditto 

.,    John  Williams,  Painter,  ditto 

,,    Zechariah  Matthers,  ditto 

.,    John  Hughes,  Eating  Eow,  ditto 

„    Richard  Ellis,  Tailor,  ditto 

„    Eobert  LI.  Owen,  London  House,  ditto 

.,    William  Hushes,  ditto  ditto 


238  SUBSCRIBERS. 

Mr.  Grffith  Jones,  Smith,  Beaumaris. 

Miss  M.  Roberts,  Wrexham  Street,       ditto 

Mr.  R.  Thomas,  Draper,  London  House,  Menai  Bridge— 6  copies 

Rev.  W.  Jones,  Amlwch  Port — 6  copies. 

Rev.  William  Grffith,  Holyhead. 

Carnarvonshire. 

Rev.  D.  Roberts,  (Dewi  Ogwen,)  Carnarvon. 

Mr.  R.  Parry,  Moriah  Suare,  ditto 

„    Hugh  Jones,  Joiner,  Grlanymor,  ditto 

,,    John  Gwyndaf  Jones,  ditto 

„    Thomas  Williams,  North  gate  Street,  ditto 

„    Hugh  Hughes,  Pen'rallt,  ditto 

„    Peter  Angel,  ditto  ditto 

„    John  Williams,     ditto  ditto 

„    Deiniol  Wyn,  ditto 

Miss  Mary  Rowlands,  ditto 

Rev.  E.  Edmunds,  Dwygyfylchi. 

Mr.  Robert  Williams,  Tanygraig. 

,,    John  Jones,  Graiglwyd. 

„    Thomas  Edwards,  Penycoed. 

,,    James  M'Clement,  New  York. 

„    Elias  Jones,  Tynewydd. 

,,    Robert  Jones,       ditto. 

,,    Sampson  Brookes,  Penmaenmawr. 
Rev.  William  Ambrose,  Portmadoc. 

„    Rev.  E.  Williams,  (Hwfa  M6n,  Bethesda. 

„    E.  Lloyd,  Hebron. 
Mr.  Evan  Jones,  Drwsdeugoed,  Chwilog. 

„    John  Griffiths,  Plastirion,  Llanberis. 
Eev.  E.  Ellis,  (Cynddelw,)  Carnarvon. 

Denbighshire. 

Rev.  B.  Vftlliams,  Denbigh. 

Mr.  Arthur  Rowlands,  ditto 

„    Edward  Rowlands  Brookhouse,  ditto 

„    Abel  Roberts,  ditto  ditto 

„    William  Jones,  ditto  ditto 

„    N.  Roberts,  Rosa,  ditto 

„    J,  Walters,  ditto 

>f    W.  Roberts,  Printer,  ditto 

Jarrett  Jones,  Engineer,  ditto 

John  Jones,  Pontufudd  Farm,  ditto 
W.  Roberts,  Tailor,  Post  Office  Place,     ditto 

Miss  Jane  Williams,  ditto 
Rev.  J.  Davie s,                                 Ruthin. 
3\jr.  Edward  Jones  Post  Office,      ditto 


SUBSCRIBERS.  «39 

Mr.  Edward  Roberts,  Tailor  &  Draper,  Ruthin. 

„    D.  E.  Davies,  Flour  Merchant,  ditto 

„    John  Roberts,  Ostler,  ditto 

„    John  Hughes,  Ironmonger,  ditto 

,,    R.  Cadwaladr,  Esq.,  Broughton  Hall,  Brymbo — 2  copies. 
Rev.  O.  Evans,  Greenfield  Terrace,  "Wrexham — 6  copies. 
Mr.  Robert  Jones,  Bodoryn,  St.  Asaph — 3  copies. 
Rev.  John  Williams,  ditto. 

Flintshire. 

Rev.  J.  Jenkins,  Holywell. 

Mr.  John  Hughes,  ditto 

„    P.  Hughes,  Penypyllau,    ditto 

„    J.  Davies,  Glazier,  ditto 

Thomas  Humphreys,  Esq.,  Lily  House,  Holywell. 
Rev.  H.  Rees,  Penuel. 

Mrs.  Taylor,  Frimley  Hall,  ditto 
Mr.  Robert  George,  ditto 

„    Edward  Williams,  ditto 

„    Isaac  Ellis,  Penrhiw,     ditto 

„    John  George,  ditto. 

„    John  Goodman,  Rhesycae — 6  copies. 

„    W.  T.  Thomas,  (Gwenffrwd.)     Mold. 

,,    E.  Jones,  Cross,  ditto. 

Rev.  W.  Evans,  Bagillt. 

Merionethshire. 

Rev.  M.  D.  Jones,  Principal  of  the  Independent  College,  Bala. 

„    J.  Peters  (loan  Pedr),  Classical  Tutor,  do. 

Mr.  R.  Foulkes  Edwards  (Risiart  Ddu),  Student,  Bala— 2  copies. 

„    Lewis  Jones,  Bala. 

„    Owen  Jones,     do. 

.,    J.  C.  Williams  (Cambro  Tudwalis),  Bala. 

„    T.  C.  Davies,  Bala. 

„    J.  Price,  do. 

„    David  Lewis,     do. 

„    Evan  Jones,  Painter,  Bala. 

,,    Simon  Jones,  Draper,    do. 
Rev.  J.  Jones,  Maentwrog. 
Mr.  E.  Thomas,  Bootmaker,  Maentwrog. 

„    Robert  Edmunds,  do. 

,,    Morris  Roberts,  Glangors,  do. 
Rev.  E.  Davies.  Trawsfynydd. 

„      W.  M.  Williams,  do. 

„      D.  Lloyd  Jones,  Bethania. 

„      J.  T.  Lewis.  Penrhyn. 
Mr.  William  Tudur,  Tanygrisiau. 

„    W.  C.  Williams,  Beudy  mawr. 


240  SUBSCBIBEBS. 

Mr.  B.  C.  Boberts,  Buarthmelyn. 

„    Cadwalacler  Boberts,  do. 

„    "William  Williams,  Penrhyn. 
Bev.  H.  Ellis,  Corwen. 

„     B.  Ellis,  Brithdir. 
Mr.  D.  Jones,  Chemist,  Barmouth — 2  copies. 

MONTGOMEEYSHIRE . 

Bev.  D.  Rowlands,  B.A.,  Llanbrynmair. 

Mr.  B.  Davies,  Independent  Preacher,  Llansilin. 

„    Edward  Jones,  do. 

Miss  Mary  Davies,  do. 

Mr.  J.  H.  Jones,  Flannel  Merchant,  Newtown — 2  copies. 
C.  B.  Jones,  Esq.,  Llanfyllin — 2  copies. 

South  Wales. 

Bev.  W.  Griffiths,  Llanharan — 6  copies, 

„      J.  Davies,  Cardiff. 

„      W.  Caledfryn  Williams,  Groeswen — 2  copies. 
Mr.  W.  Prothero,  do. 

„    D.  Morgan  (Dewi  Glan  Conwy),  do. 

„    W.  Smith,  Cwrtycelyn. 

,,    Thomas  Thomas,  Ty'nywern — 2  copies. 

„    Phillip  Davies  (Casnodyn  ab  Seisyllt),  Bhiw  Sir  David,  Penmain, 
— 6  copies. 

„    Lewis  Williams,  Independent  College,  Brecon. 

„    W.  J.  Morris,  do. 

„    David  J.  Bowlands,  do. 

„    W.  P.  Williams,  do. 

„    J.  N.  Bichards,  do. 

„    D.  M.  Davies,  do. 

„    W.  Davies,  do. 

Bev.  T.  E.  James  (T.  ab  Ieuan),  Baptist  Minister,  Glyn,  Neath. 
D.  Seys  Lewis,  Esq.,  Victoria  Iron  Works. 
Mr.  Owen  Jones,  Ynysmeudy  Pottery,  near  Swansea. 

.,    J.  W.  Boberts,  Grocer,  Dunraven  Place,  Bridgend. 

„    Henry  Evans  (Tobit),  Nantyglo  Shop. 
Thomas  Williams,  Esq.,  Penydaren  House,  Merthyr. 
Bev.  W.  Jones,  Glynarthen,  Cardiganshire. 

„      J.  Bees,  Cwmaman,  Aberdare. 

„      W.  Edwards,  Aberdare. 
Mr.  T.  P.  Evans  (Mabon),  Ystradmynach,  Caerphilly,  Cardiff. 


D.S. — Derbyniwyd  amrai  enwau  yn  rhy  ddiweddar  i  fodyny  rhestr. 

~— 

T.   LLOYD,   ARGRAFFYDD,    TITHEBARN   STREET,  LIVERPOOL. 


</       v.o      %      >"1*      /    s..f     ^    *="° 


cP    \> 


\$ 


4>"*o 


\  >M 


*%<%>. 


ry 


V>  V 


^SV 


c&- 


